
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Y PARCH. W. R. JONHS 
(GOLEITRYN)'. 



Digitized 



byGoogle 



GWEITHIATJ LLENYDDOL 
GOLEÜFRTÍT. / 

(DETHOLION). 

GYDA 

NODIADAU COFFAOL AM DANO. 



DAN OLYGIABTH 

ÄLAFON, 



CAERNAÄFON : 

CYHOEDDWYD GAN Bl BRIOD, CAtlTBItlN» Joms. 

1904. 



Digitized 



byGoogle 




- 4$ »tÈ tfíf n i7«yU^ 



.10 



:J> 



^ v - 

•^ 



r^ 



Digitized 



byGoogle 



RHAGLITH. 






GYDA phleeer mawr, ond pleeer yn cael ei brudd- 
hau gan y oof nad yw Goleufryn yma'n fyw, y 
cyflwynir y Uyfr hwn i gyrbaedd darllenwyr 
Cymru. Y weddw hiraethua sydd, wrth gwrs, yn teimlo 
y dyddordeb mwyaf yn hyn ; a hijydd yn ymgymeryd, o 
edmygedd a chariad pur, ft chyfrifoldeb yr anturiaeth. 
Yn nesaf ati hi yn ddîau, y mae yn ddyledus crybwyll 
enw y Parch. David O'Brien Owen, un o gyfeillion peo- 
naf öoleufryn trwy flynyddoedd lawer, yr hwn a wnaeth 
restr gyflawn o'i ysgrifeniadau Uuoiog, ac a rwymodfl 
ynghyd y rhan fwyaf o honynt yn ddau lyff hardd; 
a'r hwn hefyd sydd wedi çynortbwyo yn helaeth gyda 
dwyn y Uyfr hwn allan. 

Anhawader mwyaf y trefnydd ar gynnwys y Uyfr 
oedd penderfynu pa bethaû i'w gadael aUan, gan 
gymaint yw nifer y pethau rhagorol a ysgrifennodd yr 
awdwr, a chan mor faith ydyw rhai o*r yagrifau. Yr 
hyn yr amcanwyd ei wne\ithur oedd, dodi i mewn y 
pethau mwyaf parhaol eu dyddordeb, a mwyaf nod- 
weddiadol o Ooleufryn yng ngwahanol dymhefM ei 
feddwl. Fe fwriedid ar y cyfitaf dodi i mtwn ddwy 
engraifft neu dair o'i ysgrifeniadau mwyaf boreuol, omá 
fe gafwyd fod maint y Uyfr, a gwerth mwy ysgrifau 
eraül, yn rhwystro hynny. Ac oherwydd cyfyngiad y 
terfynau bu raid, er gofld, gadael allan rannau o rai 
o'# yagrif au a geir yn y Hyfr. 

ÌẄ575577 



Digitized 



byGoogle 



IV. ÄHAOLITÄ. 

Pwnc Ued anhawdd ei benderfynu a fu, Pa un ai 
dodi i mewn ai gadael allan yí ysgrifau dawnus ar 
" Philistiaeth yng Nghymru " a fyddai oreu. Pe wyddid 
mai gwell gan rai yn y wlad— yn eu plifch ambett un o 
brif edmygwyr Ooleufryn — a f uasai i ni eu gadael allan ; 
Qnd fe gesglid mai f el arall y buasai y mwyafrif mawr 
o*î edmygwyr yn teimlo — pe dim ond ẃerwydd arddull 
yr ysgrlfau. Y penderfyniad y daethpwyd iddo oedd, 
dodf i mewn rannau o honynt. Tn awr, gan hynny, 
dyma ddatguddio ar y ffaith ddyddorol mai JGoleufryn 
oedd y great unhnown " Süuriad." Ynddynt hwy afr 
ysgrif ar " Gymaof a Pawr Antiochia " (oid amgen Caer- 
dy4d). fe geir mantais i weled .dull « ysgrifennu ag yr 
ymddigrifai y cyfaill ymadawedig ynddo weithiau, a 
dull ag yr oedd ef e yn feistr nodedig arno. 

Yn hytrach na gofyn i neb ysgrifennu coflaat o 
newydd idd% ar gyfeg y llyfr, fe benderfynwyd gwneyd 
detholiad o'r sylwadau coffaol a ysgrifennwyd gan am- 
ryw o'i gydnabyddion yn fuan ar ol ei ymadawiad. 

Wrth fedéwl am ddawn a gallu Goleufryn fel Henor, 
am bereidd-dra a gwerth y pethau a ysgrifennodd, am 
edmygedd darllenwyr Cymreîg x> hono, ac am chwaeth 
dda llawer o Gymry sydd eto yn darllen llyfrau, nis 
ofnir ddim wrth anfon y Detholion Llenyddol hyn allan. 

ALAPON. 

Hydref, 190^ 



Digitized 



byGoogle 



CYNNWYSIAD. 



NODIADAU COFFAOL. f%4. 

Gan Mr. Evan Williams, Llanfrothen 3 

Gan y Parch. Richard Humphreys 11 

Gan y Parch. £van Jones, Caernarfon ...* 13 

Gan Mr. J. £van Roberts, Bangor 17 

Gan y Parch. J. Owen, y Wyddgrug 22 

Gan Alaípn : 23 

Braslinelliad, Gan Elfyn M 

Enolynion Coffaol. Gan Alafon „ 40 

Peniujon Coffaol. Gan y Parch. J. T. Job .... 42 

GWSITHIAÜ LLENYDDOL. 

Saariwn Pwllheli, 1867 *. 47 

Cymanfa Gyffredinol Antiochia yn Syria .... 54 

Thwnas Carlyle -....- 63 

Emanuel Deutsch a'r Talmud 115 

Affriea « „ 143 

Dr. Livingstone .. v m 168 

Camlas Suez ...*~..- 203 

Yr Arf-lynges Ysbaenaidd. jn 1588 yn ei 
Pherthynas a Phrdtestasiaeth y Devrnaa 

hon :../.* -r. 216 

Sir Fon : Trem ar Agwedd Cymdeithas yn 

y Canrif hwn a'r Canrif o'r blaen 231 

Philistiaeth Llenyddol Cymru - *. 244 

Philistiaeth Enwadol Çymru M . 255 

Mr. Spurgeon a'r Philistiaid 305 

Y Diwygiad MethodistaidS yn ei Gysyllt- 
iadau Cyffredinol a Llenyddol 822 

- Eben Fardd 364 

J8iwyn , 370 

Y Parch. D. Saunders, DJD^ 384 

Yr Eglwys yn Deml . 398 



Digitized 



byGoogle 



Gweithlau Eraüi Goleufryn. 



Oweddiau Bortu a Hwyr. Am wythnoa.-M3wel *Yr Aller 
Deuluaidd," T. Ge* a'i Fab, 1892.— Gwel "Gweddio a 
Oweddiau," Davies and Evana, Bala, 1699.- 

Dr. fohn Parry, Bala. Ysgrif arno.— Owel " Yn Llefaru eto," 
Davies and Evana, Bala. Hefyd yn " Y Gwyddoniadur." 

Esboniad ar Lyfr y Barnwyr. — Dan argraphiad. 

Esboniad ar Esaiah o*r XXIII. Pen. t> diwcdd.—Gwel " Beibl 
y Teulu," T. Gee a'i Fab. 

Cibroth Hattaafah.—lAjÌT gyhoeddwyd gan W. Gwenlyn 
Evana, Caernarfon. 

Daiartg. Ysgrifau ar.— Owel " Y Cylchgrawn," 1866. Tuda- 
lenan: 196, 234, 261, 306, 338, 381, 411. 

Dylanioad Egwyddorion Anffyddol, <£c.— Gwel "Y Cylch- 
grawn," 1867, t.d., 96, 303, 376. 

F Pugtüiasth Eglwysig. Traethawd ar.— Gwel "Y Cylch- 
grawn," Rhagfyr, 1868, t.d. 401. 

Nodwt&dion Owahaniatthol Criséionogatth.—Gwel " Y Cylch 
grawn," 1869. 

Diaconesau.— Owel " Y Cylchgrawn," 1869. 

Rhagdraeth i Gofiant y Parch. J. Pritchard, Amlwch.— 
Cyhoeddedig gan y Wasg Gfenedlaethol. 1897. 

Dr. David Saundere. Yagrif arno.— Owel " Y GwyeMoniad- 
ur," 1895. 

Prtgtthm y Parch. Rowland Hughes. Adolygiad.— Owtl 
.««Yr Eurgrawn." 

Dylanwad Esiampl— " Yr Herald," Mai 16eg, 1863. 

Cofgolofn y Wtddw.—"Yr Herald," Mehefin 20, 1863. 

IÀyfr i ddysgu'r Wyddor neu tkfwyddorydd Cyflym i 
ddysgu darlltn Cymratg. — Llanrwat, 1876. 

Tystiolaeth Natur tn Geiriau a*n Gweithredöedd.—" Yr 
Athraw a'r Ymwelydd," Mai, 1864« 

Bobyn Tecwyn Mtirion.—" Y Oeninen." 

Achsah y FtrcH Newydd.—" Y Teulu," Treffynon. 

Angeu ac Angladd y Mtddwyn. — "Y Dyngarwr.7 

Pénnod a Blwyddyn.— U Y Drysorfa," Ionawî 1896. 

Disraeli, lartt Beaconsfittd.—" Y Traethodydd," 3jrd. 1879, 
Ion. 1880. 



Digitized 



byGoogle 



GWIITHIÁU SBAILL. VII. 

Erthyglau Arweiniol i Newyddiaduron. 

T Genedì Gftnrtig. 

Dr. Morgan a Wycliffe. Ebrill, 1878. 
Wythnos yr Oraclan. Um 9fed, 1878. 
Yr IarB a'r Ymerawdwr. Mai 23ain, 1878. 
Dne Weetminster a'i yni. Mehefin, Ü78. 

Y Meistr a'r Gweithiwr. Mehefin, Î878. 
A ydyw Lleyn felly? Gorphenaf, 1878. 
Angau yn rhoddi tocynau. Medi laf, 1878. 
Tancred ac O. Meredith. Medi laf, 1878. 
Bobert Law a'i Imperialẁm. 

Ein tir a*i bobl. 
"Llytiiyraa. M " Llythyrau." 
Jack Lantern y Ffermwyr. 

Y ddau Dŷ o Senedd. Ionawr, 1870. 

Y CyfwBjg yn Ffraingc. 

Ëdifeirwch y CrogbreA Chwef. 22ain, 1879. 

Pwy ydyw Heddgeidwaid y Byd? 

Yr Amaethwyr yn ysgogi. 

Cymanfa Caergybi, Ebrill 9fed, 1879. 

Y Bhyfel a*r Zuluaid, Ac. Mai laf, 1879. 
Dialedd yr Iuddew. 

Moeea a'r Epâod. 

Cyflafan y Beirdd a Chyflafan y Colegau. 

Defoeiwn mewn Addoli. 

Yr olaf o'r Oraclau Toriaidd. 

" Priodi a rhoi i briodas." 

Pa genedl eydd i'r gair Canríf ? At Andronicua. 

Yr Ymgyrch Etholiadol yng Nghymru. 

Yr YswaJn o Hughenden yn y niwl. 

Syr Wm. Hatcourt yn Lancashire, &c. 

Oddiar yr Wylfa. 

Araeth Iarll Beaconsfield. 

Ar drothwy deng mlynedd arall o'r ganrif 

Ruslrìn a'r Clerigwyr. 

Gair at Etholwyr Lhrerpool. 

Yr Eeraid Cymratg. 

Hanes Äeryddiaeth *'i Chewri.— " Galile©/' &c.. 1863—4. 
Ffeirlau Cymru. — Traethawd buddugol. 



Digitized 



byGoogle 



VUÍ. OWItTBIÁU EŴtfLL. 

, . • Baner ac Atnserau Cymru. 

Uédeb ynte UnffnrfiaeUi ? 
ft Y Parch. J. R. Hugb»v Kon. Yagrif arno. Ion. 26, 1894. 
Pregethau Ialwyn Adoiygiad. 
Islwyn. 1896. 



Tr Anueroedd. 

Nid Oriel na Chrogbren. 
Memrwn yr Esgob Samuel. 
Ysgrepan y Cnrad. 

Y prenau yn ymofyn brenhM. 
Cwacyddiaeth. 

Rhywun o rywle — Pregethu Teithiol. 
Tir wedi ei gyssegro. Pa beth ydyw? 

Y Deon ar Daith. 

Cronfa yn Buddo. Y Methodistiaid a'u dyled. 
Anerchiad Dr. Fairbairn. 
Safle yn y Cyfundeb, ftc. 
Boycotlìo'r Pab. 

Y Dathliad yn Birmingham. John Bright. 

" Pa le bynag y byddo y gelain yno yr ymgasgl yr eryrod " 

Y Pab a'r Weriniaeth Ffrengig. 

Y Gtdeuad. 

Y Tystebau. 
Dadleuon y Terfynau. 

Y Wyddfa ac Ysbryd y Tadau. 

Adolygiad ar " Peryglon a Oobeithion y Cyfundeb." 

Cynghor Rhad. 

" Striìces " yn y Cyfundeb. . 

Y Cerryg a'r Bibl. 
Pleserau amheua. 
Ieithyddiaeth. 1869—1870. 



Darlithiau. 

Psydain Fawr yn y ganrif hon— y 19eg. — China.— Yr Aipht 
a' dìanaan.-— Anierica. — Affrica.— Armenia. — Taith i 1 » Eidai.— 
Vavasor Powell. 



Digitized 



byGoogle 



Jfodiadau Ooffaol 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Nodiödau Goff&oL 



i. 

Gan MR. EVAN WILLIÁMS, LLÁNFROTHEN. 

(Yntau hefyd bettach wedi myned at y ttu mawr tu 
hwnt i'r llcn). 



NID wyf yn honni ond un cymhwysder i ysgrifennu 
y nodiadau hyn am Goleufryn, sef fy mod wedi 
fy magu mewn dwy ergyd carreg iddo, ae wedi 
bod lawer yn ei gymdeithas am y deng mlynedd a'r 
hngain cyntaf o'i oes. 

Ganwyd ef yn Ty Isaf , yn ymyl eglwys blwyf ol Llan- 
frothen, ym Mai, 1840. Enw ei dad oedd Bichard 
Jones, gŵr o alluoedd naturiol cryfion, ond a fu farw 
pan nad oedd ei unig f achgen ond chwech wythnos oed. 
Efe fyddai yn dechreu y canu yn Siloam. Yr oedd ei 
fam, Ann Jones, yn chwaer i Robin Tecwyn Meirion, 
bardd tlws a phur adnabyddus yn ei amser. Gwelir 
felly ei fod yn hannu o deulu athrylithgar o'r ddwy 
ochr. 

Yn lled fuan wedi marwolaeth ei phriod, aeth ei f am 
i gadw ty'r capel, Tanygrisiau, Ffestiniog, gan adael ei 
bachgen bychan i ofal ei ewythr, brawd ei dad, John 
Williams, Bryngoleu, blaenor o radd dda a phur adna- 
byddus yng Ngorllewin MeirionnydcL Ymhen tua phum' 



Digitized 



byGoogle 



4 NODIADAU COFFAOL. 

mlynedd y mae ei fam yn ymfudo i'r America gyda'i 
dwy eneth fechan, hŷn nag ef, ac yn ei adael ef yng 
ngofal ei ewythr. Diau y gwyddai ei fam yn dda y 
cawsai pob chwareu teg gan ei ewythr a'i nain, — Sian 
Jones, coffa da am dani, — cyn y buasai yn meddwl ei 
adael ar ol ; ac f elly yn sicr y bu. Cafodd gartref rhag- 
orol gan Sion William a Sian Jonee, ac y mae yn bur 
sicr na f uasai yn dod i'r safle y daeth oni bai am ddy- 
Ianwad ei gartref . Cafodd ddigon o bethau y byd hwn 
heb fawr o'i foethau; ond cafodd beth gwell, cafodd 
esiampl ac addysg grefyddol ragorol. Yr oedd ganddo 
feddwl uchel iawn o'i ewythr ar hyd ei oes, ac anaml y 
bu neb yn f wy hoff o'i dad nag ydoedd ef o'i ewythr ; a 
darfu iddo ymddwyn yn anrhydeddus ato wedi iddo 
fyned i henaint a Uesgedd. 

Saer coed oedd ei ewythr, a dysgodd yntau yr un 
alwedigaeth, a chydag ef y bu nes yr oedd tuag ugain 
oed. Ond clywais ef yn dweyd na roddodd ei fryd ar 
ddysgu y gwaith, ac na feddyliodd am ddilyn y gwaith 
ar hyd ei oes. Modd bynnag, bu yn dilyn y gwaith yma 
nes yr oedd yn bump ar hugain oed, ac yr wyf yn gwybod 
am lawer o ddodrefn o'i waith mewn gwahanol fannau 
yn yr ardal. Tua'r flwyddyn 1861 aeth i Borthmadog i 
weithio at Meistri J. H. Williams a'i feibion, a bu yno 
am rai blynyddau. Yma y dechreuodd ei duedd len- 
yddol ymddadblygu. Yr oedd wedi darllen pob llyfr y 
caffai af ael arno cyn gadael cartref . Darllennai yn ddi- 
dor bob hamdden a gaffai, a pharhaodd felly ar hyd ei 
008. Anaml y gwelid ef yn bwyta pryd o fwyd heb lyfr 
yn ei law. Tra yn aroe ym Mhorthmadog cyfansoddodd 
amryw draethodau, a byddai yn fuddugol bron bob 
amser. Un o honynt oedd ar " Ffeiriau Cymru," yr 
hwn a ymddanghosodd yn benodau yn yr Hercdd Cym- 
raeg. Cyhoeddwyd traethawd arall iddo, nad wyf yn 
cofio y testyn, yn y Cylchgrawn, cyhoeddiad misol yn dod 
allan yn y Dehau, o dan olygiad Edward Mathews. 
Clywais ei fod ef a phregethwr arall, sydd yn fyw, yn 
gydymgeiswyr ar draethawd ym Mhorthmadog, ac mai 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. O 

John Owen Ty'n Llwyn oedd y beirniad. Cydmarai 
Mr. Owen y ddau ymgeisydd, neu y ddau gyfansoddiad, 
i ddwy long yn dod i mewn i'r porthladd, un yn llestr 
brydíerth anghyffredin, ac yn ei llawn hwyliau, a'r llall 
yn rhyw smack bur ddiolwg, ond f od llwyth yr olaf bron 
mor werthf awr a'r gyntaf . Prin y mae eisieu dweyd pa 
un o'r ddau oedd Goleufryn. Onid oedd tlysni yn un o 
nodweddion amlycaf ei feddwl? Yr oedd yn llenor 
gwych a phur adnabyddus cyn dechreu pregethu, ac yn 
fwy enwog f el llenor nag f el pregethwr am y rhan gyntaf 
o'i fywyd cyhoeddus, os nad felly ar hyd ei oes. 

Ym Mhorthmadog y dechreuodd bregethu, yn y 
flwyddyn 1865. Nis gwn paham y bu iddo ddechreu 
ym Mhorthmadog yn hytrach nag yn Llanf rothen. Mae 
yn wir mai yn y lle cyntaf y trigiannai yn awr er's 
ysbaid, ond byddai yn dyf od adref yn lled aml i dreulio 
y Saboth gyda'i ewythr, a gallasai gael dechreu yn Llan- 
frothen mor rwydded ag yn y Port. Modd bynnag, 
ym Mhorthmadog y dechreuodd, ac aelod o Oyfarfod 
Misol Lleyn ac Eifionnydd fu nes y symudodd i Lan- 
rwst. Ond bu ei gyf eillion yn Llanfrothen yn bur gar- 
edig wrtho. Rhoddasant anrheg o yn agos i ddeg punt 
iddo, pan oedd yn y Bala. Mae hanes yr anrheg yma 
i'w weled yn T Drysorfa am Tachwedd, 1868, a themtír 
& i'w roddi i mewn yma. Dyma'r hanes, — 

"SILOAM, LLANFROTHEN,— ANRHBO I BRBOETHWR IET7ANC. 

"Yng nghanol ein trafferth gydag adeiladn addoldai pryd- 
ferth, y fngeiliaeth, a phethan da ereill, mae yn berygl i ni 
ollwng dros gof ein dynion ieuainc sydd wedi ymaflyd yn y 
weinidogaeth, a pheidio darparn ar en cyfer pan yn ymdrechu 
cyrraedd gwybodaeth ac addysg trwy lawer o anfanteision. Yr 
ydym yn credn y dylai eglwysi ein gwlad cymeryd mwy o sylw 
o hyn. Mae yn ddiameu f od llawer o fecngyn ìeuainc talentoç 
wecü dioddef Uawer o dlodi tra yn yr athrofa, ac wedi gorf oa 
prydern llaiwer, yr hyn oedd yn rhwystr iddynt fyned ymlaen 
gyda'n haddysg. Ond y mae yn dda gennym weled rhai eglwysi 
yn cymeryd sylw o hyn, ac yn gweithredu yn sylweddol — fel 
y gwnaeth eglwys weithgar Llanfrothen y tro hwn. Gwrthrych 
yr anrheg hon oedd Mr. W. R. Jones (Goleufryn), sydd yn 



Digitized 



byGoogle 



NODUDAU COFFAOL. 

Athrof a'r Bala beilach er*8 dwy flynedd ; ac, yn ol f el yr ydym 
vn ciywed, yn dyfod ymlaen yn rhagorol yno. Dechrenodd 
bregethu ym Mhorthmadog, oherwydd mai yno yr oedd yn aroa 
er*8 rhai blynyddau. Ond yr oedd eglwys Idanfrothen yn teimlo 
mai un o'i phlant hi ydoedd ; ac yr oeddynt yn teimlo mai eu 
dyledswydd oedd gwneathor rhyw arwydd syfweddol o'u parch 
a'u hanwyldeb tuag ato yn ei ymdrech am addysg barotoaool i'r 
weinidogaeth. Felly penderfynwyd rhoddi cyneuadra i bob 
gŵr ewyllysgar ei galon i fwrw yr hyn a allent i'r dryaorfa hon; 
ac y mae yn hyfryd gennym hysbysu fod y cynnyrch tuà deg 
punt. Deallwn i eglwys Porthmadog (Tabernacl) wneuthur an- 
rheg gyffelyb iddo pan oedd yn dechreu pregethu. Nid oet 
gennym ond dymuno ei lwyddiant." 

Ym Mehefin y flwyddyn hon, sef 1865, aeth i ysgol 
Clynnog, yr hon a gedwid y pryd hynny gan yr anwyl 
Dewi Arfon, a bu yno am flwyddyn, sef hyd Mehefin, 
1866. Wele ran o lythyr a anfonodd yn lled fnan wedi 
iddo fyned yno. 

"Grammar School, Clynnog, 

"Gorfl. 7, 1866. 

"Anwyl Oyfaill,— Wele fi ar ol maith ddiatawrwydd yn 
anfon gair atat, gan obeithio y bydd iddo dy gael yn iach 
fel y mae yn fy ngadael innau. O'r diwedd dyma fi yng 
Nghlynnog-—dyma yr hyn a f u am gymaint o amser yn ddrych- 
feddwl o'r diwedd wedi ei sylweddoli mewn ffaith. Yr wyf yn 
hoffi y Ue yn f awr, ac yn neillduol yr ysgol ;' er nad oes yma 
ryw lawer o fanteision i ddvsgu, oni wna dyn feddwl am 
ddysgu ; ond i'r dyn penderf ynol y mae pob Ue yn gyffelyb. Nid 
oes yma le i neb ond m fyddo yn meddwl o ddifrif am ddysgu, 
ac nid dysgu yn yr ysgol yn unig, ond dysgu fore a hwyr, a 
dyma yr adegao y mae yn boaibl dysgu mwyaf o lawer. Mae 
yma gryn lawer o ysgolheigion yn awr, ond y mae yn debyg 
yr aiff llawer o honynt i ffordd yn fuan. Yr wyf wedi bod yn 
vmddiddan âg amryw yn yr un amgylchiadau a thithau, a thyst- 
ìolaeth pob un o honynt oedd f od yma le campus i ddechreu am 
ryw gyfnod, pe buasit yn meddwl myned i rywle arall wedyn. 
Ac feily yr wyf yn disgwyl y caf dy gwmpeini yma y gauaf dy- 
fodol, os byddwn byw. 

" Bydd yn rhaid i ni gael tipyn o hanes Cvmanfa Liverpool 
gennyt yn dy lythyr ntsaf , — pwy oedd y prif ddynion a glywaist, 
a phwy oedd yn myned oreu, pa fodd yr oedait yn teimlo yn 
Liverpool, a brynaist ti lawer o lyfrau. &7°* i ^i ddison o 
gwesUynau erbyn y tro nesaf . Yr wyf yn disgwyl cael beirn- 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFTAOL. 7 

iadaeth deg * diduedd tat y traethawd. Paid tí a gadael i'th 
deìmladaa cyf eillgar à mi ddalln dim ar dy allu beirniadoi. 
Bydd yn onest. 

M Brysia anf on yn ol ataf . Cofia fi at dy dad a'th íam, a'r 
teohi yna i gyd. Dywed wrth fy modryfo Bryngolea am wneyd 
i fy ewythr yagrifennn ataf pan gaiff amaer.— Yr eiddot hyd 
dranc, 

W. B. Joäbs.- 

Ymroddodd i ddysgu yma, a gwnaeth gynnydd mawr 
iawn. Nid oedd yn gryf iawn mewn rhif a mesur, ao 
nid oedd ganddo fawr o flas arnynt. Ond yr oedd yn 
gryf a chyflym mewn canghennan ereill. Hoffai Olynnog 
yn f awr, a theimlai yn hollol gartref ol yma. Cafodd 
le cysnrns i aros, sef Cilcoed, gyda John Owen, a'i fam 
a'i chwaer, pobl hynod garedig, fel y gŵyr ngeinian fn 
yn aros yno. Dyma ei gyd-ysgolheigion, mor bell ag y 
cofiaf hwy — y Parchn. J. Ẅilliams, Caergybi; J. J. 
Boberts (Iolo Carnarvon); Dr. Joseph Roberts, New 
Tork; R. Hnmphreys, Bontnewydd; J. R. Williams, 
Rhyd Bach; J. Williams, Dwyran; D. Roberts, Aber- 
erch ; J. Owen, Dnblin (Crìccieth) ; Moses Jones, Bala ; 
R. V. Griffith, America ; y diweddar R. Roberts, Morf a 
Nefyn; W. Roberts (Owyddno); ac Edward Roberts, 
Uanfaírfechan, — coffa da am dano, gyda'i droion digrif 
a diniwed. 

Yn Gorffennaf, 1866, safodd yr arholiad am fyned- 
iad i Athrofa'r Bala, ac yr oedd yn bedwerydd ymysg 
pedwar ar bymtheg. 

Aeth i'r Bala ar agoriad y coleg ar ol gwylian yr haf , 
a bn yno am dair blynedd. Gweithiodd yn egniol tra y 
bn yno, a safodd yr arholiadau blynyddol yn anrhy- 
deddus, heb fod yn nchel iawn, nae yn isel. Cwynai 
yn aml newydd iddo fyned yno, fod y gwaith yn fawr 
iawn, a'i fod yntau yn ddiffygiol mewn dau beth oedd 
yn hanfodol i'w lwyddiant colegawl, sef addysg foreuol 
dda, a chof cryf a gafaelgar. Gwir yw na chafodd 
addysg forenol dda, ac y mae yn syn ei f od yn sef yll mor 
nchel ac ystyried ei f anteision borenol. Ond am ei gof , 



Digitized 



byGoogle 



8 NODIADAU COFFAOL. 

ni ddylasai gwyno, yr oedd ganddo gof gafaelgar iawn. 
Prawf o hynny yw ei fod yn hanesydd rhagorol, ac yn 
ddyn o wybodaeth eang iawn. Safodd yn gyntaf yn ei 
ddosbarth un flwyddyn mewn hanes. 

Tra yn y Bala ysgrifennodd amryw erthyglau i'r 
Cylchgrawn. Daeth trwy hyn yn bur adnabyddus yn y 
Dehau yn bur gynnar ar ei fywyd. Bu am daith fechan 
yno yn pregethu tua'r adeg yr oedd yn gadael y coleg. 
Canlyniad hyn oedd iddo gael cymhelliad taer i fyned 
yn weinidog i Lanelli. Ond trwy ddylanwad amryw 
gyfelllion, a gogwyddiad ei feddwl ei hun, o boeibl, pen- 
derfynodd beidio derbyn yr alwad. Derbyniodd alwad 
i fugeilio eglwysi Ty Mawr, Bryn Mawr, Pen y Graig, 
a Rhyd Bach, Lleyn. Ymsefydlodd yno yn Hydref, 
1869, a bu yno am yn agos i bedair blynedd. Yn 1873, 
cafodd alwad i fugeilio eglwysi Seion a Bethel, Llan- 
rwst. Yn y flwyddyn hon hefyd y priododd & Miss 
Rowlands, Poplar Cottage, Pen Llwyn, Aber ystw yth, 
boneddiges yn meddu llawer o rinweddau, a diameu 
iddi f od yn gymorth mawr iddo i gyflawni ei waith. Bu 
yn Llanrwst am saith mlynedd, yn gymeradwy iawn, ac 
yn ennill tir yn barhaus fel llenor a phregethwr. Tra 
yn aros yma ysgrifennodd amryw erthyglau i'r Traeth- 
odydd a chyhoeddiadau ereill. Yr oedd yn un o'r 
gweinidogion mwyaf Uafurus. Gosododd nod uchel i'w 
fywyd, ac, er iddo gyrraedd yn uchel, mae yn bosibl 
iddo gael ei gymeryd ymaith cyn cyrraedd y nod hwnnw. 

Mae ei hanes oddiyma ymlaen yn lled hysbys, sef ei 
arhosiad yng Nghaergybi am bedair blynedd ar ddeg, Ue 
yr oedd yn gymeradwy iawn, ac yn parhau i ennill tir ; 
a'i arhosiad diweddaf yng Nghaernarfon, Ue y diwedd- 
odd ei yrfa yn orfoleddus Gorff. 11, 1898, yn 68 oed. 

Mae arnaf awydd gwneyd ychydig sylwadau arno 
iel llenor a phregethwr cyn diweddu, gan hyderu na 
wnaf gam ag ef nac fi'r gwirionedd. Credaf y cydna- 
byddir ei fod yn un o lenorion blaenaf y genedl. Yr 
oedd cylch ei ddarlleniad yn eang anghyffredin. Dar- 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU 007FA0L. 9 

Uennai y pethau goreu yn Saesneg a Chymraeg. Dy- 
wedai un gŵr craff ei fod yn un o'r rhai mwyaf cyfar- 
wydd mewn llenyddiaeth Seisnig hyd yn oed pan yn y 
Bala. Àeth ymlaen yn y cyfeiriad hwn ar hyd ei oee. 
Yr oedd ei chwaeth yn hynod bur. Yr oedd ganddo 
gyflawnder o iaith, a gallasai hyn fod yn elfen o berygl 
iddo heb wyliadwriaeth. Diau ei fod yn un o'r ysgrif- 
enwyr Cymraeg goreu. Gwn iddo ddarllen llawer ar 
rai o'r clasuron Cymreig yn gynnar ar ei fywyd. Dy- 
wedai Llyfrbryf , yr hwn sydd yn awdurdod uchel ar 
hyn, fod ei frawddegau " mor ystwyth a gwiail helyg." 
O bosibl ei fod yn fwy adnabyddus fel Üenor nag fel 
pregethwr. Bu yn hwy nag y disgwyliem yn dyfod i'r 
front f el pregethwr. Ond yr oedd er's blynyddau wedi 
dyfod yn boblogaidd, a galwad mawr am dano. Ac nid 
poblogrwydd israddol, ac o fyr barhad, ydoedd, ond y 
math uchaf ohono, wedi ei ennill yn hollol deg trwy 
lafur cyson a diflino. Hwyrach na fyddai yn iawn ei 
alw yn bregethwr mawr, mewn un ystyr o'r gair. Mewn 
un ystyr nid oedd Mr. Spurgeon yn deilwng i'w gydmaru 
â John Foster, neu Robertson o Brighton; mewn ystyr 
arall yr oedd yn fwy. Ofer disgwyl am dalpiau mawr- 
ion o feddyliau gan Mr. Spurgeon, neu Dr. Talmage os 
mynner, ond yr oedd ganddynt rywbeth arall llawn 
mwy gwerthfawr i gymeryd gafael mewn pob math o 
ddyn. Gellid dweyd yr un peth am lawer o hen bregeth- 
wyr enwog Cymru. Nid deall yw yr oll o ddyn, er mor 
werthfawr yw y gallu yma. Mae ganddo serchiadau, 
mae ganddo ddychymyg, ewyllys, a chydwybod ; ac y 
mae yn bwysig i siaradwr allu cynhyrfu y galluoedd 
hyn. Byddaf yn meddwl f od llawer o ffolineb yn cael 
ei siarad wrth son am bregethwr mawr. Yn ol rhai, nid 
oes neb yn bregethwr mawr os na fydd yn gallu dweyd 
gwirioneddau tywyll ac athronyddol, ac yn ymylu ar fod 
yn annealladwy. Nid wyf yn tybio fod meddwl Goleu- 
fryn o duedd athronyddol. O leiaf nid hyn oedd ei 
nerth mwyaf , ac ni welid llawer o hyn yn ei ysgrifen- 
iadau na'i bregethau. Ond yr oedd cryn lawer o'r bardd 



Digitized 



byGoogle 



10 NODIADAU COFFAOL. 

ynddo, er na chyfansoddodd fawr, os dim, barddoniaeth. 
Yr oedd ganddo ddychymyg byw iawn. Tr oedd ganddo 
lygaid i weled y prydferth a'i ddangos i ereill. Medrai 
bregethu yn ddyddorol, dawn sydd yn brin yn y dydd- 
iau hyn, — nid yn ddifyr a feddyliaf. Credaf fod gwa- 
haniaeth rhwng y ddau ddull. Mae yn boaibl dweyd 
mân haneeion cynhyrf us a hanner gwir i ddif yrru rhyw 
fath o bobl. Tr oedd Goleufryn yn bell iawn oddiwrth 
y doebarth yma. Tr hyn a olygaf yw gallu i oeod y 
gwirionedd mewn dull byw, swynol, a frtih o flaen y 
gwrandawyr, meddu digon o illustrations, <fcc., i egluro 
a phrydferthu y gwirionedd. Ac onid dyna nod angen 
y pregethwr yn yr oee fasnachol a gwyddonol hon, — 
gaÙu gosod y gwirionedd mewn dull mor fyw a swynol 
nee peri i'r gwrandawr anghofio byd yr arian a byd gwir- 
ioneddau sychion gwyddoniaeth ac uchf eirniadaeth I 
Tr oedd Goleufryn yn lled gryf yn y cyfeiriad yma, nid 
f el y corwynt, yr hwn sydd yn ysgubo pobpeth o'i flaen, 
ond fel yr awei dyner, falmaidd, ac adfywiol — fel y 
gwlith tyner a ffrwythlon, fel y blodeuyn prydferth a 
phersawrus. 



Digitized 



byGoogle 



HODIADAU COJJJLOh. 11 

Gan y PARCH. RICHARD HUMPHREYS. 

YN f uan ar ol dechreu, aeth i ysgol Clynnog, yr hon 
a gedwid ar y pryd gan Dewi Arfon. Yn yr 
ysgol hon daeth i gydnabyddiaeth a chyfeillion 
newydd, a daeth yn bur fnan yn adnabyddus yn mysg 
Methodistiaid Lleyn ac Arfon fel un o'r rhai mwyaf 
gobeithiol o " fechgyn Clynnog," ac ni chafodd y rhai a 
goleddent y gobeithion uchaf am dano eu siomi. Oweith- 
ìodd yn egniol tra yng Nghlynnog, a gwnaeth gynydd 
mawr a chyflym, yn enwedig mewn^gwybodaeth o'r iaith 
Satsoneg. Çyfieithodd holl brif erthyglau Geiriadur 
Hr. Charles, ac ysgrif enodd hwynt yn ofalua. Yr oedd 
gan Dewi Arfon, yn gystal a'r myfyrwyr, syniadau uchel 
am dano fel un ymroddedig i waith, ac o alluoedd dia- 
glaer. Yn haf y flwyddyn 1866, llwyddodd ef, ac am- 
ryw eraill o fyfyrwyr Clynnog, i basio yr arholiad am 
fynediad i Athrofa y Bala. Yr arholwyr oeddynt y 
Parchn. G. Parry, D.D., ac O. Jones, B.A., Llansant- 
ffraid. Saf ai Mr. Jones, f el y gallesid disgwyl, yn uchel 
ar y rhestr. Aeth i fewn i'r Athrofa tua chanol mis 
Awst y flwyddyn honno. Bu yn y Bala am dair 
blynedd, un flwyddyn yn yr hen Ooleg, wrth Oapel y 
Bala, a dwy flynedd yn y Coleg Newydd, yr hwn a agor- 
wyd Medi 6ed a'r 6ed, 1867. Yng ngwhrs ei efrydiaeth 
yn y Bala astudiodd rai pynciau yn nodedig o drwyadl, 
a chyfyngodd ei hun bron yn gwbl i'r materion hynny 
ag yr oedd ganddo, fel un o dueddiadau Uenyddol cryf- 
ion, hoffder atynt, a bu ar ei enill o wneud hynny mewn 
blynyddoedd diweddarach. Heblaw darllen ar gyfer y 
dosbarthiadau yn yr Athrof a, darllenodd lawer o weith- 
iau y prif awduron Seisnig. Yr oedd cylch ei ddarllen- 
iad yn eang. Yn marn ysgrifennydd y llinellau hyn, 
ymadawodd Mr. Jones o'r Ba^a wedi darllen cymaint o 
lenyddiaetb gyffredinol Seisnig a'r holl efrydw^rr eraiU 



Digitized 



byGoogle 



12 NODIADAU COFFAOL. 

gyda'u gilydd. Y mae hyn yn ddyweyd llawer, ond nid 
ydym yn meddwl ei fod yn ddyweyd gormod. Yn y 
Bala y dechreuodd ddarllen gweithiau T. Carlyle. 
Yfodd yn helaeth, hwyrach yn Uawer rhy helaeth, o'u 
hysbryd. Darllennodd ei holl weithiau drachefn ar ol 
gadael y Bala. Wedi gorphen, ysgrifennodd nifer o 
erthyglau ar Carlyle i'r Traethodydd. Yr ydym yn cofio 
iddo ddyweyd pan yn dechreu eu hysgrifenu, " Ni fn- 
asai yn iawn i mi ysgrifenu ar un fel Carlyle heb ddar- 
llen yn gyntaf bob brawddeg a ysgrifennodd." 

Ysgrifennodd Mr. Jones lawer i'r gwahanol gylch- 
gronau Cymreig ac i'r newyddiaduron. Ysgrifennodd 
hefyd Esboniad ar Lyfr y Barnwyr, yng nghyda rhanau 
o Feibl y Teulu. Cyhoeddwyd hefyd yn nhymor ei ar- 
osiad yng Nghaernarfon lyfr dirwestol o'i eiddo yn dwyn 
y teitl Cibbroth Hattaafah. 

Teithiodd hefyd gryn lawer. Ymwelodd & Chanaan, 
America, ynghydag amryw o wledydd y Cyfandir. 
Meddai allu rhagorol i wneyd y defnydd goreu o bob 
peth a welai. 

Llanwodd hefyd amryw gylchoedd pwysig yn y Cyf- 
undeb, megis Ysgrifennydd y Gymanfa Gyffredinol, 
Arholwr Cymdeithasfaol, ac Areithydd ar Natur 
Eglwys mewn gwasanaeth ordeinio. Ond cadwodd nos- 
wyl yn gynar. Ymadawodd â'r f uchedd hon mewn ym- 
ostyngiad tangnef eddus i ewyllys ei Dad nefol. 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. 13 

Gan y PARCH. EVAN JONES, CAERNARFON. 

"^^" N marwolaeth Goleuf ryn amddif adwyd ni o gy- 

X meriad pur a dyrchafedig; meddyliwr cyfoethog 

a grymus; ysgrifennydd goleu, miniog, a hynod 

ddarllenadwy ; ac un o'r pregethwyr mwyaf coethedig a 

derbyniol a fagwyd erioed yng Nghymru. 

Daeth allan yn drydydd yn yr Arholiad Cymdeith- 
asfäol; yr oedd wedi cael ei alw yn weinidog ymhen y 
pum' mlynedd ar ol dechreu pregethu, a'i ordeinio 
ymhen y saith mlynedd. Nid peth bychan, y pryd 
nwnnw, oedd i ŵr ieuanc gael ei alw yn fugail o gwbl. 
Cafodd ef hynny o'r Coleg. A buan iawn y symudodd 
i eglwys f awr gyf oethog Llanrwst ; ac oddiyno drachef n 
i eglwys f wy Hyf rydle ; ac yn ddiweddaf i un o brif 
eglwysi Gogledd Cymru, sef Engedi, Caernarfon. Yr 
oedd ei holl galon yn y weinidogaeth. Meddai duedd- 
iadau llenyddol cryfion. Darllennai yn ddiorphwys; 
ysgrif ennai i'r wasg ; ond y weindogaeth oedd yn cael ei 
holl feddylfryd. Ar ol i un Saboth fyned heibio, byddai 
ar unwaith â'i holl egni yn parotoi ar gyf er Saboth arall.. 
Ac felly y parhaodd ar hyd ei oes yn un o weinidogion 
cymhwys y Testament Newydd. 

Yr oedd hefyd yn llenor gwych. Mor fedrus y 
desgrifiai y Gymanfa yn Antiochia, neu Ysgrepan y 
Curad ! Yr oedd yn adolygydd llyf rau rhagorol. Gwerth- 
wyd deng mil o'i Esboniad ar Lyfr y Barnwyr. Ac y mae 
ei lyfryn diweddar ar Ddirwest — Cibbroth-Hattaafah — 
yn deilwng o'r testun ac o'r awdwr. Hyderwn y cesglir 
ei ysgrifau, ac y cyhoeddir hwy, ynghyd a'i bregethau 
a'i anerchiadau. 

Hydref, 1873, yn Jewin Crescent, Llundain (gan y 
Parch. D. C. Davies, M.A.), priododd â Miss Kate 
Rowlands, Penllwyn, Sir Aberteifi, fel, pe buasai wedi 



Digitized 



byGoogle 



14 NODIADAU COFFAOL. 

cael byw ond tri mis yn hwy, buasai y pâr dedwydä 
wedi cael cadw gŵyl eu priodas arianaidd. Ond nid 
oedd eisieu byw yr un awr yn hŵy i brofì pa mor 
ryfeddol o gymhwys a f u yr ieuad cymharu8 hwn. Yr 
oedd hi yn bobpeth iddo ef, ac yntau yn bobpeth iddi 
hithau. 

Y fatb ydoedd ei awyddfryd am wybod pobpeth yn 
drwyadl fel n*d ymfoddlonai ar ddarllen yn unig am 
danynt, ond, os byddai bosibl, mynai eu gweled â'i 
lygaid ei hun. O herwydd hynny, yr oedd ei awydd yn 
fawr am weled y lleoedd hynny y darllenasai gymaint 
am danynt. Yn 1882 cymerodd daith trwy yr Aipht a 
Chanaan, ac arferai ddyweyd nad oedd erioed hyd hynny 
wedi gallu sylweddoli Uawer o rannau o'r Beibl fel j 
gwnai ar ol hynny. 

Yn 1887, bu ef a'i briod yn teithio saith mis trwy 
Âmerica, ac yn pregethu tua chant o weithiau i'r Cymry 
ar wasgar o New York i Galiffornia. Bu yn darlithio 
ar hanes y daith hon mewn amrywiol fanau, ac yr oedd 
ei sylwadau yn llawn craffder a newydd-deb. Yn 1896 
bu ef a Mrs. Jones ar daith trwy rannau o Itali. Â da 
yr ydwyf yn cofio mor llawn o wrthwynebrwydd ydoedd 
i Babyddiaeth ar ol dychwelyd. Yr oedd y rhwysg a'r 
oferedd a welsai wedi ennyn atgasrwydd trwyadl ynddo 
at y ffug-chwareu, tra y llawenychai yn ei galon wrth 
feddwl am rai golygfeydd a welsai lle yr oedd gweini- 
dogion syml yn ceisio dysgu egwyddorion y Testament 
Newydd i dlodion a phlant bach. 

Yr oedd Mr. Jones yn ddiamheuol yn un o ddynion 
blaenaf ei genedl a'i Oyfundeb. Yr hyn a'i hynodai 
ydoedd y syniadau dyrchaf edig gyda pha rai yr edrychai 
ar bobpeth. Os darllen, darllennai y llyfrau goreu ar bob 
testun. Nid arbedai na thraul na thraff erth i'w cael ; ac, 
ar ol eu cael, nid ymorphwysai heb wneuthur eu cyn- 
nwysiad yn f eddiant iddo ei hun. Prynnai lyfrau hyd y 
diwedd ; ac un o'r rhai diweddaf a brynodd oedd Cofiant 
Dr. David Brown, gan Dr. Blaitie. Os ysgrifennai, nid 
rhywbeth a ysgrifennai. Nid ysgrifennodd ddim erioed 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COCTAOL. 15 

na fyddai raid i'r darllennydd gael myned trwyddo cyn 
ei oÙwng. Os pregethu, pregethai nes mynnn gwran- 
dawiad, ac yr oedd yn myned yn fwy poblogaidd byd y 
diwedcL Cafodd le mawr hefyd gan ei gydwladwyr. 
Bn yn Arholydd Cymdeithasfaol, yn Ysgrifennydd y 
Gymanfa Gyffredinol, ac yn traddodi ýr Araetb ar 
Natnr Eglwys ym Machynlleth. A dian, pe cawsai 
fyw ond ychydig, y buasai yn cael ei ddyrchafn i'r 
swyddau uchaf yn y Cyf undeb. 

Ond rhaid fu gadael y cwbl, a hynny yn yr oedran 
cymhariaethol gynnar o 58. Cymerwyd ef yn wael y 
8ul cyntaf yn Ebrill, 1897. Bu yn beryglus wael y tro 
hwn; y meddyg yn dyfod i'w weled bob dydd am fis. 
Cafodd wella, a myned oddi amgylch i bregethu a 
gweithic— ond nid fel o'r blaen; yr oedd wedi colli ei 
yni ; a baich, i raddau, oedd bywyd. Bu yn Harrogate 
ddwywaith yr haf hwnnw, ac yn ymgynghori fig un o'r 
prif feddygon. Yn mis Hydref aeth ef a'i briod i Lun- 
dain i ymgynghori âg un o'r prif feddygon drachefn, a 
theimlai i raddau yn well. Y Nadolig a'r Sul canlynol 
bn yn y Cemaes, Sir Drefaldwyn, yn cynnal cyfarfod 
pregethu. Ac yn lle gorphwys, a dyfod adref yn ham- 
ddenol, prysurodd oddi yno bore Llun. I gael y train 
çyntaf bu raid ei anfon i Fachynlleth. Daeth adref, 
ac edrychai yn llawer gwell nag y disgwylid, ar ol y fath 
lafur caled. Ond yn ystod y noswaith honno, cymer- 
wyd ef yn wael iawn, fel y bu raid galw am y meddyg. 
Methodd a phregethu y Sul cyntaf yn 1898, ac ni fu fawr 
o drefn ar ei iechyd ar ol hynny. Erbyn diwedd 
Mawrth, ar annogaeth y meddyg, penderfynodd roddi 
ei le fel gweinidog i fyny, ond tybiai y cai fyned oddi 
amgylch i bregethu wrth ei bwys. Penderfynodd Mrs. 
Jones ac yntau fyned i Landrindod am fis, yn enwedig 
gan fod ei Sabothau am y mis hwnnw mewn lleoedd yn 
y Deheudir, ac y gallai fyned iddynt yn gyfleus oddi 
yno. Y Saboth cyntaf o honynt, Mai 22, yr oedd i fod 
yn Llandilo. Fregethodd ddwywaith y Sul a dwywaith 
y Llun. Teimlai yn Uesg, ond pregethai yn rymus, yn 



Digitized 



byGoogle 



16 NODIADAU COFFAOL. 

neillduol bore Llun, pryd y cafodd oedfa nad anghofir 
yn fuan gan neb oedd yn bresennol. Nos Lun pregethai 
oddiar Num. xxi. 10, 11 : " A meibion Israel a gychwyn- 
asant oddi yno, ac a wersyllasant yn Oboth. A hwy a 
aethant o Oboth, ac a wersyllasant yng ngharneddau 
Abarim, yn yr anialwch, yr hwn oedd ar gyfer Moab 
tua chodiad haul." Yr oedd ei ddifrifwch yn ofnadwy 
yn yr oedfa hon. Ac, erbyn hyn, mor darawiadol oedd 
ei gyfeiriad at y wlad well fel "gwlad codiad haul!" 
Dyna ei destyn a'i bregeth olaf. Cyrhaeddodd Lan- 
drindod ganol ddydd Mawrth, ac yn edrych yn well. 

Y noswaith honno ymosodwyd arno gan ddiffyg anadl, 
ac f elly y nosweithiau dilynol. Dychwelasant o Landrin- 
dod Mehefin 1. Mehefin 22 aethant drachefn i Lan- 
bedr, Sir Feirionydd ; ond ar yr ail o Orphenaf da oedd 
cael troi adref, gan fod cyfnewidiad amlwg ynddo, a'r 
diwedd fel yn y golwg. Dyma y siwrnai olaf iddo ar y 
ddaear. Cafodd gystudd poenus, ond nid oedd ef yn 
ymwybodol o hynny. Yr oedd yn teimlo er's misoedd 
nad oedd y diwedd ymhell, ac amlygai weithiau nad 
drwg ganddo hynny. Un noswaith ym mis Ebrill, 
deffrödd, a chafodd fod ei briod yn wylo. Gofynai iddi 
paham yr wylai? " Ai poeni yr ydych," meddai, " o'm 
hachos i ? Yr wyf yn synnu atoch ; paham na wnewch 
chwi fel yr wyf fi yn gwneyd? Yr wyf fi yn pwyso ar 
fy Ngheidwad, pa un bynnag ai i fyw ai i farw." Ym- 
ddiddanai yn bwyllog am y mater mawr, ac, weithiau, 
tröai yr ymddiddan yn dipyn o nefoedd ar y ddaear. 

Y nos Sadwrn a'r Saboth olaf y bu fyw ceisiai ganu. 
Canwyd lliaws o bennillion, a'r olaf o honynt oedd, 

" Mi garaf f Anwylyd o hyd," ftc. 

Gyda hwn collodd bob ymwybodolrwydd, ymollyngodd i . 
freichiau ei Waredwr, ac felly y bu farw Gorphenaf 11, 
1898, am hanner awr wedi chwech yn y bore ; a'r dydd 
Iau canlynol hebryngwyd ei weddillion gan dyrfa fawr 
i feddrod y prophwydi yng Nghaeathraw, ger llaw Caer- 
narfon, i orphwys hyd fore caniad yr udgorn. 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. 17 

IV. 

Gu MR. J. EYAN ROBERTS, BANGOR. 



PAN yr addewais, mewn munyd o fyrbwyUdra, anfon 
ysgrif i'r Gemnen yn cynnwys rhai o fy adgofion 
am fy niweddar anwyl gyfaill Goleufryn, nid 
oeddwn, ar y pryd, yn cofio fod dwy ysgrif aUuog a 
manwl eisioes wedi ymddangos amo, — un yn T Dry- 
*orfa 9 gan ei gymydog a'i gydweithiwr, y Parch. Evan 
Jonee; a'r llall yn Y Gcninen, gan ei gyfaiU Alafon. 
Eto, f e allai fy mod inau wedi cael manteision neillduol 
i'w adnabod ag sydd yn rhoddi rhyw gymaint o hawl i mi 
i ysgrifennu ychydig linellau o'm hadgof am dano; a 
phe na bai ond o barch cywir at y gwrthrych, ceifidaf 
osod ger bron eich darllennwyr, yn fyr, rai o nodwedd- 
ion mwyaf tarawiadol ei gymeriad, ac ambeU amgylch- 
iad tra dyddorol yn ei hanes. 

Daethum i gydnabyddiaeth ag ef lawn ugain mlyn- 
edd yn ol, pan yr ydoedd yn weinidog Uwyddiannus yn 
Llanrwst, ac yn bregethwr poblogaidd trwy Gymru oll ; 
ac o'r adeg honno ymlaen, fel yr oedd cyfieusderau i'w 
adnabod yn amlhau, uchaf yn y byd yr elai fy syniad 
am dano, fel dyn cyflawn, cyfaiÜ cywir, ac, yn arbenig, 
fel Cristion trwyadl. Nid wyf yn meddwl i mi erioed 
gyfarfod âg un dyn wedi cyrraedd i safle mor uchel yn 
marn y cyhoedd ac yr un pryd mor ddiymhongar a 
gwylaidd; yn wir, y fath ydoedd ei ledneisrwydd a'i 
oetyngeiddrwydd fel ag y celai ei wybodaeth yn fynych 
rhag peri i neb f eddwl ei fod yn ceisio gwneyd arddang- 
osiad o'r hyn a wyddai. Yr oedd yn cashau a châs cyf- 
lawn bob gwag-fawredd a rhodres; a hoffai droi min ei 
wawdiaeth i oUwng y gwynt allan o fodau chwyddedig 
a rhodresgar y deuai i gyffyrddiad â hwynt. 

Yr oedd yn hollol ddidderbyn-wyneb ; nid ofnai 
wg neb : ac ni cheisiai ff afr neb ; Ue y credai 



Digitized 



byGoogle 



18 NODIADAU COFFAOL. 

ef mai ei ddyledswydd ydoedd dweyd ei feddwl 
yn ddigêl, gwnai hynny yn eglur ac eofn, heb 
wneuthur cyfrif ohono ei hunan o gwbl yn y mater. 
Tr oedd ar unwaith yn argraffu ar f eddwl pawb a'i had- 
nabyddai ei fod yn foneddwr yn ystyr oreu y gair, ac 
yn meddu ar y diwylliant uchaf. Pan yr ystyriom yr 
anfanteision mawr o dan ba rai y dechreuai ei yrfa 
gyhoeddus, a'r gwaith caled yr ymgymerodd âg ef yn ei 
f ugeiliaeth gyntaf , y mae yn syndod pa fodd y daeth yn 
feddiannol ar yr holl adnoddau oedd ganddo, mewn 
gwybodaeth eang ac addysg drwyadl, a hollol gydfynedol 
â'i oes. Rhaid ei fod wedi llafurio yn galed, mewn 
amser ac allan o amser, i gasglu mel i'r cwch meddyl- 
iol; oherwydd yr oedd ei feddwl yn ystordy Uawn o 
bethau goreu llenyddiaeth Seisonig a Chymreig. Yr 
oedd yn ddarllennwr mawr a chof us ; a manteisiai ar bob 
munydyn i ddarllen. Ni ddeuai byth i'n tŷ na byddai 
ganddo ryw lyfr neu gilydd yn gydymaith, fel y caffai 
ei ddarllen yn y tren, rhag i ddim amser f yned yn ofer ; 
a dyma, yn ddiddadl, a gyfrifai am y newydd-deb oedd 
yn hynodi ei bregethau a'i ysgrifeniadau. 

Fel cyf aill, cef ais ef y mwyaf cywir a phur : gellid 
rhoddi yr ymddiriedaeth lwyraf ynddo, a byddai pob 
cyfrinach a ddigwyddai rhwng cyfaill a chyfaill yn ber- 
ffaith ddiogel yn ei gadwraeth ef . Gellid dibynnu ar ei 
anrhydedd i'r eithaf : ni wnai dro gwael â neb. Yr 
oedd yn hynaws a charedig ei ysbryd ; a than y gwawd- 
iaeth a ddefnyddiai weithiau yr oedd calon dda a 
chydymdeimlad gwirioneddol yn gorwedd. Fel Crist- 
ion, gadawodd argraff annüeadwy ar fy meddwl ei fod 
yn ddyn o argyhoeddiadau crefyddol cryfion, wedi profì 
mawrion weithredoedd yr Arglwydd yn ei enaid ei hun ; 
ac, f el y dywed Alafon am dano, yr oedd yn byw gymaint 
yng nghymdeithas ei Dduw, ac yn ymdroi â phethau 
ysbrydol, fel y gallai, yn y modd mwyaf naturiol, droi 
atynt o ganol ymddiddanion cyffredin am bethau y byd 
a'r bywyd hwn. Byddai ei ymddiddanion bob amser o 
nodwedd ddyrchafol ac â naws grefyddol arnynt, ac yn 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAÜ COFFAOL. 19 

gadaél rhyw berarogl dymunol ar eu hol. Yr ydoedd, 
yn ei flynyddau olaf, yn teimlo yn bryderus ei feddwl 
am ddyf odol crefydd Cymru, ac am ddyf odol Methodist- 
iaeth. Er ei fod yn bell o fod yn pessimiêt, eto ofnai i 
ddylanwadau estronol ymwthio i mewn i fywyd cre- 
fyddol y genedl a'i throi oddiwrth wir ysbrydolrwydd 
at rith. Credai fod athrawiaethau amryw a dieithr 
yn cael eu pregethu o'n pwlpudau, ac fod yr amser heb 
fod ymhell pryd na oddefant athrawiaeth iachus, a mwy 
o duedd at glywed rhyw newydd-bethau nag am yr 
" hen, hen hanes." Gofìdiai yn f awr fod Ue cryf i gredu 
fod y ddyledswydd deuluaidd yn colli tir ymysg ein 
haelodau a'n swyddogion eglwysig, ac ofnai rhag y parai 
hyn iddynt golli eu dylanwad a'u nerth yn yr eglwys yn 
ogystal ag ar y byd tu allan iddi. Ei weddi ydoedd ar 
i Dduw ein Tadau eto ymweled â'n gwlad, ac anfon o'i 
Ysbryd i ail gyneu y tân Sanctaidd ar aelwydydd 
Cymru, ac i bureiddio ac adfywio ei heglwysi. Yr oedd 
un peth arall ag y teimlai yn gryf iawn arno, a hwnnw 
ydoedd, y teithio ar y Sabboth ag sydd, y mae Ue cryf i 
gredu, yn cynyddu yn ddirfawr yn ein plith, a hynny, 
ysywaeth, yn ol esiampl gweinidogion yr Efengyl, y rhai 
a welir yn llu mawr yn myned ac yn dyfod gyda'r 
cerbydresi ar ddydd yr Arglwydd. Credai ef yn gadarn 
eu bod trwy y cyfryw ymddygiad nid yn unig yn torri 
y pedwerydd gorchymyn, ond hefyd yn gorfodi i eraill 
golli y gorphwysdra dyladwy y mae y seithfed dydd 
wedi ei ddarparu iddynt. 

Vel y dywedais ar y cychwyn, cefais lawer o fanteis- 
ion i'w adnabod yn dda ; ond y benaf oll ydoedd y daith 
a gymerais yn ei gwmni ef a'r Parchn. John Jones, 
F.R.G.S., Pwllheli, ac Owen Jones (A.), Mountain 
Ash, trwy yr Aipht a Chanaan. Nid oes gwell cyfleus- 
dra i ennill adnabyddiaeth o ddyn na phan yn cydfyw a 
chyd-deithio âg ef am amser ; a'r pryd hyn yn fynych y 
ffurfir undeb a chyfeillgarwch nas datodir gan angeu. ei 
hun. Y mae gennyf lu o adgofìon melus am y daith 
honno; ac erys ei digwyddiadau yn f yw yn fy nghof, ac 



Digitized 



byGoogle 



20 NODIADAU COFFAOL. 

y mae y cwbl ohonynt bron yn gylymedig âg enw Goleu- 
fryn, mewn rhyw gysylltiad neu gilydd. Y mae yr 
adgof am y llanerchau cysegredig y cyd-ymwelsom & 
hwy, a'r teimladau a'n meddiannai y pryd hynny, yn 
gyf ryw na ddilëa amser mohono. Yr wyf yn cofio megia 
doe, fel yr eisteddem bob yn ddau wrth enau Ffynnon 
Jacob, gan ddarllen bob yn ail adnod o'n Beiblau Cym- 
raeg y bedwaredd bennod o Efengyl Ioan; a bron na 
theimlem fod yr Hwn a ymddiddanai â'r wraig o 
Samaria ar y llecyn hwnnw yn ymddiddan yno à ninnau 
hefyd. Clywsom ein cyfaill hefyd yn cyhoeddi y mell- 
dithion oddiar Ebal, ac un arall y bendithion oddiar 
6erizim ; yr oedd pob gair o'r eiddynt yn dod i'n clust- 
iau ni oeddym yn y dyffryn cydrhyngddynt, yn hollol 
eglur trwy yr awyr deneu, bur. A diwrnod bythgof- 
iadwy oedd y diwrnod a dreuliasom ar Fôr Galilea, yn 
edrych ar yr un golygfeydd, yn morio yr un môr, ag y 
bu y " dyn â'r Duwdod ynddo'n trigo." Cof gennyf am 
yr olwg gyntaf a gawsom ar Jerusalem, y ddinas Sanct- 
aidd, wrth ddyfod iddi o gyfeiriad Bethel, fore Gwener 
y Groglith ; a'r dyddordeb mawr a gymerem ynddi wrth 
edrych arni o ben Mynydd yr Olewydd, a'r meddwl yn 
rhedeg yn ol at yr adeg yr oedd yn " degwch bro a Uaw- 
enydd yr holl ddaear," a ninnau yn rhifo ei thyrau hi, 
yn ystyried ei rhagfuriau, ac yn edrych ar ei phalasau, 
îe, fel y mynegai rhai ohonom i'r oes a ddêl. Yr oedd 
ein cyfaill Goleufryn yr astudiwr caletaf ohonom : yr 
wyf yn sicr y cydsynia f y nghymdeithion â mi yn hyn ; 
yr oedd yn amlwg ei fod wedi darllen Uawer am y wlad, 
am ei daearyddiaeth foreuol o dan yr hen oruchwyl- 
iaeth ac yn oes ein Gwaredwr, ac am ei chyflwr preeen- 
nol ; ac yr oedd ei hanes trwy y canol oesoedd yn hollol 
wybyddus iddo ; yr oedd trwy hyn yn gallu dal yr hen 
wyneb yn wyneb â'r diweddar. Gwnai nodiadau yn 
ofalus am bob man yr ymwelem âg ef . Ceir llawer o 
ffrwyth ei sylwadaeth yn y cyf eiriad hwn yn ei eeboniad 
ar Lyfr y Barnwyr, yr hwn a barotödd at wasanaeth yr 
ysgolion SabothoL 



Digitized 



byGoogle 



NODUDAU COFPAOL. 21 

Bûm yn gwrandaw arno f wy nag unwaith yn dar- 
lithio ar yr Aipht a Chanaan; ac yr oedd ei ddesgrif- 
iadau o'r fath fwyaf graphic a byw, ac yn galw y naill 
olygf a ar ol y llall yn fyw i'm cof gyd a nerth ac eglúrder 
anarferol; y cyfan yn profi ei fod nid yn nnig yn 
sylwedydd craff ond hefyd yn meddn ar allu nodedig i 
gyfeirio ei feddyliau i eraill. 

Nid gwiw i mi ymhelaethu a son am dano fel pre- 
gethwr hyawdl a dylanwadol, nac f el Uenor gwych : y 
mae pregethwr a bardd wedi cyflawni y gwaith hwnnw 
yn barod : fy ngorchwyl i ydoedd yn unig ysgrifennu 
ychydig o adgofion am gyfaill cywir a thwymngalon, fel 
teyrnged fechan o barch i'w goffadwriaeth. 



Digitized 



byGoogle 



22 NODIADAU COPFAOL. 

V. 

Gan y PARCB. h OWEN, Y WYDDGRUG. 

DYN anghyffredin iawn oedd " Goleufryn." Yr 
oedd ei wanc am wybodaeth yn anniwsll. Dar- 
llennai yn ddiderfyn, a gofalai am ddarllen y 
llyfrau goreu ar bob pwnc. Glynodd wrth ei lyfrau 
bron hyd ei anadl olaf . Cafodd lawer gwledd i'w f eddwl 
yn ei gystudd diweddaf o Gofiant y Dr. David Brown, 
gan Dr. Blaifcie. Yr oedd yn neillduol o hoff o David 
Brown. "Yr wyf wedi darllen pobpeth ysgrifennodd 
Brown," meddai wrthym, " ac y mae yn rhyfeddol o 
dda bob amser." Yr oedd " Goleufryn," hefyd, yn 
llenor rhagorol, — yn ddiau, yn un o lenorion goreu ei 
wlad a'i oes. Yr oedd ei arddull yn goeth ac urddasol, ei 
f eddyliau yn loewon a chryfìon, a'i ysbryd yn llawn grym 
a gwres. Fel pregethwr, ni raid dyweyd dim am dano; 
yr oedd Methodistiaid Cymru yn ei adwaen. Byddai 
pob pregeth ganddo yn llawn hyd ei hymylon o'r medd- 
yliau cyfoethocaf. Yr oedd ei iaith yn brydferth, yn 
seml heb fod yn gyffredin, gydag ambell air yma ac acw 
yn adgoffa un mai " Goleufryn " y llenor oedd yn y 
pulpud. Pregethai gydag egni mawr. Nid arbedai ei 
nerth. Teithiodd lawer o bryd i bryd. Yn 1882 bu 
drwy'r Aifft a Gwlad Canaan. Yn 1887 bu ef a'i briod 
yn tramwy ar draws yr America, a phregethodd ef tua 
chant o weithiau i'r Cymry ar wasgar o New York i 
Galiffornia. Yn 1896 bu'r ddau drwy rannau o'r Ital. 
Gosododd bob gwybodaeth a phrofiad a gasglodd ar ei 
deithiau ar allor ei weinidogaeth. Cafodd le mawr gan 
y Corff. Ond daeth angau yn gynnar i dorri ei fywyd 
prysur i lawr. 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COF7AOL. 23 

VI. 

Gan ÁLAFON. 

MWYNHEID ei bregethu, s gwerthfawrogìd ei 
wasanaeth amrywiol, i fesur mawr, yn yr holl 
leoedd y bu yn gweinidogaethu ; ac yr oedd ei 
fywyd, fel ei waith, yn allu er daioni ynddynt. Fe 
gyrhaeddodd anterth ei nerth yn Llanrwst, ac f e bar- 
haodd mewn nerth a dylanwad helaeth yn ei wahanol 
gylchoedd o hynny hyd ddiwedd ei oes. Nis gellid bod 
yn Llanrwst, nac yng Nghaergybi ar ol hynny, yn hir 
heb glywed son canmoliaethus am dano fel pregethwr, 
fel athraw rhai ieuanc a rhai mewn oed, fel cynghorwr 
enillgar rhai anystyriol, fel arweinydd ac ymgeleddwr y 
saint, fel diddanydd rhai trallodus, ac fel un nodedig o 
hapus ac effeithiol yn ei wasanaeth mewn angladdau. 
Yr oedd gwaith eglwys Engedi yn meddwl am dano, ac 
yn ei ddewis mor ddi-wrthwynebiad fel olynydd i'r di- 
weddar wr enwog Dr. Hughee, yn dweyd yn bur hyglyw 
mor uchel ydoedd yn ei golwg hi ac yng ngolwg y wlad ; 
ac er fod yr afiechyd blinderus a fwytaodd ei nerth yn 
prysur wneud ei waith arno tra fu yng Nghaernarfon, 
fe lafuriodd yn egnîol yn ei wahanol gylchoedd yno. 

Mi gefais y fraint o dreulio wythnosau gydag ef , o 
dro i dro, yn ystod ei arosiad yn Llanrwst ac yng Nghaer- 
gybi (fwy, fel y mae yn rhyfedd meddwl, a'r cyfeill- 
garwch yn parhau, nag wedi iddo ddyfod mor agos ataf 
a Chaernarf on) ; ac egwylon o hyfrydwch a budd i mi 
oedd yr adegau hynny. Yr oedd yn gydymaith o'r 
mwyaf diddan, rhydd a ffraeth a difyr ei ddawn ym- 
gomio, cyfoethog ei feddwl, nwyfus a llawen, — ond 
hefyd difrfol a phur ei ysbryd, wrth ei fodd ym 
mröydd llenyddiaeth, ac wrth ei fodd hefyd ym mhor- 
feydd gwelltog a cher dyfroedd tawel crefydd. Fe ddy- 
wedodd beth am yr anwyl Dr. Saunders (a dorwyd i'r 



Digitized 



byGoogle 



24 NODIADAU COFFAOL. 

bedd gan yr un afiechyd ag a'i gorchfygodd yntau) oedd 
yr un mor wir am dano ef ei hun. " Byddai mor hawdd 
iddo ef droi at Dduw a phethau ysprydol, o ganol yr 
ymddiddan mwyaf cyffredin, ag a fyddai i blentyn bach 
droi at ei dad ar ganol chwareu diniwed, ac edrych mewn 
çymundeb yn myw ei lygaid." Felly y cefais i Goleu- 
fryn yn ei gartref bob amser. Ni theimlid un amser 
fod ei newidiad cywair yn newidiad annaturiol. A 
llawer hanner awr dyner, gysegredig, a f wynheais gydag 
ef a'i anwyl brîod. Pe buaswn yn gallu taro fy llaw ar 
y llythyr a anfonodd i mi ychydig ddyddiau cyn ei 
briodas, mi fuaswn yn ei ddodi i mewn yma. Yr wyf 
yn cofìo ei fod yn llythyr tarawiadol a dymunol iawn — 
yn dangos ei fod yn credu'n dawel ei fod dan arweiniad 
oddi fry yn y cytuniad, ac yn hyderus ddisgwyl y byddai 
ar ei fantais yn ei waith o'i blegid ; ac ni chaf odd ei siomi 
ddim — ond i'r ochr oreu fwy-fwy o hyd, fel y gŵyr pawb 
gafodd gyfleusdra i wybod. Ni chyfarwyddwyd neb at 
ymgeledd a chynorthwyydd fwy cymhwys. Mangre 
tangnefedd fu eu cartref trwy'r blynyddoedd — lle 
cysegredig — magwrfa ysbryd gwaith — meithrinfa cre- 
fyddolder a daioni. 

Un o'r pethau a darawai ddyn gyntaf yng nghwmni 
Goleufryn, fel neillduolrwydd ynddo, oedd ei awydd- 
fryd a'i bleser mewn darllen. Ni chyfarfyddid ef un 
amser na byddai ganddo rhyw lyfr ar dro i son mewn 
dyddordeb bywiog am dano. Yr oedd yn ddarllennwr 
awchus a phrysur ; ac f e ddarllennodd yn dra helaeth yn 
ystod ei oes. Fe geid ôl darllen eang ar ei bregethau, 
ar ei ysgrifeniadau, ar ei draethiadau yng nghyfarfod- 
ydd pobl ieuanc ei ofal, ac ar ei ymddiddanion. Wrth 
ddireidus "blagio" dyn— ac yr oedd yn "blagiwr" 
mawr ar rai o'i gyfeilliön, yn enwedig rhai heb wneud 
un peth call a wnaeth ef— fe wnai gyfeiriadau clasurol, 
yn dangos cydnabyddiaeth fawr â hanes a llên. Fe 
ladratäi amser i ddarllen cryn lawer bob dydd hyd yn 
nod pan fyddai cyfeillion ar ymweliad âg ef. Ac yr 
oedd ei chwaeth yn chwaeth a'i tynnai i amrywiol dir- 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COfTAOL. 25 

iogaethau ym myd gwybodaeth. Heblaw llyfrau lu yn 
dal perthynas â'i waith fel gweinidog yr efengyl, fe 
ddarllennodd fwy na mwy o lyfrau hanee— hanes yr 
Eglwys Iuddewig a'r Eglwys Gristionogol, hanes gwled- 
ydd, hanee dynion, hanes chwilio a darganfod mewn 
mannau hanesyddol, ynghyda thoraeth enfawr o lyfrau 
mwy llenyddol eu nhodwedd. Y llyfrau hanesyddol, 
deegrifiadol, a llenyddol ag yr ymbleserai fwyaf ynddynt 
yn ystod blynyddoedd cyntaf fy nghydnabyddiaeth i âg 
ef oedd gweithiau Gibbon, Layard, Thomson (The Land 
and the BookJ 9 Deon Stanley, Macaulay, Carlyle, 
Proude, Ruskin, Dr. Johnson, Boswell, Tennyson, 
Thomas Pennant, Carnhuanawc, Morgan Llwyd o Wyn- 
edd, a Goronwy Owen. Tr wyf yn credu iddo ddarUen 
holl weithiau Carlyle — rai o honynt fwy nag unwaith, a 
phobpeth cyhoeddedig yn ei gylch. Gwn iddo ddarllen 
rhai o lyfrau Ruskin amryw weithiau. Fe ymbleserai 
lawer un cyfnod yng nghwmni yr hynod Dr. Johnson, 
dan arweiniad yr edmygydd Boswell, yn arbennig; fec 
felly gyda Goronwy Owen hefyd, yn enwedig yn ei 
lythyrau. Fe fyddai ganddo ryw ddywediad doniol o 
edddo Carlyle, neu Johnson, neu Goronwy, y'mhen pob 
stori bron; a mynych y chwarddai yn galonnog yn eu 
sŵn. Ond rhyw ddarllen adloniadol — amser gorphwys 
— oedd y darUen ar lawer o'r pethan hyn ganddo. Mewn 
tiriogaethau a'u cynyrchion yn fwy penodol gymhwys 
i'w bwrpas fel pregethwr a bugail yr oedd yn byw a 
gweithio. Nid esgeulusai lyfran defosiynol, ond dar- 
Uennai lawer arnynt beunydd. Anhawdd fuasai cyfar- 
fod gweinidog i Grist wedi ymdrechu mwy i gymhwyso 
ei hun ar gyfer y gwaith mawr nag a ymdrechodd ef. 
Ac yr oedd y Uaf ur oll yn Uaf ur ag yr oedd wrth f odd ei 
galon ynddo. 

Yr wyf yn teimlo yn annigonol ac anghymwys iawn 
i ysgrifennu am dano fel pregethwr, er i mi gael yr 
hyfrydwch o'i wrando lawer gwaith. Da y cofiaf am 
hen gyfaiU i mi ac yntau — ag yr oedd yn dda gennyf 
ei weled, ar ol bod trwy flinderau dwys, wedi gallu dyfod 



Digitized 



byGoogle 



26 WODIADAÜ COFFAOL. 

i'w angladd — yn son am dano ar ol bod am ei Saboth 
cyntaf ym Mhen-y-groes, Llanllyfni, yn lled fuan ar ol 
ei fyned i Leyn yn weinidog. I'r hen gyfaiil yr oedd y 
pregethwr ieuanc o Leyn yn ddarganfyddiad o ddyddor- 
deb mawr. Fe siaradai mewn brwdfrydedd anghyff- 
redin am dano — fel pregethwr a newydd-deb a disgleir- 
der neillduol yn nodweddu ei bregethau a'i ddull. Er 
nad ocddwn ond lled ieuanc fe gododd awydd mawr 
ynnof am ei glywed; a chyn hir mi gefais gyfleusdra i 
hynny, pryd y dechreuodd cydnabyddiaeth a chyfeill- 
garwch i fyw rhyngom. Gwledd wirioneddol oedd ei 
wrando y tro hwnnw; ac nid llai y wledd y troion di- 
lynol. Fe deimlai dyn fod y cyfaill o Ben-y-groes wedi 
dweyd yn iawn — fod pregethwr newydd a disglaer wedi 
gwneud ei ymddangosiad ynddo. Wrth gwrs, fe aeth ar 
gynnydd mawr mewn gallu a gwybodaeth ar ol hynny — 
ac ar gynnydd fel pregethwr yn ddîau; ond yr oedd 
rhywbeth yn ei nodweddu y cyfnod hwnnw — nas gŵyr 
dyn yn iawn beth i'w alw — na fu ar ei ennill fel pre- 
gethwr drwy adael i bethau eraill ei gùddio i raddau. 
Ar ol hynny, fodd bynnag, y daeth i lawnder llwydd a 
bri fel pregethwr. Ac yr oedd y galw arno, a'r cyrchu i 
wrando arno, yn profì'n glir ei fod wedi ennill lle uchel 
ym marn a theimlad y wlad. Yr oedd yn wr ag yr oedd 
y bobl feddylgar a'r bobl ddifeddwl yn hoff o'i wrando 
ac yn hoff o'i ganmol. Tr oedd yn wr hefyd ag y gellir 
anturio dweyd i gannoedd o bobl gael bendith yn gystal 
a boddhâd o dan ei weinidogaeth. 

T peth cyntaf yn ddiau a darawai ddyn wrth dde- 
chreu gwrando arno yn pregethu, fel neillduolrwydd 
amlwg iawn, oedd cyflawnder iaith, ceinder arddull, a 
rhwyddineb parabl ac ysgogiad. Braidd nad oedd ei 
olud o Gymraeg yn troi yn brofedigaeth iddo weithiau. 
Braidd na fyddai cyd-ruthriad geiriau i gymhell eu 
gwasanaeth yn troi yn beth niwed i'w bregeth ambell 
dro. Braidd hefyd nad oedd clirder arianaidd ei lais a 
hoenusrwydd ei gorff yn troi yn beth anffawd iddo ar 
brydiau. Fe deimlid yn gyffredin y buasai yn 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. 27 

hyf rytach nag ydoedd i wrando arno pe buasai yn gofalu 
am fwy o amrywiaeth nodau mewn llais wrth lefaru: 
ond yr oedd ef f el siaradwr yn un o gant, a mwy na 
hynny, ymhlith ei frodyr. Mewn llais, mewn parabl, 
mewn dawn, mewn cyfoeth o ymadroddion a meddyliau, 
yr oedd yn un o areithwyr a phregethwyr mwyaf nod- 
edig ei wlad. 

O ran cynnwys, fe fyddai ei bregethau, fel rheol, yn 
ffres, yn gyfoethog, ac yn bwrpasol iawn, — yn amlygu 
cydnabyddiaeth dda â gwahanol feusydd ac awduron, a 
medr mawr i drefnu a chyfleu gwirioneddau. Weithiau 
— ac nid anfynych — fe ddywedai bethau tra llym, mewn 
ffordd blaen a digwmpas; ond mewn tynerwch naws- 
aidd yr oedd efe f wyaf yn ei elfen. Tr oedd yn hoff o'r 
prydferth a'r tyner — yn hoff neillduol; ac yr oedd yn 
graff i'w canf od ym mhob man ; ac f e roddai le amlwg, 
gyda deheurwydd mawr, i bethau prydferth a thyner yr 
efengyl yn ei bregethau. Yr oedd ganddo ddawn i 
wneud defnydd addas ac effeithiol o hanesion a chym- 
hariaethau ; ac f e wnai ddefnydd Ued helaeth o honynt, 
er mantais lawer i'r gwirioneddau fyddai ganddo i 
wneud eu ffordd i feddwl a chof, ac i deimlad a chyd- 
wybod. Fe ddygai bob maes o wybodaeth ag y troai 
ynddo dan warogaeth i efengyl Crist. Fel Apolos, yr 
oedd yn"wr ymadroddus ;" f el Barnabas, yr oedd yn 
" fab diddanwch ;" ond f el Paul a Phedr, yr oedd hefyd 
yn affonyddwr ar gydwybodau pobl. Er mor dueddol 
ydoedd at arddull brydferth ac at feddyliau prydferth, 
fe ofalai am i'w bregethau fod yn bregethau i ddeffro 
pobl, ac i'w symud, ac i'w Uesoli. 

Yr oedd wedi ennill safle anrhydeddus, er's blynydd- 
oedd, fel gweinidog ac arweinydd, yn y cyfundeb cre- 
fyddol y perthynai iddo; ac y mae'n sicr ddiamheu y 
cawsai ychwaneg drachefn o anrhydedd o'r fathpeary 
ddaear yn hwy. Fe dynnodd sylw ac fe enülodd glod 
mawr ymbüth Cymry yr America, pan fu ar ymweliad 
â'r wlad honno, yn y flwyddyn 1887. Yr oedd y bobl wrth 
eu bodd yn gwrando arno yn pregethu Ue bynnag yr 



Digitized 



byGoogle 



28 NODIADAU COFFAOL. 

eki yno, ac wrth eu bodd yn eì gwmni Cyn gadael y 
wlad f e gafodd wahoddiad taer i ymgymeryd â gofal 
eglwys gref y Methodistiaid Calfinaidd yn New Tork. 
Yn San Francisco, Ue y bu yn trenlio dau Saboth, fe'i 
hanrhegwyd â ffon ysblenydd, fel arwydd o warogaeth 
a hoffder rhai o'r Cymry yno. Ac wedi clywed am ei 
roddiad i fyny o'i le yng Nghaernarfon, oherwydd 
gwaeledd iechyd, fe anfonodd yr eglwys sydd yno (San 
Francisco) wahoddiad cariadus neillduol iddo i fyned 
yno i gymeryd ei gofal hi, gan addaw iddo gyflog anrhy- 
deddus, a chan geisio ei berswadio y buasai y symudiad 
yn debyg o fod yn foddion adf eriad iechyd iddo. Oresyn 
na fuasai wedi cael gweled, neu glywed, y Uythyr 
hwnnw. Ond yr oedd wedi cael galwad arall amgen 
erbyn iddo gyrhaedd, ac ar ei ffordd tua gwell gwlad. 

Waeth crybwyll yma nag eto, gan mai ar draws ac 
ar hyd y mae pethau yn mynnu do'd, am ei deithiau i 
gyfeiriad y dwyrain a'r de hefyd. Breuddwyd per iddo, 
a fwynhaodd efe lawer dengwaith, oedd y syniad o fyned 
rywbryd yn ystod ei oes i gael golwg ar hen Wlad yr 
Addewid. Yr oedd ei ddyddordeb ynddi yn fawr er 
dyddiau mebyd, ac yn myn'd yn fwy o hyd. Darllen- 
nodd bron bobpeth y caffai afael arno yn son am dani 
hi, yn enwedig ar ol gweled gobaith o gael myned i ym- 
weled â hi. Fe deimlai yn debyg gyda golwg ar wlad 
yr Aipht hefyd, ac fe ddarllennodd lawer o'r pethau 
ysgrifenedig am dani. Mae yn ddiau nad aeth odid neb 
o'r wlad hon i ymweled â'r gwledydd dyddorol hynny 
wedi ymgymhwyso yn well nag ef ar gyfer gwneud y 
defnydd goreu o ychydig amser ynddynt. O'r diwedd 
f e ddaeth y cyfle, yn y flwyddyn 1882 ; ac yng nghwmni 
dau o'i frodyr yn y weinidogaeth, a chyfaill o flaenor, 
fe aeth am dro i'w gweled. Ni raid dweyd iddo fwyn- 
hau y daith yn ddirf awr, a chael mesur helaeth o ysbryd- 
iaeth newydd drwyddi. Yr oedd gwrando arno yn ad- 
rodd yr hanes, a desgrifio y pethau a welodd, yn 
hyfrydwch gwirioneddol. Yn y flwyddyn 1896 fe fu 
ef a'i briod (yr hon oedd gydag ef yn yr America hef yd) 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. 29 

yn treulio rhai wythnosau yn yr Eidal, lle y teimlent 
yn barod i ddweyd, f el Heber am Ceylon (gyda " whtrt " 
am " Ihough "),— 

"Where every prospect pleaies, 
And omy man ìs vüe." 

Mor falch oedd yr hen gyfaill o gael gweled Rhufain 
aml ei chofiannau, ond mor bmdd yr olwg ar gymaint o 
falldod Pabyddiaeth ! 

Yr oedd mor adnabyddus ac uchel ei glod fel llenor 
ag ydoedd fel pregethwr, os nad hyd yn nod yn fwy. 
Nid ewm yr hyn a ysgrif ennodd a'i gwnaeth yn wr mor 
enwog yn y byd llenyddol, ond ei ansawdd a'i arddulL 
Fe gynyrchwyd llawer mwy gan aml nn o wŷr llên na 
chyrhaeddodd ei fri ef . Y pethau trymaf a ysgrifen- 
nodd ef e ydyw ei erthyglan darllenadwy yn T Gwyddon- 
iadur, ei ran o esboniad Beibl y Teulu, a'i esboniad 
gwych (a gyhoeddwyd yn llyfr gan ei Gyf undeb) ar Lyfr 
y Barnwyr. Yn Hydref, 1897, cyhoeddodd Mr. W. 
Gwenlyn Evans lyfryn o ystorîau dirwestol o'i waith, yn 
dwyn y teitl Cibbroth-Hattaafah, yn nghydag Tstoríau 
eraitt. Y mae y pethau hyn oll yn rhagorol o dda ; ond 
ei ysgrifau amrywiol i wahanol bapurau a chylchgronau 
a dynnodd fwyaf o sylw, ac a'i gwnaeth yn adnabyddus 
ac enwog iawn f el llenor. Ynddynt hwy y ceir mwyaf 
o'i ddawn ac o nwyfusrwydd ei feddwl yn dyfod i'r 
golwg. Ynddynt hwy y gwelir amlycaf ei ystorfa fawr 
o eiriau ac ymadroddion detholedig, a'i feistrolaeth nod- 
edig ar Gymraeg llenyddol. Fel y dywed T Cymro, 
" Ysgrif ennai mewn arddull ddeniadol ; ac yr oedd ei 
Oymraeg ystwythed a gwi'ail helyg." Fe ddarllennodd 
lawer, mewn awchus fwynhad, o'r hyn a elwir yn " fine 
writmg;" ac fe ymbleserai lawer mewn rhoi bod ei 
hnnan i fine writing. Peth arall a fwynhai yn rhyfedd 
wrth ddarllen oedd doniolwch fflangellol a chondemniol, 
yr hyn a roddai gyfrif , i fesur mawr, mi gredaf , am y 
dnedd oedd ynddo i ymollwng cymaint ei hunan weith- 
iau i ysgrifennu doniolwch felly. Y fath hwyl a gafodd 



Digitized 



byGoogle 



30 NODIADAU COPFAOL. 

filwaith wrth afonydd ysgubol dawn Dr. Johnson, 
Carlyle, John Ruskin, Eüs Wyn o Lasynys, a Goronwy I 
Yr oedd yntau, fel rhai o'r enwogion hyn, os nad yr oll, 
yn casau " cant," a " Philistiaeth," a phob math ar 
dwyll a rhodres, â châs mawr ; ac nis gallai ymatal rhag 
ysgrifennu pethau llym a deifìol o berthynas iddynt. 
Fe deimlid gan lawer fod ei fflangell yn rhy drom a 
chylymog wrth drin rhai personau a phethau ; a mwy na 
thebyg y teimlai yntau ymhen amser ei fod wedi rhoi 
ffordd i'w ddawn i or-wneud ei waith rai prydiau. Ac 
y mae yn ddiamheu ddigon fod mwy o afiaeth chwarëus 
nag o ddim arall yn ei gymhell i ysgrifennu llawer o'r 
pethau llym-ddoniol a ysgrifennodd. Yn erthygl goffa- 
dwriaethol T Gólcuad ceir dywediadau fel hyn yn ei 
gylch : — " Darllennodd waith Carlyle gyda dyfalwch 
mawr yn nechreu ei fywyd cyhoeddus, ac yfodd yn 
helaeth, feallai yn rhy helaeth, o'i ysbryd ef. Yn rhai 
o ysgrifeniadau Mr. Jones gwelwyd cryn lawer o'r un 
ysbryd ag a geir yn ' Rcminiêcences ' Carlyle, pan yn 
beirniadu y personau y daw i gyffyrddiad â hwynt. Y 
mae pob un o'r ddau yn fwy o geryddwr a fflangellwr 
Uenyddol nag o feirniad. Clywsom un yn yn gwneud y 
sylw mai Mr. Jones oedd y tuchanwr (satirUt) goreu a 
f eddem f el cenedl ; os gellir galw Carlyle felly, rhaid ei 
gyfrif yntau yr un modd. Yr oedd y ddau yn feistriaid 
ar watwareg; ond fe dybiai rhai fod honno yn rhy 
fynych yn rhy lym i gyrhaedd ei hamcan, a'i fod yn rhy 
bersonol wrth ymosod ar feiau cyffredinol." Wrth 
gyfeirio at hyn mewn llythyr, dywed y Parch. Owen 
Evans, Minneapolis (Colwyn Bay gynt) : — " Cyffelybid 
ef yn T Goleuad i Carlyle fel satirist. Tybiwn i ei fod 
mor bell a'r pegynau oddiwrtho mewn tymher. Yr oedd 
mewn sirioldeb, a'i duedd gymdeithasgar, a'i ddawn ym- 
ddiddanol, yn llawer tebycach i Coleridge, er y buasid 
yn ei osod o'i le pe meddylid am ei roddi yn gyfochrog 
â'r cyfryw ddynion." Nid oes modd amheu fod llawer 
o ôl cymdeithasu â'i hoff awdwr Carlyle ar ein hen 
gyfaill, fel fflangellwr llenyddol; ond fel y dywed Mr. 



Digitized 



byGoogle 



\J NODIADAU COFFAOL. 31 

Evan8, yr oedd yn ddyn gwahanol iawn i Carlyle o ran 
natur ; a gellir ychwanegn f od llawer mwy o ddireidi yn 
ei ddwrdio, gan amlaf, nag yn nwrdio "Tomoe." Fe 
fuasai yn gwneud ysgrifennydd prif-erthyglau gwych i 
newyddiadur teilwng o hono, — ac fe fuasai yn mwynhau 
y gwaith. 

Ei sel ym mhlaid sohrwydd a phurdeh a harodd i 
Goleufryn ysgrifennu yr ystorìau crybwylledig. Fe 
barai y diotta a'r meddwi mawr a welai ymhoh lle ofid 
a thristwch gwirioneddol iddo; ac fe wnaeth ei ran yn 
egnîol yn erhyn y drwg. Felly yn erhyn pob drwg. 
Nid yn unig fe gofiai ei ddyledswydd fel cennad Duw 
a gwas i Grist, ond yr oedd hefyd yn ddyn mor bur o 
duedd ac o fywyd, fel y sylwai ei olynydd yng Nghaer- 
gybi, ddydd ei angladd, nas gallasai lai nag ymdrechu 
o blaid pob purdeb a rhinwedd. Ac yr oedd ei egni a'i 
fywyd glân yn elfen gref er daioni ymhob Ue y bu yn 
aros ynddo. 

Wedi ei ddyf od i Gaernarf on yr oedd ei nerth a'i ynni 
yn pallu i'r fath raddau fel nad allai gymeryd rhan mor 
flaenllaw gyda symudiadau da ag a f u yn gymeryd; ac 
nid ychydig o ofid distaw a barai hyn iddo. 

Fe ymdrechodd yn ddewr yn erbyn yr afiechyd oedd 
wedi gafael ynddo, ac ymegnîodd fel gwron i wneyd 
ei waith drwy bobpeth. Y mae meddwl am ei grwydro 
awyddus o fan i fan i geisio adennill nerth, a'i bender- 
fynolrwydd gyda'i ddyledswyddau, yn ystod ei fisoedd 
olaf ar y ddaear, yn feddwl sydd yn cyffwrdd teimlad 
dyn yn effeithiol, ac yn mwyhau edmygedd dyn o hono i 
f esur tra mawr. Yn Llandeilo y bu yn pregethu y tro olaf 
— ryw ddeufis cyn ei farw. Gan ei f od wedi addaw myned 
i'r Deheudir am rai Sabbothau ym Mai a Mehefin, 
fe aeth i Landrindod, a Mrs. Jones gydag ef , gan ddis- 
gwyl graddau o adferiad. Oddiyno aeth i Landeilo, ar 
yr 21ain o Fai, i gyfarfod pregethu ag yr oedd wedi 
addaw cymeryd rhan ynddo. Er ei fod yn llawer rhy 
wan a llesg i ymgymeryd â'r fath dasg, myn'd a fyn- 



Digitized 



byGoogle 



82 WODIADAU COFFÀOL. 

nodd; ac fe bregethodd ddwywaith y Sabboth a dwy- 
waith y Llun, gydag effeithiolrwydd cofiadwy. Rhoddaf 
yma ran o'r hanes tarawiadol a anfonodd y Parch. John 
Davies, gweinidog Llandeilo, mewn llythyr i Mrs. Jonee 
ar ol marwolaeth ei phriod. Medd Mr. Davies : — 

Boreu Llun, pan nad oedd ond cynnlleidfa fechan mewn 
cydmariaeth, cafodd odfa nad anghofir byth mo honi. Yr oedd 
ef ei hun, wedi d'od i lawr o'i ystafeü, yn teimlo lawer yn well, 
ac f el yn aiddgar iawn i weled yr adeg i fyn'd i'r pwlpnd wedi 
d'od: ac wrth ddweyd wrtho ei fod yn edrych lawer yn well 
dywedodd Mrs. Davies am iddo ei chymeryd yn weddol dawel — 
am fod yn debyg na byddai cynulleidfa fawr yn y boreu. 
" 0," meddai, yn Dawn bywyd, " mae yn rhaid i mi f od ar fy 
ngoreu yn pregethu." Àc yr oedd felly: yr oedd pawb yn 
teimlo fod y Meistr Mawr yn agos iawn ato, a'r odfa yn nn o'r 
rhai hynny y carem en gweled yn amlach— y naws a'r eneiniad 
oddiwrth y Sanctaidd hwnnw mor amlwg arni, fel nad all'sai 
neb amheu ÿ presennoldeb Dwyfol — pawb o honom wedi ym- 
golli yn nylanwad ei weinidogaeth, ac yntau yn pregethu gyda 
rhyw nerth corph ac ysbryd ag oedd yn ein taro â syndod. 
Hanes y disgybl Thomas oedd ganddo — ar ei Sul o absenoldeb — 
ei wythnos o amheuaeth— a'i Sul o adferiad. Odfa wlithoç iawn 
ydoedd, a'r dagrau yn rhedeg yn hidl o lawer llygad, yn neúlduol 
wrth iddo son am y disgybl yn cael ei adfer. 

Ond yn ei odfa olaf nos Lun— a'r odfa olaf am byth yma— 
daeth ei ddifrifwch i'r golwg mewn modd nas gwelwyd ef yn 
debyg erioed. Pregethu yr oedd oddiar y geirìaa hynny yn 
Numerì ni. 10, 11 — <r A meibion Israel a gychwynasant oddi yno, 
ac a wersyllasant yn Oboth. A hwy a aethant o Oboth, ac a 
wersyllasant y'ngharneddau Abarim, yn yr anialwch, yr hwn 
oedd ar gyfer Moab, tua chodiad haul." — Ac erbyn hyn mor dar- 
awiadol, onide, oedd ei gyfeiriad at y wlad well fel gwlad cod- 
iad haul ! Yr oedd yn hynod wan o ran corph, ond mor ddwfn 
a dylanwadol ydoedd ei ddifrìfwch fel nad anghofír byth yr 
olwg ar y gynulleidfa yn ymestyn fel ag i beidio colli un gair, ac 
mor ddwys y teimlai ef ei hun fel y gwnaeth sylw na ddilëir 
byth mo hono oddiar feddwl neb o honom. "Wyddoch chwi, 
gyfeillion anwyl," meddai, " fel yr ydwyf yn nesu i dragwydd- 
oîdeb, yr wyf yn d'od i deimlo yn fwy byw o hyd mai peth 
difrìfol iawn yw pregethu yr efengyl;" a chyda hyn gwelem 
ei lygaid wedi eu llanw, ac yn disgleirìo gan ddagrau, nes yr 
oedd y gynulleidfa wedi ei gwefreiddio trwyddi; a gadawodd 
ni yn yr olwg gysurlawn a gogoneddus iawn ar ofal y Gwar- 
edwr yn ein harwain,— -er gorfod gwersyllu yn nghameddao 
cystudd a phrofedigaethau Abarim, ac yn rhosydd Moab, wrth 
yr Iorddonen, — eto yn ein harwain yn sicr a diogel tua chodiad 
haul. 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAÜ COFfAOL. 33 

Dychwelodd i Landrindod drannoeth, yn well ei 
olwg ; a bu yno hyd y dydd cyntaf o Fehefin. Tn agos i 
ddiwedd Mehefin meddyliodd y gallai ychydig ddyddian 
yn Llanbedr, Meirionydd, beri lles iddo; ac aeth ef a'i 
briod yno. Ond buan y bn raid dychwelyd adref — 
adref % farw, fe deimlai yn sicr. O ! îe, adref i farw : 
yr oedd yn rhaid cyrchu yn ol yno, er mor anhawdd, 
erbyn hyn. Yr oedd yn ymwybodol er's cryn amser fod 
y diwedd yn prysur nesau ; ac ar ambell awr yr oedd yn 
liawenhan yn yr olwg ar hynny. Yr wyf yn deall — a 
hawdd yw coelio hynny — fod ei breswylfod yn ile 
hyfryd, er cymaint ei brudd-der, trwy ystod ei ddydd- 
iau olaf. £r dirdyniadau ei afiechyd gerwin, yr oedd 
ef yn foddlon a gorfoleddus ; ac yr oedd y tŷ yn cael ei 
lanw gan dawelwch sanctaidd a phêr-aroglau'r wlad ag 
yr oedd wedi ei ddwyn i'w hymyl. Yr oedd yno fwy o 
ganu nag o alaru : ac efe ei hun ddechreuai'r gân ! Yn 
swn canu emyn hoff — ag y canai yntau, er yn wan, hyd 
ei bennill olaf — yr ehedodd ei ysbryd i'r Ganaan bur a 
aeth a'i fryd. Ar fore yr lleg o Orphenaf, 1898, y bu 
hyn, ag efe yn fab 58 mlwydd oed. Cafodd gladdedig- 
aeth anrhydeddus, ym mynwent gysegredig Caeathraw, 
ger Caernarfon, lje erbyn hyn y mae gweddillion cryn 
nifer o enwogion y ffydd. 

Mae yn chwith meddwl fod Goleufryn wedi myned 
ymaith; ac y mae Cymru ar ei cholled o'i fyned. Pa 
ddiffyg bynnag a berthynai iddo, pa gamgymeriadau 
bynnag a wnaeth, — a phwy sydd heb ei ddiffygion al 
gamgymeriadau f — fe fydd ei goffadwriaeth yn fen- 
ctígedig ar y ddaear dros amser hir. Ac ni raid i neb 
ofni na bydd i'r Duw a wasnaethodd ef a hithau mor 
egniol a ffyddlon, fod yn dirion wrth ei briod, a barchai 
ac a garai ef mor f awr. 



Digitized 



byGoogle 



©raslinídliöd. 

(Tn " T Genedl Gymreig," Gor. 28, 1886). 



VII. 

Gan ELFYN. 

ORAN ei ddyn oddi allan, nid oes dim yn rhif 8 
i dynnu sylw arbennig. Nid yw yn ŵr corphorol 
a chadarn. Tuedda at fod yn dal. Arweinia y 
crymiad sydd yn ei war ni i dybied ei fod yn eistedd 
llawer i ddarllen ac ysgrifennu. Y mae yn llawn deu- 
gain mlwydd oed. Y mae yn ŵr prydweddol, o wneu- 
tburiad cymhesur drwyddo. Y mae ganddo lygad 
cyflym a siriol, ac arwyddocaol o dalent, a phâr i ni 
gasglu oddi wrtho ei fod yn foneddwr hawdd siarad âg 
ef. Gwelir ar unwaith oddi wrth doriad ei enau y 
rhaid ei fod yn siaradwr naturiol a rhwydd. Y mae ei 
dalcen yn glir a llawn, ei wallt yn wineu a lled deneu 
wrth natur. Y mae bellach wedi rhoddi heibio eillio 
unrhyw ran o'i wyneb. Gan fod diflFyg yn ei olwg, y 
mae yn ymofyn cymorth celfyddyd i'w wneud i fyny. 
Gwisga bob amser yn drwsiadus a glân. Y mae ei 
gerddediad yn tueddu at fod yn gyflym. Ymddangosa 
ac ymddyga bob amser fel boneddwr. Nid ydym, er ys 
tro bellach, wedi digwydd ei weled mewn ffunen wen; 
yn hytrach, boddlona ar gadach du syml a destlus. 
Ond, er nad yw y nod gweinidogaethol hwn ganddo, 
y mae yn lled hawdd casglu oddi wrtho i ba radd a dos- 
barth y perthyna. Nid oes dim o rodres coeglyd y 



Digitized 



byGoogle 



NODIADAU COFFAOL. 35 

dyddiau diweddaf hyn ynddo. Nid yw yr ysgrepan 
fach ddu boblogaidd ac arwyddocaol honno yn beth 
hollol angenrheidiol iddo o nos Sadwrn hyd fore Llun. 
Ni welir ef byth yn cerdded yn bensyn a meudwyaidd 
at orsaf y rheilffordd, ar ddiwrnod tesog o haf, gyda 
gwlawlen yn ei law, a chôb uchaf auafaidd ar ei fraich. 
Os bydd arno eisieu côb, rhydd hi am dano. Y peth 
tebycaf i fod yn ei law ydyw llyfr. 

Y mae yr un amddifadrwydd o rodres yn ei nod- 
weddu yn y pwlpud. Nid oes ganddo dôn hirlaes, 
difrifwch Puritanaidd, nac arafwch ffugiol. Myned i'r 
pwlpud i weithio, ac nid i gael ei weled, y mae. Gwedda 
pob goslef ac ystum iddo. Siarada gyda naturioldeb a 
faylithredd na chlywir ei gyffelyb ond yn anfynych yn ei 
enwad. Nis ymdraffertha i gyflwyno ei frawddegau 
gyda phwyslais diangenrhaid a pheswch ffugiol. Ni 
ddechreua ei bregeth gyda distawrwydd mursenol, gan 
ei diweddu gyda bloeddiau brawychus. Siarada yn 
eglur a rhwydd ; ac f el yr ymdwymna gyda'i bwnc, ac y 
dena ei wrandawyr, bydd ei lais yn uchel a chlir ; ond 
ni fydd un amser yn gwaeddi. Peidiasai a bod yn bre- 
gethwr naturiol y foment y dechreuai floeddio. Nid yw 
o gwbl ymysg y pregethwyr hynny sydd oherwydd 
tlodi eu meddyliau yn gorfod trethu eu cyrph i geisio 
gwneyd cochl i'w cuddio. Y mae yn un o siaradwyr 
cyhoeddus goreu ei enwad. Gall siarad ar unrhyw fater 
y disgwylid i weinidog o safle bwysig siarad arno, yn 
hollol ddifyfyr, gyda rhwyddineb a medrusrwydd. Pe 
yn angenrheidiol gallasai bregethu yn ddifyfyr. Y 
mae ei lais yn beraidd a dymunol. Nid yw yn nerthol, 
ond y mae yn eglur. Trinia ei fater gyda deheurwydd 
arbenig. Nis ymddengys byth yn y pwlpud heb fod yn 
feistr ar ei bwnc. Efallai na pherthyna i un dosbarth 
arbenig o bregethwyr, yn ol fel y byddwn ni, y Cymry, 
yn eu rhestru. Sonia Gilnllan yn ddawnus yn un o'i 
lyf rau am wahanol ddulliau o bregethu : — yr arddull 
testynol, yr arddull celfyddydol, yr arddull dadleuol, 
yr arddull ymarferol, yr arddull trystfawr, yr arddull 



/ 



Digitized 



byGoogle 



36 NODIADAU COFTAOL. 

blodeuog, àc. Ni pherthyna pregethau ein gwrthrych 
yn gyfangwbl i'r nn o'r arddulliau yna. T mae ei ddon- 
iau amryfal yn ei gadw rhag i ni allu ei restru mewn 
rhyw un doabarth neillduol. Bydd bron ym mhob pre- 
geth yn esboniadol, yn hanesiol, yn farddonol, ac yn 
gyf eiriadol. Nid yw o dan orf odaeth i ddynwared neb ; 
y mae ei adnoddau yn rhy helaeth i ganiatau iddo ym- 
ostwng i hynny. Y mae bob amser yn taro yr hoel adref 
gyda chydmariaethau. Y mae ganddo chwaeth mor or- 
phenedig fel nad yw byth yn defnyddio yr un gair 
amhriodol. Y mae ei ddychymyg yn anturiaethus, ond 
nid yn ddi-lywodraeth. Y mae ganddo allu arbenig i 
ddeegrifio. Clywsom ef yn darlunio golygfeydd natur- 
iol gyda manylrwydd Wordsworth ac arddunedd 
Shelley. Gall fod yn farddonol heb fod yn farddon- 
llyd. Gwisga wirioneddau cyffredin ond mawrion yr 
Efengyl, nes eu gwneud yn ddeniadol a dymunol i'w 
derbyn. Y mae ganddo ddychymyg iach : nid y chwydd- 
iaeth heintus hwnnw sydd yn anurddo cynifer o bre- 
gethwyr a siaradwyr cyhoeddus wrth geisio bod yn 
farddonol. Nid oes berygl iddo ferwino clust y 
chwaethus, na brawychu Israel Duw, drwy son am 
" dragwyddoldebau hudduglyd, brwmstaneiddiwch y 
bydysawd uffernawl," na son am " Great Eastern y Duw- 
dod yn glanio ei theithwyr yng ngogoniannau perlewyg- 
awl y baradwys fry." Y mae yn gallu ystyried pethau 
o'r fath yn annheilwng, hyd yn nod o ddychymyg crach- 
aidd disgybl yspas wedi ynfydu. Darfelydd yn cael ei 
reoli gan chwaeth goethedig ydyw eiddo ein hawdwr. 
Ymddengys ger ein bron mor bur a phe bai yn ymolchi 
mewn gwlith ac yn anadlu mewn enfys. 

Fel duwinydd, y mae yn feddiannol ar olygiadau 
Uydain a rhyddf rydig ; ond y mae wedi darllen gonnod 
i gymeryd ei arwain gan bob awel dysgeidiaeth. Nid 
yw yn gwastraffu ei amser i ddyfeisio athrawiaethau 
newyddion, nac i ddibrisio yr hen. Nid yw am wneud 
deddfau, gwell ganddo eu dango*. Y mae ganddo galon 
i deimlo yn gyst&l ag ymennydd i greu. Nid tincera ei 



Digitized 



byGoogle 



NODlÁDAtT COITAOL. 37 

Bregeth, ond ei chyfansoddi, a wna. Nid boddhan 
çywreinrwydd, ond achnb enaid, yw'r peth pwyricaf 
ganddo. Nid trefnn gwledd i gynhyrfu'r meddwl a 
wna, ond darpam meddyginiaeth i wella'r galon. Y 
mae am i ddyn gael golenni, nid yn nnig yn y nefoedd, 
ond ar ei ffordd yno. Fel bugail, y mae ein gwrth- 
ddrych wedi profi ei hnn yn dra Uwyddiannu*. De- 
chrenodd ei yrfa fngeiliol ar eglwyri bychain mewn 
ardal wledig a dinod. Oddi yno galwyd ef i weinidog- 
aethn ar eglwys fawr y tn allan i'w sir ei hnn. Gweith- 
iodd yn dra eff eithiol yn y Ue hwnnw am saith mlynedd. 
Byddai ei gapel mawr yn llawn bob amser pan fyddai 
ef yn llanw ei bwlpnd. Denai cymeriadau mwyaf an- 
nnwiol y dref i'w wrando. Pan yn gweinyddn ar 
gladdedigaethau (i'r hyn orchwyl y gelwid arno yn 
fynych) denai pobl o bob enwad i'r fynwent, a chyda 
hwy feddwon a dyhirwyr, i ddim ond i'w glywed ef yn 
annerch ac yn gweddîo. Efe oedd y gweinidog mwyaf 
poblogaidd a f u yn y dref honno erioed. Y mae bellach 
er*8 tna chwe' blynedd yn weinidog dylanwadol ar 
egiwys fawr a phwysig arall. Cafodd alwad yn ddi- 
weddar i fyned i f ngeiìio eglwys ag y bn nn o brif fedd- 
ylwyr ein cenedl yn weinidog arni. Bnasai yn gwnend 
olynydd teilwng, ond gwrthod yr alwad a wnaeth. 

Y mae yn llawn o elf enau poblogrwydd y tn allan i'r 
pwlpud. Y mae yn ŵr cymdeithasol iawn : yn ddifyrua 
mewn cwmni. Y mae yn ysgwyd ffug-buritaneiddiwch 
•ancteiddsych ymaith oddiwrtho. Gall siarad am ryw- 
beth heblaw am grefydd. Y mae yr ystor o wybodaeth 
•ydd ganddo yn ei wneud yn gydymaith dymunol iawn. 
Y mae yn hollol rydd oddiwrth ragfarn a chenffgen. 

Nid yw gwrthrych ein hysgrif , fel rheol, yn rhy 
awyddus am gymeryd unrhyw ran arbennig yng nghyn- 
adleddau ei gyf undeb : y mae i raddau helaeth yn gadael 
trefniadan a m&n-ddadleuon i ddynion llai nag ef ei 
hnn. Nid yw erioed wedi cyflawni yr anffawd o arwain 
plaid. 



Digitized 



byGoogle 



38 NODIADAU C0F7A0L. 

Yn ei dŷ y mae yn f oneddwr croesawgar a siriol ; yn 
ymgomiwr diddanus ac adeiladol. Y mae ganddo lyfr- 
gell odidog ; y mae f elly nid yn unig oherwydd ei maint, 
ond yn neillduol oherwydd ei gwerth. Y mae yn llawn 
o weithiau duwinyddion, athronwyr, beirdd, a llenor- 
ion, pennaf Ewrop ac America. Nid llyfrau i'w dangoa 
ond i'w defnyddio ydynt. Y maent ar waith yn ddibaid. 
Y mae ein gwrthddrych yn ddarllennwr di-aü. Medda 
gof rhagorol. Gall gofìo sylwedd llyfr cyfan ar ol ci 
ddarllen unwaith. Y mae yn neillduol o hyddysg mewn 
hanesiaeth — y mae hon yn gangen o wybodaeth hoff iawn 
ganddo. Y mae yn drwyadl gydnabyddus yn holl faes 
eang a dyddorol llenyddiaeth Seisnig. Y mae gweith- 
iau prif feirdd y Saeeon wedi eu darllen a'u hyfed gan- 
ddo. Y mae yn fardd ei hun — yn fardd rhagorol. Er's 
blynyddau yn ol cyfansoddai benillion ac englynion yn 
rhwydd ; ac os ydyw wedi rhoddi hynny heibio, nid yw 
wedi peidio bod yn fardd. Nis gall beidio bod yn 
f ardd : y mae ei farddoniaeth i'w chael yn ei bregethau 
a'i ysgrifau. Gan ei fod yn hollol rydd oddi wrth dra- 
fferthion bydol, y mae yn cael hamdden ddymunol, yn 
awr ac eilwaith, i lenydda. Y mae yn cymeryd trafferth 
gyda'i lenyddiaeth. Adwaenom ambell weinidog a 
chwysa bob dydd wrth drin y byd, tra na chyll ddyferyn 
o chwys unwaith mewn blwyddyn yn ei lyfrgell na'i 
bwlpud. Nid un felly yw y llenor y cyfeiriwn ato — y 
mae am roddi enaid ym mhob peth a wna. Ond er y 
cymer lawer o draff erth i f eddwl a chwilio pan yn cyfan- 
soddi, eto mae ei ysgrifau yn hollol rydd oddi wrth 
anystwythder yr anghynefìn ac aneglurder y palfalydd. 
Nid 008 arogl olew canolnos ar ddim a wna, ac y mae 
sychder Gilboaidd yn beth annaturiol iddo. Y mae gan- 
ddo ddull arbennig iddo ei hun ymhlith ysgrifennwyr 
Cymru. Byddai yn hawdd adnabod ysgrif o'i eiddo heb 
iddo roddi ei enw wrthi — cyhuddid eî yn ei arddull. Gall 
ddefnyddio geiriau a brawddegau Cymreig " hen 
ffasiwn " gyda deheurwydd y cyfarwydd. Y mae yn 
sicr iddo ymbleseru llawer gyda llythyrau ardderchog 



Digitized 



byGoogle 



N0DIADAÜ COFFAOL. 39 

Goronwy Owain, y Prydydd Hir, àc. Y mae iddynt 
ran arbenig yn ffurfìad ei arddull. Ni fnasem yn hoffi 
gweled pawb yn ceisio ysgrifenmi yr un fath ag ef , gan 
y gwyddom mai ychydig a lwyddasent i wneud hynny. 
Byddai raid iddynt f od yn ddynwaredwyr yn hytrach na 
meistriaid. Y mae dau brif gyhoeddiad y genedl wedi 
eu breintio, o dro i dro, âg ysgrif au o'i eiddo ; ac y mae 
gennym obaith cryf y cawn weled Uawer eto. £r ei fod 
fel hyn yn llenor o radd uchel, nid yw yn Eisteddfodwr. 
Yr Eisteddfod, ac nid efe, a golledir oherwydd hyn. 
Nid yw o gwbl yn euog o chwenychu clodforedd Eifl- 
teddfodol. Y mae yn fwy o lenor a gwladgarwr ddeng- 
waith na llawer un sydd yn anmharu ei beiriannau 
llafar wrth waeddi, " A oes heddwch V 

Cyn terfynu, gallwn nodi fod gan Rhif 8 gymeriad 
gloew a dilychwin. Nid crefydd ymddangosiadol a 
thrystfawr sydd ganddo. Nid yw yn tynnu gwyneb 
hir, ac yn " pletio gwefl," chwedl Talhaiarn. Y mae ei 
grefydd yn caniatau hoen a girioldeb iddo. Nid angel 
heddyw ac anghenfil yfory mohono : y mae " cuddiedig 
ddyn y galon " ynddo ef wedi ei addumo â phrydferth- 
wch santeiddrwydd. Y mae miloedd gyda ni yn dymuno 
iddo oes hir, gyda llawer o ddedwyddwch a llwyddiant 
ynddi. 



Digitized 



byGoogle 



Cnglynion. 



Gan AUFON. 

HIRÁETH ynof sy'n gofyn— a'i rü'n daer, 
Onid yw Goleufry&f 
Boed i'w yrfa wir derfýnî 
Heddyw mwy hawdd atnheu byn. 



Bywiog, ieuangc, bob gewyn— onid doe 
Oedd ein teg Oleufryn. 
Ánghoeliaf , Ângau elyn, 
Gloi'r ddôr ar f ath ddisglaer ddyn. 

Ond eofio raid y cyfrodiaw— araf 
Hyd erw Caeathraw, 
A'r dwyster uwch Ue'r dietaw 
Omerydd, a'r lonydd law. 

Do, tawodd, peidiodd y pêr — laia denol 
Estynai'r f atb bleser : 
Yno tỳn yw'r dawn tyner 
Lifafn dwym fel afon dêr, — 



Y dawn a ffrydiai ini — mewn ymgom 
Yn amged ac yni, — 
Y dawn pur geid yn peri 
Oweled y nef o'n gwlad ni, — 



Digitized 



byGoogle 



EÍGLYNION COFTAOL. 41 

Y dawn rhwydd fu'n dwyn rhoddion — cariad Iôr, 
Mewn cred iach, i dlodion, — 
Ddygai newydd egnîon, 
Loywai'r bryd, i lawer bron. 



Do, prudd son ! aeth yn Uonydd— y Uaw oedd 
Er iles ar waith bennydd, — 
T llaw i hoen y Uenydd 
Mirain roed fel morwyn rydd, — 

Llaw gyfoethogodd ein Uên — & chynnyrch 
anian ddiamgen, — 
Nwyddau hoff newydd a hen 
Ystor hael y gwas trylen. 

Hael awdwr nche! ydoedd, — a chennad 
Gwych, anwyl y Nefoedd. 
Yma'n gÛr nwch ein tiroedd, 
A'i fri'n wych, goleufryn oedd. 

Tawel hnned dy lenor, — hardd fynwent 
Urdd-f onedd ein goror ! 
Gweli Di, is gwawl Duw Iôr, 
Ei degwch ddydd dy agor. 



Digitized 



byGoogle 



penillion. 



Gan y PARCH. 1. T. JOB. 



ri OLEU -FB,Y}X— oedd ein cyfaill cu : 
Ac O ! mor chwith rho'i amlen ddu 
I'w gerdyn coffa. Treuliodd ef 
Ei oes dan weddnewidiad Nef . 



n. 



Bu lly^gad Cymru'n syllu'n sỳn 
Ar heulwen Duw'n taenellu'r bryn; 
Ac yn ei lewyrch rhodiai hi 
Ym mlaen i'w hetif eddiaeth gu. 

in. 

O fwyn Oleufryn! genad hedd, 
Dy bregeth oedd yn f elus wledd ; 
A'th ddawn fel gorfoleddol win 
O windy Duw yn golchi'th fin. 



IV. 

O lenor hyfedr, coeth, a llawn, 
A'th bin f el cledd o blaid yr iawn ; 
Ti holltaist ben Philistiaeth gwlad 
A'i ffolinebau, — pwy a wâd t 



Digitized 



byGoogle 



PENILLION C0F7A0L. 43 

V. 

Ti dreuliaist oes o lafur llwyr, 
A gorffen wneet cyn gweled hwyr; 
A pban gyrhaeddaist fin y glyn — 
'Roedd goleu 'r Nef yn Uenwi'r bryn. 



VI. 



Mor hyfryd marw yn y dydd, 
Dan ddisglaer weddnewidiaä ffydd ! 
líor hyfryd esgyn Pisgah oes — 
A'r bryn yn wyn dan wawl y Groea ! 



vn. 

Olenfryn fad, mewn Owlad ddi-glwy*! 
Ni weíi 'r hanl yn machlud mwy; 
Dy enw byth gaiff bara'r un — 
O dan ganolddydd Dnw Ei Hun. 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



ÇweitJiiau Xleijyddol. 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



6w£ithiau Iolgnyddol. 



SASSIWN PWLLHELI, 1867. 

(Desgrifiad o'r pregethuj. 

ÄB ol i'r gwasanaeth dechreuol fyned trosodd, y 
mae dyn lled ieuanc yn wynebu y dorf . T mae 
yn rhoddi yr emyn allan gyda ìlais sych, ond 
hyglyw/ T mae ei ymddangosiad yn arddangos pen- 
derfyniad a gwroldeb; a gallasem yn hawdd ddyfalu 
wrth edrych arno mai un wedi gorchfygu anhawsderau 
ydyw, ac wedi dringo i fyny yn nerth ei ddyfalbarhad 
ei hunan. T mae ganddo wyneb Uuniaidd ac agored ; 
talcen yn cyfleu y drychf eddwl o gyflawnder ; ac oni bai 
ein bod yn gwybod fod ganddo amgen gwaith, gallasem 
dybio ei fod yn cymeryd peth trafferth gyda chyrion 
uchaf ei fodolaeth. Tr oedd y bregeth hon yn un o'r 
rhai mwyaf gafaelgar a glywsom ganddo — yn llawn o 
fater, a hwnnw y mater oedd yn y testyn, ac nid dim 
arall. T mae yn ieithwr da, a chanddo gyflawnder o 
bob math o eiriau at ei wasanaeth ; ac f e grynhoa ei enau 
weithiau gan wasgu allan ambell i hen air Cymraeg, ac 
yna f e'i chwyrnella gyda nerth i ganol ei wrandawyr. T 
mae yn draddodwr grymus a nerthol ; ond y mae ei lais 
mor oer a phe buasai wedi ei bractisio rhwng ceunent- 
ydd o rew yn y pegwn gogleddol. Oni bai hyn, buasai 
yn un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd o'i oedran 
heddyw ; ond pe buasai ganddo bob cyf addasrwydd i f od 



Digitized 



byGoogle 



48 8À88IWN PWLLHELI. 

yn boblogaidd, y mae yn amheus gennym a fuasai efe 
hanner mor feddylgar — oherwydd y mae tnedd yn y 
rhai hynny sydd wedi eu cynnysgaethu â llais, a duil i 
foddhan y werin, i ymfoddloni ar fod yn ddim amgen 
na chwibanogl dimai i berori i glust y lìuaws. Nid oes 
neb yr ydym yn ei edmygu yn fwy yn amrywiaeth a 
chyflawnder ei dalentau. Y mae yn Drefnydd campus 
— fel wedi ei dorri allan i fod yn man-of-business i'r 
Cyfundeb. T mae yn Uenor cyflawn. Am allu i ad- 
olygu rhyw character Uenyddol enwog, ac ymdeimlo â'i 
fawredd, nid rhaid iddo roi i fyny i'r un llenor Cym- 
reig; ac ni a wyddom mai nid un na dau o fechgyn 
Cymru a symbylwyd ym mlaen ganddo yn ei erthyglau 
galluog ar " John Foster " a'u cyflFelyb. Nid ydyw yn 
fardd ei hunan, ond fel y dywedodd Coleridge am dano 
ei hunan, felly gall yntau ddywedyd — ei fod yn ym- 
deimlo â mawredd barddoniaeth, Er nad ydyw yn eryr 
yn ei ehediadau uchel, eto y mae yn estrys wedi ei gyn- 
nysgaethu âg adenydd, ac felly yn meddu teimlad hed- 
fanol. Nid ydyw ef yn ceisio gwthio ei farddoniaeth 
i sylw ei wrandawyr, ond y mae yn dyfod i'r golwg yn 
ei bregethau yn hollol anymwybodol iddo. Y mae rhai 
(ond nid gyda'r Methodistiaid, o drugaredd) yn ym- 
drechu i wthio eu tipyn barddoniaeth i'w pregethau, nes 
myned yn wrthddrychau tosturi i'r chwaethus. Yn eu 
hawydd am fod yn farddonol ( ?), oherwydd methu cael 
meddyliau barddonol y maent yn ceisio bathu geiriau o 
ymddangoaiad barddonol. Os byddant yn darlunio 
" afon," rhaid dyweyd ei bod yn " afoni," a " chareg " 
yn " carega ;" ac os daw meirch i rywle yn y bregeth, 
rhaid dyweyd eu bod yn "farchwyllt, gan dorchi y 
ddaear dywarchawg " — a hyn oll yn cael ei dywallt am 
ben pechaduriaid hanner synedig, yn Ue efengyl. 
Oymru ! Oymru ! ai hyd yma yr wyt eto t Hir y byddo 
y Cyfundeb Methodistaidd yn amddifad o'r cyfryw. 

Ar ei ol dacw un o gewri y weinidogaeth Oymreig yn 
codi i fyny. Hwyrach ei fod yn cyfuno y meddylgar 
a'r poblogaidd yn fwy nodedig braidd na neb. Y mae 



Digitized 



byGoogle 



SAS8IWN PWLLHELI. 49 

ei ymddangosiad yntan yn amlygu gwroldeb anghyff- 
redin, ac y mae ei brydweddiad tywyÜ, ei aelian mawr- 
ion trymaidd, ac yn neillduol ei lygaid tawel a dwfn, yn 
rhoddi agwedd fyfyrgar iawn iddo. T mae yn nodedig 
am goethder ei iaith, a'i ddull pwysleisiol o dorri rhai 
geirian, ac o bwyso ar rai llythyrennan ; ac ymddengys 
hen eirian cryfion y Gymraeg a'i enan yntan wedi en 
tuitio i'w gilydd, ac yn ffrindian mawr â'u gilydd. T 
mae yn darllen ei destyn yn araf , a chyda llais ag sydd 
yn Uawn o felodedd dwfn a soniarns. T mae ei destyn 
yn cynnwys mwy nag un adnod, ac yr ydych yn cael 
eich taraw ar nnwaith gan amrywiaeth y testyn, ac yn 
barod i ofyn i chwi eich hnnan, " Pa beth a all efe ei 
wnend o'r f ath destyn eang mewn mor ychydig o amser V 
Ond cyn nemawr o fynydau, dacw nodwedd neillduol ei 
feddwl ef yn d'od i'r golwg, sef y gollu % tmoU — i weled 
rhyw un egwyddor yn ddigon mawr i daflu nnoliaeth i 
ganol yr amrywiaeth mwyaf . Er mor fawr oedd ei 
destyn, ac er mor eang ac amrywiol y gwirioneddau a 
gynnwysai, eto dacw fe wedi cael yr un ymysg y lluaws 
— wedi taraw ar wirionedd sydd yn ddigon mawr i briodi 
yr holl wirioneddau ereill mewn undeb, sef " fod mawr- 
edd yr iachawdwriaeth yn cael ei brofi oddiwrth y sylw 
a delid iddi gan y creaduriaid galluocaf yn llywodraeth 
Duw." T mae gan y Cyf undeb bregethwyr enwog hollol 
wahanol yn nodwedd eu meddyliau iddo ef . T mae ar- 
benigrwydd y rhai hynny yn d'od i'r golwg yn eu manyl- 
rwydd, a'u gallu i ddadansoddi gwironedd i'w elfenau 
cynhenid, ac yna cymeryd mantais i edrych arno f elly ; 
ond ei brif nodwedd ef ydyw ei f od yn meddwl ar raddeg 
eang iawn — yn ymsymud ymlaen gyda mawrhydi, ac 
yn cael gwarogaeth i'r gwirionedd heb ei elfennu yn 
fanol. Nid ydym yn cofio ini ei glywed erioed yn f wy 
nerthol nag ydoedd y tro hwn, ac y mae yn dra thebyg 
mai hon ydoedd y bregeth fwyaf nerthol yn y Gymanfa. 
Àm ddeg bore ddydd Gwener, er nad oedd y tywydd 
mor hynod o gysurus, eto cafwyd moddion cysurus iawn. 
Ar ol i un o'r rhai mwyaf hynod ac athrylithgar yng 



Digitized 



byGoogle 



50 SUSIWH FWLLHILI. 

Nghymru ddechreu yn bur afaeigar, oododd i fyny ŵr 
oorfforol a golygus, braidd yn tueddu at fod yn basgedig 
felly. T mae ganddo breeennoldeb da, a'i ymddang- 
osiad yn dangoe yn eglnr ei f od ym mhrydnawngwaith 
bywyd. Y mae yn darllen ei destyn yn glir a thalgryf , 
ac yn rhagymadroddi yn sylweddol a lled ddirodree. T 
mae ganddo lais da, a thraddodiad hyrwydd. Wrth 
wrandaw arno, yr ydych yn cael eich codi i ddisgwyl 
llawer mwy nag a gewch. T mae yn nn o'r rhai mwyaf 
UwyddiannuB am greu disgwyliadau, ond pur anfynych 
y clywsom ef yn eu llanw. Hwyrach fod ei lais a'i ddull 
yr engraifft oreu o'r hen gedyrn grymus gynt ; ac y mae 
yn ddiamheu f od hyn yn rhoddi cyf rif lled gyflawn am ei 
enwogrwydd. T mae yn athrawiaethwr cadarn, a 
chlywiom ei fod yn ddarllennwr eang, er na buaaem yn 
meddwl hynny wrth ei wrandaw. Modd bynnag, cafwyd 
pregeth fer, sylweddol, ganddo y tro hwn, er nad ydym 
yn hollol sicr na pregethwyd yr un bregeth ganddo, yn 
yr un fan ac oddiar yr un testyn er's tua chwe blynedd 
yn ol, yr hyn, os yn wirionedd, sydd yn dangos nad 
ydyw meddyliau pregethwyr mawr mor gynnyrchiol ag 
y tybir yn gyffredin eu bod. 

Ar ei ol y mae yn codi un ag sydd er's blynyddoedd yn 
front y Gymanfa, ac nid oee amheuaeth gennym os caiff 
fyw am ychydig flynyddoedd, na bydd ei oedran, ei 
allu, a'i barch wedi ei gyfleu y blaenaf oll ymysg gweini- 
dogion y Cyf undeb. Y mae ei gyf odiad i f yny yn rhoddi 
boddlonrwydd i bawb bob amser. T mae yr olwg arno 
yo syml, mawreddog, a hollol ddirodres. T mae wedi 
cyfarfod a dryc-hin yn ddiweddar, yr hyn sydd wedi 
gadael ei ôl ar ei gorff, a gresyn oedd gennym ei weled 
yn heneiddio mor gyflym. T mae ganddo bâr o lygaid 
mawríon ac aflonydd ; genau llydan a phenderfynol ; a'r 
gwyneb mwyaf ewpres8%ve, weithiau, a welsom erioed. 
Gellir crynhoi prif nodwedd ei weinidogaeth i ryw dri 
gair — yni apeliadol a difrifól. Nid oes ganddo ond dau 
berson yn y weinidogaeth, sef efe ei hunan a'r gwran- 
dawr. Nid ydyw byth yn siarad am ei wrandawyr, ond 



Digitized 



byGoogle 



51 

bob amser wrthynt. Oeîr clywed weithiau ambell un am 
y Uen â'i wrandawyr, yn llefaru am danynt wrth yr 
awyr; ond y mae ei ddifrifoldeb ef yn rby danbaid i'w 
oddef i wnend hynny. Un o'r arwyddion mwyaf mawr- 
eddog arno ydyw ei fod yn parhau mor iraidd tra yn 
heneiddio— fel yr haul, yr hwn y mae ei belydrau yn 
melynu, ac yn dyfod yn fwy-fwy euraidd pan yn agos- 
han at y terfyngylch ; f elly y mae ei hyawdledd yntau 
yn aeddf edu ac yn dif rif oli pan y mae yn neshau at y 
byd tragwyddol, a phan y mae ambell i awel lem o'r 
byd hwnnw yn chwythn ar ei amglychiadan. 

Erbyn dan o'r gloch yr oedd yr hîn wedi dyf od yn 
hynod ffafriol, a thorf fawr iawn wedi ymgasglu. De- 
chrenwyd yn nerthol iawn gan ddyn lled ienanc, a thyb- 
iem ei f od yn cael gaf ael eryf jm y dorf . Tna gwelem 
Ddefaenwr tal yn cyfodi — nn ag y bnom yn darllen llawer 
o'i waith, ac am dano, ond hyd yn h^rn erioed heb ei 
glywed. Y mae ganddo ymddangoeiad boneddigaidd. 
Prydwedd dn, gwyneb yn arddangoe cyfoeth o natnr 
dda, liygaid dnon, treiddgraff a chwarena. Nid hir y 
buom heb gael ein hargyhoeddi, nid gan ei iaith yn nnig, 
mai Dehenwr oedd, eithr gan ei ddnll o feddwl. Fel' 
rheol gyffredin, y mae gagendor mawr rhwng y Dehen- 
wyr a'r Gogleddwyr yn en dull o feddwl a phregethn. 
lieddylwyr araf , pwyilog, a rhesymegol ydyw y rhan 
fwyaf o bregethwyr y Gogledd ; ond pert, ffraethlym, a 
thìws, ydyw eiddo y Dehan gan mwyaf . Efallai eu bod 
yn cario y nodweddan gwahanol hyn i lawr o ddyddiau 
y tadan. Erbyn edrych, yr oedd yr nn peth yn gan- 
fyddadwy ynddynt hwythan. Yr oedd hen gewri y 
Oogledd yn ddifrifol a aylweddol dros ben, pryd yr oedd 
enwogion y Dehau y pryd hynny yn fywiog a thyner, ac 
i raddau anghyffredin yn bur nefolaidd o ran en hya- 
bryd. Pa fodd bynnag, y mae yr un dan sylw yn 
perthyn i'r caête nchaf o'r meddwl Dehenol. Dyma nn 
o'r pregethan mwyaf difyrus ac adeiladol a wrandaw- 
flom erioed. Dyma ddysgawdwr syml, tlws, a dirodree. 
Yr oeddym yn teimlo yn hapna wrth wrandaw y bregeth 



Digitized 



byGoogle 



52 8AS8IWN PWLLHBLI. 

hon, am ei bod yn ffurfio amrywiaeth blasus, ac yn rhyw- 
beth ar ei phen ei hun ymysg holl bregethau y Gymanf a. 
T mae nerth mawr y pregethwr hwn yn ei ddesgrifiadau 
tlysion a gwir farddonol. Os ydyw darnodiad Carlyle 
yn gywir o wir fardd, y mae hwn yn ddios yn un ohon- 
ynt. Dyma, meddai ef , ydyw y bardd — un yn gweled 
y music sydd mewn pethau — un yn gallu treiddio i fewn 
i hanfod pethau, a chanfod y cydgordiad sydd yno, ac 
yn gallu ymdeimlo â'r melodedd sydd o'u mhewn. Ni 
chlywsom erioed ddarf od i'r pregethwr dan sylw gyfan- 
soddi Uinell o farddoniaeth, ond gan nad pa un am 
hynny y mae ei bregethau yn drylawn o farddoniaeth 
syml. Ac nid ymgais at rywbeth oedd yma, ond dyma 
f ardd anymwybodol iddo ei hunan. Yr oedd rhai o'i cx- 
prcssions yn werth cadair Eisteddf od Genedlaethol. Elf en 
arall amlwg ynddo ydyw ymgais at fod yn ddefnyddiol. 
Nid ryw ehediadau gwagsaw a dibwynt, fel un yn ceisio 
darlunio prydferthion gwastadeddau Jupiter, neu yn 
ceisio brasgamu y llwybr llaethog; ond un yn sefyll yn 
ein hymyl, gan gasglu perlau o gwmpas ein traed, nes 
yr oeddym yn teimlo yn ddigofus wrthym ein hunain na 
buasem ninnau wedi eu canfod o'r blaen. Hir oes iddo, 
a'n dymuniad ydyw ar iddo beidio cadw yn ddieithr i'r 
Gogledd. 

Ar ei ol y mae Deheuwr arall yn cyfodi, yr hwn, er 
yn ieuanc, sydd yn dra adnabyddus ar draeth Pwllheli. 
Y mae ei ymddangosiad yn cyfleu y syniad o foneddig- 
eiddrwydd. Y mae ganddo gorff Uuniaidd, a gwyneb- 
pryd Uyfn ac agored. Ei lygaid ydynt fawrion a thry- 
ìoew, ac fel am ymwthio allan am y cyntaf. Y mae 
ganddo lais uchel, clir, a soniarus ; a thraddodiad hynod 
o fywiog. Y mae ei arddull o bregethu yn tueddu yn 
f wy at y tlws na dim arall, a'i feirniadaeth i raddau yn 
goeg-ddysgedig. Y mae cyfansoddiad ei bregeth yn 
hytrach yn dywyll a chymysglyd, a rhai sylwadau yn bur 
far-fctchcd. Mewn gair, nis gwaeth ganddo pa un &i 
myned at ei destyn, ynte myned oddiwrth ei destyn, ynte 
aros ar ei deetyn a wna ; y mae f el dyn wedi penderf ynu 



Digitized 



byGoogle 



8A88IWN PWLLHEU. 53 

cael gwrandawìad gan, os nad graddau o afael ar 
deimlad, y dyrfa fyddo o'i flaen. Ymddengys fel un yn 
teimlo pryder am i'w ymddangosiad o flaen torf fod yn 
rucccss, graddau gormodol o ba un, hwyrach, sydd yn 
rhwystr i hynny gymeryd lle. Pa fodd bynnag, y mae 
ei safle fel ysgolhaig, a'i ieuenctid, yn creu disgwyliadau 
mawrion ynom am ei lwyddiant mewn blynyddoedd 
addfetach o'i oedran. 

Tma yr ydym yn gadael un o'r cymanfaoedd goreu 
a dreuliasom erioed, a gobeithio y bydd i'w hysbryd a'i 
hy8brydoliaeth lynu yn ein mynwes am amser maith. 



Digitized 



byGoogle 



54 ctmaota «nmsDiiroi. 



OTMANFA GTFFREDINOL 
ANTIOCHIA TN STBIA. 

A gynhaliwyd ar y 13eg, 14eg, löfed, 16eg, a'r 17eg o 
ûm Tammus, O.C. 80. 

Darganfyddiad newydd mewn Hanesiaeth Eglwysig. 



MEWN hen amgueddía (museumj yn Aleiandria, 
ymysg hen gyfrolau llychlyd eraill, daeth 
hynafiaethydd eglwysig ymchwilgar o hyd i hen 
gyflyfr anolygus, yn cynnwys amryw flynyddoedd wedi 
en cydrwymo o newyddiadur o'r enw 7 Lluëern, a 
gyhoeddid yn Antiochia ddeunaw can' mlynedd yn ol; 
ac yn hwnnw ceir adroddiad dyddorol o hanee y 
Gymanfa uchod. T mae yr adroddiad wedi ei ysgrif- 
ennu yn dra desgrifiadol a chwaethus, gan ddisgybl 
ieuanc a gyf enwa ei hun yn " Ioan o Antiochia ;" ac f e 
genfydd ein darllennwyr f od amseriad y Gymanf a yn y 
cyfnod ar ol penderfynu y cwerylon anhapus ynghylch 
derbyniad y cenhedloedd, ar ol y Cyngor yn Jerusalem, 
a phan yr ydoedd yr eglwys mewn cyflwr o heddwch 
oddifewn, ac heb ymosodiadau mawrion oddiallan. Y 
prif faterion a gawsant sylw y Gymanfa ydoedd ym- 
weithiad yr iaith Roeg i fewn i diriogaethau yr eglwys, 
bwrw trem ar y gweithrediadau cenhadol, ynghyd & 
derbyn dirprwyaethau oddiwrth yr Esseniaid a chyfun- 
debau eraill, ac oddiwrth frodyr tíodion oeddynt, weith- 
ian, wedi anturio i'r gorllewin, — y tuhwnt i golofnau 
Erclwff. Er mwyn i'n darllenwyr allu mwynhau yn 
fwy yr adroddiad caniynol, feallai mai teg eu hysbysu 



Digitized 



byGoogle 



ANTIOCHLà TO SYBIA. 66 

íod y» amlwg fod y gohebydd " Ioan o Antiochia " yn 
meddu trwydded i gyfrinachau pwyllgorau yr eghìys 
foreuol, — ei fod yn aelod o'r blaid ieuangaf yn yr 
eglwys, ac â themtasiwn gref iddo, yn herwydd ei fedr 
llenyddol, i fraslunio personau yn gystal a deigrifio am- 
gylchiadau. Oyda hynyna o ragarweiniad, dodwn ger* 
bnm ein darllenwyr grynodeb o'i adroddiad : — 

At Olygydd " T Lluiem,"—onnerch. 

Syr, — Yn gymaint ag i Gymanfa o ddilynwyr I«en, 
a lysenwir yn Griitionogion, gydgyfarfod yn nhref 
Antiochia, o f ewn corff yr wythnoe ddiweddaf , f eallai, er 
mwyn darllenwyr llioeog eich papyr clodwiw o'r tnallan 
i gylch talaeth Syria, nad anhymig fyddai adroddiad 
cryno o'i gweithrediadau. Nis galleeid cael odid i 
ddinas fwy manteisiol i'w chynnal na thref Antiochia. 
Dinae fawr borthladdol ydyw, ar enan yr af on Orontes, 
gyda phorthladd Selncia yn gyflens i ddyfod iddi ar hyd 
y môr, a ffyrdd hygyrch a hylaw i ddyf od iddi ar hyd y 
tir o braidd bob cyf eiriad. Gan ei bod mewn maintioU 
y drydedd ddinas yn yr ymerodraeth, — ei phreswylwyr 
nwchlaw can' mil mewn rhifedi, gellir meddwl ei bod yn 
f aa cyf arf od gwahanol ddynion o bob cenedl dan y nef ; 
a diameu i'r Gymanfa glywed, ar ei dyfodiad i'r dref , 
acenion yr Hebraeg, Lladin, a'r Syriaeg yn disgyn ar ei 
chlustiau ; ond prif daf odiaith y dref , erbyn hyn, ydyw 
yr iaith Roeg. Caf odd y brodyr a ddaethant ynghyd i'r 
Gymanfa brawf hefyd pa mor ffrwythlawn ydyw talaeth 
Syria, oblegid, heblaw angenrheidiau cyffredin ymborth, 
diwallwyd y f rawdoliaeth â digon o winrawn a ffigys 
addfed o lethrau Libanus a Hermon. Daeth y gyn- 
rychiolaeth ynghyd yn hynod o ddifwlch o wahanol 
barthau y wlad. Yr ydoedd yn bresennol gynrychiol- 
wyr o Jerusalem a Damascus, o Joppa a Cesarea, ac o 
holl eglwysi pentrefi Samaria, ac o'r hoil eglwysi hyd 
Oaza; îe, yr oedd rhai yn bresennol hyd yn nod o 
Phenice, a Cyprus, ac o Ântiochia jn Pisidia. 



Digitized 



byGoogle 



56 OTHANFA GYTTRiDINOL 

Yr oedd yr Apostolion canlynol yn bresennol : — 
Simon Pedr, Ioan y Difeinydd, Paul, ac Iago, <fec. Yr 
oedd yr efengylwyr canlynol yn bresennol, ac yn eu 
mysg amryw o'r deg-a-thriugain : — Barnabas, Silas, 
Ananias o Damascus, ynghyd â Judas, yr hwn a breewyl- 
iai yn yr heol a elwir Uniawn, yn yr un dref , ac yn nhŷ 
yr hwn yr arhöai Saul o Tarsus, pan ar ymweliad â'r 
dref honno; Phylip ac Apolos, ynghyd âg Agabus o 
Jerusalem, a Justus, gŵr ieuanc tra addawol, a char- 
ennydd agos i Ioan ÿ Difeinydd. 

Yr oedd y diaconiaid canlynol yn breeennol : — 
Nicanor a Phrochorus, Timon a Pharmenas, ynghyd â 
Nicola8, proselyt o Antiochia, Simon, yr hwn a elwir 
Niger, Lucius o Cyrene, a Manaen, ynghyd â llawer 
eraill sydd yn diaconeiddio, y rhai, pe cyfrifid hwynt 
bob yn un ac un, ni chynwysai eich gofod yr enwau a 
ysgrifennid. 

Canolfan y gweithrediadau ydoedd y tŷ cyfarfod, lle 
yr ymgynulla y gynulleidfa Gristionogol sydd dan ofal 
Ignatius, esgob ieuanc Antiochia. Wrth fyned heibio, 
fe haeddai y gŵr ieuanc hwn air o sylw oddiar ein llaw. 
Ymddengys mai efe ydoedd enaid ac ysgogydd y rhan 
fwyaf o'r trefniadau ailanol ynglŷn â'r Gymanfa hon. 
Dyn ieuanc barfog ydyw, heb fod yn dal nac yn deneu, 
tywyll ei arweddiad, gyda cherddediad penderfynol, 
braidd yn gwargrymu. Ar gyfrif mwy nag un peth, y 
mae wedi ennill safle barchus yn synagogau Deheuol y 
dalaeth, ac yn addaw gwneud trefnydd eglwysig cymer- 
adwy. Dywed un o ddysgawdwyr llenyddol Alexandria 
fod eisiau sweetness and light i wneud cymeriad per- 
ffaith. Y mae gan Ignatius fesur gweddol o oleuni, ond 
ychydig, os dim, pereidd-dra. Dewiswyd ef i fod yn 
Gofnodydd y Gymanfa nesaf , a thâl digon prin ydyw y 
tamaid hwn o anrhydedd iddo am ei hoil draflFerth gyda 
threfniadau y Gymanfa hon. 

Cymedrolwr y Gymanf a ydoedd yr Apostol Paul ; ac 
fel y gallesid disgwyl, aeth drwy ei waith gyda deheu- 
rwydd mawr. Aethai y gadair, y tro o'r blaen, yn ei 



Digitized 



byGoogle 



ANTIOCHIA YN 0Y&IA. 57 

rhawd i frawd iraidd ac eneiniedig ei ysbryd o'r tuallan 
i gylch y deuddeg apostol, — i un, yn wir, na pherthynai 
ond i'r pum' can' brodyr a f uant ar y mynydd yn Gaülea. 
Bellach y mae y Uywyddiaeth wedi dychwelyd yn ol i 
gylch yr apostoliaeth, a llenwir hi gydag urddas ym 
mherson Paul. Digwyddai y Cymedrolwr fod y tro hwn 
mewn tymer neillduol o rywiog tuag at bawb a phob- 
peth ; a'r f ath ydoedd y gras a dywelltid ar ei wefusau, 
fel y cynyrchai ei eiriau wên ddieithriad ar wyneb y 
Gymanfa. Prin y teimlem, er hynny, ei fod yn deilwng 
o urddas y Cymedrolwr i dorri blwch enaint ei arabedd 
ar ben pob mater dibwys a ddeuai gerbron. 

Bu amryw eisteddiadau gan y Gymanf a yn ystod 
dyddiau ei hymgynulliad, yn y rhai yr ymgymysgai yr 
apostolion a ddigwyddent fod yn bresennol gyda'u 
brodyr llai enwog o fysg y Deg a thriugain. Gyda gras 
ac ymostyngiad mawr hefyd yr ymgymysgai y prif ddi- 
aconiaid o Jerusalem ac Antiochia gyda'u brodyr llai o'r 
cymoedd a'r ardaloedd gwledig. Er hyn ymddengys 
fod yr apostolion pennaf , a'r diaconiaid a ystyrrid yn 
flaenaf , fel wedi cwbl feddiannu y siarad braidd oll 
iddynt eu hunain. Àc am y cynnyg a'r cefnogi, ym- 
ddangosai fod dealltwriaeth nad ydoedd neb bron ond 
nifer penodol i gael cynnyg ar y breintiau hynny. Gwir 
yr anturiai ambeil i frawd hyf o fysg y Deg a thriugain, 
neu, yn wir, weithiau o bljth y pum' cant brodyr, gefnogi 
ambell i benderfyniad, ac felly sicrheid i enw y cyfryw 
gael ymddangos yn yr epistol-fynag a anfonid i'r gwa- 
hanol eglwysi, yn cynnwys hanes y Gymanfa a'i gweith- 
rediadau. Cynygiwr a chefnogwr gwych yw Simon 
Pedr. Tn gymaint ag mai efe a dderbyniodd yr agor- 
iadau, nid ystyrir unrhyw benderfyniad wedi ei gadarn- 
hau yn briodol oni bydd efe yn gynnygydd neu gefnog- 
ydd o hono. Edrychir hefyd ar yr Apostol Ioan yn un 
o ddylanwad mawr gyda phenderfyniadau. T mae efe 
wedi bod yn lled esgeulus o ddyf od i'r Cymanf aoedd hyd 
y rhai diweddaraf oll. Baich mawr ei apostoliaeth ef y 
blynyddoedd diweddaf hyn ydyw ceisio argyhoeddi yr 



Digitized 



byGoogle 



58 CYMAHJA GYF7BXDXN0L 

eglwys o'r perygl o golli ei dylanwad wrth lynu yn or- 
modol wrih yr hen iaith Aramaeg, yn hytrach nag 
addoli a phregethn yn yr iaìth Roeg. Yn hyn y mae 
wedi cythruddo rhai o'i frodyr yn ddirfawr; a gwneir 
ymosodiadau gerwin arno mewn newyddiadur o'r enw 
" Lluman Syria," a gyhoeddir yn rhan ogleddol y dal- 
aeth. Digrií i ni ydoedd ei weled ef a Nicodemua — gwr 
boneddig o ddiacon pwyllog, ac aelod o'r Sanhedrim 
Iuddewig yn Jerusalem — pan yn trafod y mater o bar- 
had y genhadaeth ar benrhyn eithaf Macedonia, y ddau 
yn llefaru yn hollol wahanol i'w gilydd, ond yn y 
diwedd yn cytüno ar yr un penderfyniad. Tybiem ni 
yn ddiameu y dylasai f od yno ddau benderfyniad i gyn- 
rychioli syniadau gwahanol y ddau siaradwr. 

Cyf arf od dif yrus ac adeiladol a gaf wyd i dderbyn y 
dirprwyaethau oddiwrth yr Esseniaid, Ac; ond amlwg 
ddigon mai syniadau mwyafrif aelodau y Oymanfa 
ydoedd fod digon o'r ymgyfathrach hwn wedi bod, a 
bod atalfeydd diadlam ar ffordd undeb canlynwyr yr 
Iesu a'r cyfundebau hyn. Ond pan y cyflwynwyd i'r 
Gymanfa ddau frawd o'r Gorllewin pell — y tuhwnt i 
golofnau Hercules — hynod mor wahanol y teimlad. Er 
i amryw o f awrion yr eglwys fyned allan pan yr aeth 
yr ymwelwyr oddiwrth yr Esseniaid allan, eto teimlai 
cor£F y Gymanfa, — y rhai oeddynt wedi aros yno i 
wrando, at y ddau frawd o'r Gorllewin fel at eu cig a'u 
gwaed eu hunain. 

Terfynwyd y Gymanfa gyda chyfres o bregethau, yn 
cael eu traddodi yn bennaf gan yr apostolion, ynghyd 
Â chan rai o wŷr blaenaf y cylch. Er mai cynhadledd 
i drafod materion eglwysig ydoedd y Gymanfa hon i fod, 
eto ystyriai y werin, yn ac o amgylch Antiochia, fod yma 
gyfleusdra rhagorol i wrando amryw o genhadon yr Oen 
yn pregethu. Yr ydoedd cryn ddisgwyliad am i'r cen- 
hadau gael eu gwasgar i wahanol synagogau y dref , ac 
yn neillduol i'r ardaloedd o amgylch y ddinas. Dyma 
ddyffryn mawr yr Orontes, gyda'i filoedd trigolion, y 
gallesid yn hawdd ei lanw âg efengyl Crist. Yr oedd 



Digitized 



byGoogle 



ANTIOGHIA YN flYBIA. 59 

ffyrdd da a chamelod buain yn tramwy i amryw gymy- 
dogaethau cyf agos i'r dref , lle y gallesid yn hawdd anf on 
efengylydd nen ddan am y noswaith, a'u dwyn yn ol yn 
brydlon erbyn gwaith y Gymanfa drannoeth. Gresyn 
mawr i'r hen Ananias o Damascus fyned adref heb i neb 
o drigolion Antiochia, na'r parthau hyn o Syria, ei 
gíywed yn dweyd dim, namyn gair neu ddau yn y Cyf- 
arfod Cenhadol. Tr oedd ei wallt gwyn patriarchaidd, 
ei symudiadau sydyn, a'i ddywediadau pert pwrpasol, 
yn peri i lawer ymofyn pwy ydoedd ; ond aeth adref yr 
holl ffordd i Damascus heb i neb gael y treat o'i glywed 
yn pregethu. Dichon na chaniata amser nac ewyllys 
iddo ddyfod byth mwyach i Antiochia. Teimlid hefyd 
f od ei gydymaith Judas, o'r un wlad ag yntau, — llefarwr 
pwysig a difrifol, yn myned yn ol heb wneud dim ond 
cynnyg a chefnogi, a llywyddu pwyllgor ! Yr hyn a 
wnelai yr amryfusedd hwn yn fwy gwaradwyddus 
ydoedd, y syniad ddarfod ei gyfrif ef yn deilwng, flyn- 
yddoedd yn ol, gan y frawdoliaeth yn y rhanbarth 
ogleddol o'r dalaeth, i eistedd yng nghadair eu Cyngor 
hwy gartref , ond nad ystyrrid ef yn werth congl llef- 
arwr yn y Gymanf a hon. Ond pa ryfedd pan yr ydoedd 
brawd zelog a brwdfrydig arall o ynys Cyprus, sydd yn 
llenwi y gadair honno ar hyn o bryd, yn gorfod cefnu 
o Antiochia heb gymaint ag agor ei enau yn y ffordd o 
bregethu ! Tr oedd yn bresennol amryw frodyr eraill, 
— cyn-gadeirwyr a chyn-gynghorwyr, rai o honynt o Gasa 
yn eithaf y dehau, eraill o Mesopotamia yn eithaf y 
Gogledd, y rhai y buasai yn amheuthyn mawr i Grist- 
ionogion Antiochia eu clywed yn pregethu, eithr y rhai 
ni ofynnwyd iddynt gymaint a rhoddi pennill i'w ganu 
yn y Gymanf a hon ! Clywsom f od sî ar led am gael 
Cymanfa eto, heb fod yn hir, ac heb neb i bregethu 
ynddi ond rhywrai o'r Deg a thriugain, neu o'r pum' can' 
brodyr, yn unig. Os ydynt yn eiddilach a mwy anghy- 
hoedd, dywedid y gwnaent i fyny mewn newydd-deb yr 
hyn y maent yn ei golli mewn mawredd. Y mae rhai 
o'r Deuddeg gyda ni bob amser ; ond nid ydys nemawr 



Digitized 



byGoogle 



60 CYMANTÀ GYFFBEOINOL 

byth yn cael pregeth mewn Cymanfa gan neb o'r Deg a 
thriugaìn. Pa sawl gwaith yr ydym beilach wedi clywed 
pregeth y Pentecoet, a phregeth tŷ Cornelius, gan Simon 
Pedrt T mae efe yma gyda ni yng nghwmpasoedd 
Ântiochia yn amlach na phob newydd-loer. 

Modd bynnag, ni fynnid i neb braidd oddieithr yr 
apostolion i bregethu yn y Gymanfa hon. Haerai 
Nicolas, diacon a breswyliai yn Selucia, porthladd 
Antiochia, ynghyd & brodyr eraill o gyffelyb feddwl, 
fod eisiau gwneud arddangosiad o ddoniau yr eglwys, er 
mwyn gwneud argraff ddofn ar feddyliau paganiaid 
Antiochia, — fod yn rhaid gwneud yr apostolion yn 
ddrych i'r byd, i angylion, ac i ddynion. Felly fe hur- 
iwyd y Pantheon, — hen deml baganaidd fawr yng 
nghanol y dref, i bregethu ynddi; a chafwyd doniau 
blaenaf yr eglwys yno i broffwydo, a daeth cynulleidfa- 
oedd lliosog ynghyd, o ddyffryn yr Orontes, llethrau 
Libanus, ac o'r holl wlad o amgylch Antiochia. Teg 
ydyw hysbysu y dygid ymlaen holl foddion rheolaidd 
y Gymanfa yn yr iaith Aramaeg, eithr fe daflwyd rhai 
briwsion breision, megis dros y bwrdd, i'r Groegiaid yn 
eu hiaith eu hunain. Fel y canlyn ydoedd tref n y modd- 
ion : — Am 6, yn y Pantheon, y nos ymlaen, pregethodd 
Paul a Silas. 

Diangenrhaid dweyd dim am Paul; y mae ei glod 
fel duweinydd craff, ymresymydd cadarn, a phregethwr 
gwych, wedi ymdaenu drwy yr holl eglwysi. Silas 
yntau sydd bregethwr nodedig. Yr oedd ei wallt yn 
wyn, a'i gam yn Uesgâu, cyn i neb ddeall y gallai bre- 
gethu mewn Cymanfa! Y mae efe yn neillduol gyf- 
arwydd yn y gyfraith, y prophwydi, a'r Salmau. 
Y8tyrir ef yn un o'r efengylwyr mwyaf dyddorus a fedd 
jt eglwys. 

Am 10, bore dranoeth, yn yr un lle, pregethodd 
Simon Pedr ac Ioan y Difeinydd. Y cyntaf ydyw pre- 
gtthwr yr eglwys, a'r olaf ydyw duweinydd jr eglwys. 

Am 2, Barnabas ac Iago. 



Digitized 



byGoogle 



ANTIOCHIÀ YN SYRIA. 61 

Y mae y cyntaf yn ateb i ystyr ei enw — mab di- 
ddanwch, yn Lefiad, a Chypriad o genedL Er heb fod 
yn nn o'r Deuddeg, nac ychwaith yn un o'r rhai blaenaf 
ymysg y Deg-a-thriugain, eto, oherwydd y rheswm hwn 
a'r rheswm acw, y mae wedi cyrraedd yr hyn a chwen- 
ychir gan lawer, ond a gyrhaeddir gan lai, sef safle 
ymhlith ei frodyr. 

Iago sydd bregethwr melus odiaeth ar adegau. 
Medr ef lef aru yn grâs a chwrtais, mae'n wir, ond fel y 
mae yn tynnu tua'r bedd, y mae ei ysbryd yn aeddfedu, 
a'i dôn yn tyneru. 

Am 6, Justus ac Àpolos. Gŵr gweddol ieuanc ydyw 
y cyntaf , wedi cael holl ddiwylliant a manteision Alex- 
andria, ac yn barod i offrwm y cyf an ar drostan y groes. 
Pregethai efe hefyd ar un o'r nosweithiau blaenorol, i 
gynulleidfa o Roegiaid, yn yr iaith Roeg. 

Apolos sydd ŵr ymadroddus, cadarn yn yr Ysgryth- 
yrau ; ac er ei fod yn esgob Sidon, ar yr arfordir, heb fod 
nepell o Antiochia, eto rhaid oedd gwneud lle iddo i 
bregethu yn y Gymanfa. 

Y mae y Gymanf a nesaf i fod yn Jerusalem, oddeutu 
gŵyl y Pentecost y flwyddyn nesaf . 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLYLE. 



LLAWER gwaith, cyn hyn, y bu arnom flŷs ysgrif- 
ennu rhywbeth ar Thomas Carlyle. Çyfodai 
hynny, nid oddiar unrhyw ymdeimlad neillduol 
o gymhwysder, ond yn hytrach oddiar deimlad o resyni 
fod un sydd yn allu mor fawr mewn ilênyddiaeth 
Seisonig, îe, llênyddiaeth Ewropëaidd, o ran hynny, heb 
ddim braidd ond ei enw yn hysbys mewn llênyddiaeth 
Oymreig. I lawer, rhaid ei fod i raddau yn hysbys, 
canys digywilydd-dra fyddai i neb broffesu cydnabydd- 
iaeth â llênyddiaeth yr oes heb fod wedi darllen rhyw 
gymaint o weithiau Carlyle ; ond i gorff llîosog ein dar- 
llenwyr, y tebyg ydyw fod hanes y dyn a'i ysgrifeniadau 
yn ddieithr, ac amcan yr erthyglau a fwriadwn ysgrif- 
ennu fydd rhoddi rhyw f râsolwg arnynt. Am roddi 
eglurhâd cyflawn, y mae hynny allan o gwestiwn, — y 
mae y dyn a'i weithiau, i fesur mawr, yn ddameg anne- 
ongledig i bawb, a diamheu ei fod, fel amryw o'r 
awduron goreu, yn un y rhaid myned ymhellach oddi- 
wrtho mewn tref n i'w adnabod a'i ddirnad yn well. Ond 
am ei ddylanwad nid oes dadl ; y mae y f oment hon yn 
un o'r dylanwadau cryfaf er rhoddi ffurf a chyfeiriad i 
f eddylgarwch yr oes hon ; a pha beth a fydd i'r oesoedd 
dyfodol, amser yn unig a ddengys. Gelwir ef weithiau 
yn un o dri chedyrn cyntaf Prydain Fawr ; a daeth i'n 
llaw yn ddiweddar gyfrol ar y testun, — " Y tri dysg- 
awdwr, Carlyle, Tennyson, a Ruskin." Ceisiai yr 
awdwr brofì yr hyn, hwyrach, nad ydoedd brofadwy, 
sef mai hwynthwy oeddynt y tri awdwr mwyaf dylan- 
wadol yn fyw ; ond, pa fodd bynnag, gellir cymhwyso at 
bob un o'r tri y geiriau a ddywedwyd gyda phrîodoldeb 
mawr am un o honynt, ei fod "wedi tori ffenestr ym 
mûr ei ganrif," a gollwng i mewn ffrŵd ddisglaer o 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLTLB. 63 

oleuni ar iawer o bethau. Âm Carlyle hefyd, gellir dy- 
wedyd mai dysgawdwr i ddysgawdwyr ydyw mewn modd 
neillduol, a mcr mai drwy gyfryngau y dylanwada 
gryfaf . Y mae rhyw fath o dywyllwch yn gorwedd o 
gwmpas llawer o'i ysgrifeniadau, nes peri en bod yn an- 
eglur i lawer ; ond y mae ynddynt y swyn hwnnw i ym- 
aflyd yn y meddwl, a'r difrifwch a'r nerth hwnnw i 
roddi cyfeiriad iddo, fel nad oes yr un awdwr braidd a 
deimla fod ganddo rywbeth i'w ddywedyd wrth ei gen- 
edlaeth, pa nn bynnag ai yn y ffnrf o farddoniaeth, 
haneeiaeth, neu fywgrafnaeth, nad ydyw wedi derbyn 
graddau o'i ysbrydoliaeth oddiwrtho ef. Addefa 
î>ickens a Eöngsley iddynt gael hadau rhai o'u cyfan- 
toddiadau grymusaf o'i f eusydd ef ; ac nid ydyw moet- 
wersi campus Thackeray yn fynych ond ymhelaethiad 
ar rai o frawddegau " y cyfaill Thomas," fel ei geilw ef . 
T mae Froude a Ruskin yn ddisgyblion addef edig iddo ; 
a dywedai Bobertson o Brighton, un o brif bregethwyr 
yr Eglwys Sefydledig, mai darllen gweithiau Carlyle a 
roddodd gyfeiriad i'w fywyd ef . Sicrhëir hefyd nad 
ydyw amryw o brif erthygûu galluocaf newyddiaduron 
Lloegr y dyddiau hyn namyn gweithiad allan ar ryw 
egwyddorion a geir yn ysgrifeniadau Thomas Carlyle. 

Ganwyd Carlyle y 4ydd dydd o Eagfyr, 1795, ym 
mhlwyf Ecclefechan, yn agos i bentref bychan o'r un 
enw yn Ysgotland; felly y mae wedi cyrhaedd, er di- 
wedd y flwyddyn hon — 1876 — yr oedran patriarchaidd o 
bedwar ugain. Dilynai ei dad y gelfyddyd o saer maen 
ar y cyntaf ; ond yn fuan daeth gymaint ymlaen yn y 
byd f el ag i allu ardrethu tyddyn gweddol o faintioli ; 
a delir yr unrhyw gan un o'i f eibion hyd y dydd heddyw. 
Tmddengys fod ei rîeni o gymeriad dilychwin, ac o 
feddyiiau cryfach na chyffredin, a pherthynent i'r 
Secesnon Church, a gweinyddai ei dad y swydd o henur- 
iad yn yr eglwys honno. Preswylia nifer o'r teulu yn 
yr ardal hyd yn awr, i gyd mewn amgylchiadau cysurus, 
a chan mwyaf yn aelodau gyda'r Presbyteriaid Unedig. 
Yn ol pob hanes, gellir cymhwyso at dad Thomas Car- 



Digitized 



byGoogle 



64 THOMAS CARLYLE. 

lyle y geiriau a gymhwysa efe at dad Robert Burns, y 
bardd : " Yr oedd ei dad, fel y rhan fwyaf o'n gwlad- 
wyr, yn ddyn o gymeriad meddylgar, angerddol, a di- 
frifol; yn gwerthfawrogi gwybodaeth, ac yn meddu 
ychydig o honi, a'r hyn sydd lawer gwell a mwy 
amheuthyn, o f eddwl agored i dderbyn ychwaneg ; mewn 
gair, yn ddyn cyflawn a chwbl-ddadblygedìg, er nad 
oedd ond gwladwr caled-ddwylaw. Anfynych, mewn 
unrhyw haen o gymdeithas, y ceir y fath riant, a 
gwerth ydyw disgyn yn lled isel i chwilio am dano." 

Ar ol rhyw gymaint o addysg yn ysgol ei blwyf 
genedigol, anfonwyd Thomas ieuanc, pan yn 14 oed, i 
Brifysgol Edinburgh, Ue yr arosodd am tua saith 
mlynedd, yn efrydu o dan y Froffeswyr Dr. Thomas 
Brown, Flayfair, a Leslie. Ymddengys ei fod yn lled 
afreolaidd yn ei efrydiau, ac yn ddarllennwr gwancus 
ar bob llyfr a ddelai i'w afael ; ac nid annhebyg ei fod, 
y pryd hynny, yn credu y syniad a bregethwyd ganddo 
lawer gwaith ar ol hynny, sef mai llyfrgell dda ydyw yr 
athrofa oreu. Ond dyma un o'i syniadau eithafol, — 
gwirionedd wedi ei weithio yn rhy bell, nes ymylu ar fod 
yn gyfeiliornad. Beth allasai efe wneud o'r llyfrgell- 
oedd mawrion, oni bae am y ddysgeidìaeth a dderbyn- 
iasai yn y Brif ysgol f Yr ef rydiaeth yr ymroddodd ef e 
fwyaf iddi ydoedd Rhifyddiaeth yn ei changenau uchaf ; 
a chyfieithodd lyfr ar Feintonaeth, gan atodi ato rag- 
ymadrodd mor alluog o'i eiddo ei hun, fel y prîodolid 
ef ar y pryd i rai o brif awdwyr y dydd yn y gangen 
honno. Gyda'r eithriad yma, nid ymddengys iddo 
ddilyn cwrs efrydiaeth reolaidd y Brifysgol; ond dar- 
llennai yn ddiderfyn, a thrwy hynny bu iddo roddi i 
lawr sylfeini y bywyd llênyddol ëang ac amrywiol a 
ddilynwyd ganddo wedi hynny. Hyn a barodd iddo 
ymadael â'r Brifysgol heb ei raddio; a byth wed'yn 
methodd amryw o'r prif-athrofëydd, cartrefol a thra- 
mor, ei berswadio i ddygymod â theitl o fath yn y byd. 
Yn un o'r llyfrau hynotaf a ysgrifennodd, Sartor Re- 
*artus, ceir arwr y Uyfr hwnnw, yr hwn a ystyrir yn 



Digitized 



byGoogle 



THOMAB GABLTLB. 65 

gyffredin yr un â'r awdwr, yn desgrifio ei hunan mewn 
prif ysgol ; a thybir f od priodoldeb neillduol yn y darlun 
iddo ef ei hunan pan yn Edinburgh : — " Dysgais cystal 
a'r rhan fwyaf gymaint o wâg-ffregod o Arddansodd- 
iaeth ddadleuol, Geirdarddiaeth, a Gallofyddiaeth beir- 
iannol, ag a ddysgid yno. Ymhlith un cant ar ddeg o 
ieuenctyd Cristionogol, odid na cheid unarddeg yn 
awyddus i ddysgu; trwy gyffyrddiad â'r cyfryw, der- 
bynid graddau o wrês a diwylliad. Trwy reddf a 
damwain hapus cymerais yn fwy at feddwl nag at 
loddesta, ac at ddarllen, yr hyn hefyd yr oeddwn yn 
rhydd i'w wneuthur. Yn wir, llwyddais i bysgota i 
fyny o dryblith y Uyfrgell honno fwy o lyfrau, fe allai, 
nag oedd adnabyddus i'r llyfrgellwyr eu hunain. Dod- 
wyd i lawr fel hyn sylfeini Bywyd Llênyddol; dysgais 
yn fy nerth fy hunan ddarllen yn rhugl, ar bron bob 
pwnc a gwyddor, yn y rhan fwyaf o'r ieithoedd coledd- 
edig." Tybier mai am Brifysgol Edinburgh, driugain 
mlynedd yn ol, y darllennir, ac mai Thomas Carlyle 
sydd yn llefaru am dano ei hunan, ac ni fyddis, dybygid, 
ymhell a f od yn gywir. 

Tra yn y Brifysgol y daeth i gyffyrddiad âg Edward 
Irving, oedd y pryd hynny yn llencyn ieuanc ychydig 
hŷn nag ef , ac a f u wedi hynny am flynyddau yn un o 
brif oleuadau pulpud y brifddinas, ond a f achludodd o 
dan y fath gwmwl pruddglwyfus. Fel y gaUesid 
meddwl, cyfarfyddiad lled anghyffredin ydoedd hwn — 
dau o f eibion glewaf yr Alban yn ymarf ogi i frwydr 
bywyd, a'r ddau yn teimlo fod ganddynt apostolaeth 
neillduol at y byd, ac wedi eu cynnysgaethu â gormod 
o gydwybod i fwyta bara seguryd. Fel y mae goreu y 
ffawd, y mae dau lythyr ar gael, — un yn cynnwys syn- 
iadau Irving am Carlyle pan oeddynt gyda'u gilydd yn 
yr athrofa, a'r llall yn cynnwys syniadau Carlyle am 
Irving pan oedd y ddau wedi rhedeg rhan led fawr o 
yrfa bywyd. Teimlwn y gwnaem gymwynas & darllen- 
wyr ieuainc T Tratthodydd wrth gofnodi cynnwys y 
ddau lythyr. Dyma yr eiddo Irving — ran o honno : — 



Digitized 



byGoogle 



66 THOUAB GABLTLS. 

Ymedy Carlyle yfory, a Brown y dydd canlynol, felly gadewir 
ft yma unwaith eto ar fy adnoddaa fy hunan, oddigerth cwmni 
Diaon, yr hwn sydd lawer eymhwyeach i fwynhau digrifwch 
awr láwen nay i íonni unigedd awr dawei Nid adwaen i neb 
cymhwysach 1 hynny na Carlyle. Ymddengyi yn hynod fod 
raid iddo ef fyned fr wlad o ddiffys gwaith. Fel pob dyn o 
dalent, casglodd, wrth gwre, o amgyich y Patmos yma, aml i 
amcan ardderchog i gael ei gwblhau, ao aml i wellhad i gael ei 
gario allan. [Yna dyry Irving eiriau Carlyle ei hunan.] "Y 
mae gennyf i gasgta at eo gilydd ddibenion fy meddylian, peth 
naa gall neb ei wneyd yn y Ûe difeddwl hwn. Y mae gennyf 
fy ngolygiadan am fywyd ì'w diwygio, a holl ^ynllanian fy oes 
i'w hadgynllunio, ac yn bennaf dim fy iechyd 1 w adferyd. Ac 
yna antoriaf unwaith yn ychwaneg fy Uettr fechan ar ddyfr- 
oedd y wlad eang hon, ac oa na all hi eu morio, hwyliaf i'r eor- 
Uewin i wneyd prawf ar ddyfroedd y bvd newydd." Felly, 
ebe Irving, yr ymresyma ac y penderfyna efe ; ond y mae tynged 
deüyngach yn aicr yn ei aroa na bod vn aUtud gwirf oddoL Ám 
danaf fy hunan, aroaaf yma nee y daw gorchymynion peUach, 
oa o*r cfwyrain, yr wyf yn barod, ös o'r gorllewin, yr wyf yn 
barod, ac os oddiwrth bobl Fyfe yr wyf yn lawn mor barod a 
hynny. 

Dyna eiriau Edward Irving am ei gyfaill ieuanc, 
Thomas Carlyla. Oddiwrthynt yr ydym yn caaglu 
amryw bethau tra dyddorol am yr ieuengaf o'r cyf eíll- 
ion. Tn un peth, ei fod yn wael ei iechyd pan yn 
ieuanc; a pheth arall, y bu ar fedr ymfudo i'r America. 
Y fath wahaniaeth a wnaethai hynny, yn neillduol yn 
ei syniadau am y ffurfìau goreu o lywodraeth ! Wele yn 
canlyn eto eiriau Carlyle am Irving : — 

Oni bae am Irving ni wybuaswn i byth beth a olyçai cymun- 
deb dyn gyda dyn. O bob enaid dynol v daeth yr eiddo fi ar ei 
drawa efe oedd y mwyaf rhydd, brawdol, a gwrol. Ar ol prawf 
digonol, yaty riw y f ef, ar y cyfan, y dyn goreu a welaia i erioed 
yn y byd hwn, neu a dcbagwyliaf ei weled eto. Y tro cyntaf 
y gwelaia i Irving ydoedd chwe mlynedd ar huffain yn ol, yn ei 
dref enedigol, Annan. Y pryd hynny yr ydoedd newydd ddy- 
chwelyd o Edinburgh, gyda gwobrwyon athrofaol, cymeriad 
uchel, a gobeithion disglaer. Daethai i ymweled A'n hysgol- 
feistr, a fuaaai hefyd yn athraw iddo yntau. Cawsom glywed 
am broffeawyr enwog, uchel-bethau claaurol a rhifyddol, a di- 
eithr-fyd cyfan o wybodaeUL Ni phelydrai dim ond Uawenydd, 
iechyd, a cobaith diderfyn, oddiwrth y dyn ieuanc nwyfus. Y 
tro dìwedaaf y gwelsom ef ydoedd yn Llundain, dri mis yn ol. 
Tywynai cyfeUlgarwch o hyd yn ei lygaid; ond yn awr allan o 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CAJCEYLB. 87 

ganoi tân cythryblns. Bdrychai ei wjwe k yn wyw, nychlyd, ae 
afiech, yn Uwydaidd megis gan heaamt ; crynai ar fin y bedd. 
Ffarwel i ti, gyíaill cyntaf , ffarwel, tra pary y Gwyll hwn o 
Fodolaeth; a gawn ni gyfarfod lle bydd y Gwyll wedi troi yn 
Ddydd? 

Tuag amser ei ymadawiad â'r Brifysgol y llwyr ben- 
derfynodd Carlyle ymwrthod â myned i'r weinidogaeth ; 
canys i hynny, mae yn ymddangos, y bwriedid ef gan ei 
rîeni Adroddir hanesyn am ei dad, mewn cymysgedd 
o alar a myfyrdod, yn eistedd ar garreg fedd ym myn- 
went Ecclefechan, pan newydd dderbyn llythyr oddi- 
wrth ei fab yn cynnwys y penderfyniad. Bnaaai dyfod 
o hyd i'r Uythyr hwnnw yn ddarganfyddiad, — pa fodd 
yr ydoedd yr hysbysiad wedi ei eirio, — ond yr ydoedd y 
penderfyniad yn eithaf cydfynedol â'i tjwyd ef ; nia 
gallai gan ei gydwybodolrwydd ymgymeryd ft gwaith 
y teimlai nad ydoedd wedi ei alw iddo. Er ei fod mewn 
rhyw ystyr, fel y dywed yn un o'i weithiau am bob 
Dênor, yn bregethwr mwyaf dylanwadol ei oes, eto, yn 
yr ystyr swyddogol o'r gair, tarawai yn rhyfedd ar ein 
meddwl i Thomas Carlyie f od yn bregethwr ! Ar ol ei 
ymadawiad âV athrofa, ymddengys iddo am dymor waa- 
anaethn y swydd o athraw cyf rinachol a chyhoeddns ; a 
thna'r nn adeg, dywedir iddo ymgeisio am gadair Ser- 
yddiaeth ym Mhrifysgol Glasgow. Ond ymarfogai at 
waith ei oes, sef bod, yn ol ei eirau ei hun, yn " ysgrif- 
ennydd Ilyfrau;" a thebyg ei fod ar ei ben ei hunan 
ymysg llênorion Prydain, mewn ystyried cÿsegredig- 
rwydd yr alwedigaeth o fod yn llênor. Fel y beirdd 
goren, a ystyriant eu hawen yn ddawn ac ymddiriedaeth 
nid i'w llychwin'o gyda phob peth, felly ystyria yntau ei 
hunan yn gysegredig fel apostol llênyddiaeth. Dyma 
yn ddiamheu a esyd y f ath argraff o ddifrifwch ar bob 
peth a wna, a dyma hefyd un o ffynnonellau y dylanwad 
sydd ganddo ar ei oes. Os ydyw George Stephenson y 
galln materol cryfaf heddyw yn Lloegr, nid Uai y mae 
Thomas Carlyle y gallu moesol cryfaf ; a hynny, nid am 
ei fod wedi dyfod yma i ysgrif ennu am arian, ond am ei 



Digitized 



byGoogle 



68 THOMAB OABLTLB. 

fod yn credu fod ganddo genadwri, — mewn gair, ei fod 
i ryw raddau yn anfonedig, megis " dysgawdwr wedi 
dyfod oddiwrth Dduw." Dan ddylanwad syniad felly y 
dywed, — "O bob offeiriadaeth, pendefìgaeth, a dos- 
barthiadau llywodraethol a fodolant yn y byd ar hyn o 
bryd, nid oes yr un i'w gymharu mewn pwysigrwydd i 
offeiriadaeth ysgrifennwyr Hyfrau." Dichon nad oes 
nemawr o berygl i lênorion Cymru ysgrif ennu Uawer er 
mwyn arian, gan nad oee ond ychydig o'r melynion prin- 
ion i'w cael y ffordd honno yma ; ond llenwir marchnad 
ein cymydogion tros y clawdd (Offa) â golygyddion, 
rhyddieithwyr, ffûghaneswyr, ac â beirdd ydynt gym- 
deithion addas i'r rhai a alwai yr hen Gymry gynt, yn 
dra phrîodol, yn " fon-y-gler." Ond ni pherthyn 
Thoma8 Carlyle mewn modd yn y byd i'r âch hon ; eithr 
blaenora efe dylwyth parchus a llîosog arall sydd wedi 
ymddiofrydu i sefyll o blaid gwirionedd, gonestrwydd, a 
rhinwedd, gan gredu mai " nid ar fara yn unig y bydd 
byw dyn." Carem weled y dosbarth hwn yn amlhâu yr 
ochr hon i'r clawdd hefyd ; ond of nwn mai nid gwobr- 
wyon eisteddfodol, er cystal ydynt, a wna hynny ; eithr 
dynion yn teimlo fod ganddynt genadwri at eu hoes, a 
bod y duwiau yn llefaru wrth ddynion drwyddynt, heb 
betruso pa un a delir yn anrhydeddus iddynt am hynny 
ai peidio. Dychymyger am Thomas Carlyle yn cyfan- 
soddi ei Sartor Besartus, neu ei lyfr ar y " Chwyldroad 
Ffrengig," erbyn eisteddfod! O fel y buasai y m&n- 
feirniaid yn ei dorfynyglul 

Dechreuodd Carlyle ar ei waith o ysgrif ennu yn fuan 
ar ol gadael yr athrofa ; ac o'r flwyddyn 1820 hyd 1823, 
ysgrifennodd nifer o erthyglau bywgraffyddol i " Wydd- 
oniadur Edinburgh " a olygid gan Brewster, a ddaeth 
yn enwog wedi hynny f el Syr David Brewster. Cymerai 
yr erthyglau hyn i mewn yr enwau mwyaf amrywiol 
mewn hanesyddiaeth, megis Nelson, Necker, Montaigne, 
Mungo Park, Arglwydd Chatham, Pitt, àc, ac ym- 
ddengys nad oes nemawr o nodweddion gwahaniaethol 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLYLB. 69 

yr awdwr mewn arddull na meddwl yn ganfyddadwy 
ynddynt. 

Gan nad ydym yn bwriadn yn yr erthygl hon ond 
rhoddi yn nnig hanes yr awdwr a'i weithiau, brysiwn 
ymlaen i nodi ei ysgrifeniadau yn ol amser eu hym- 
ddangosiad, gyda threm ar amgylchiadau eu dygiad 
allan. Rhaid ei fod wedi ffurfìo cyfathrach i Uenydd- 
iaeth Germany er yn f ore ; o herwydd cawn iddo f od yn 
y wlad honno yn ymgydnabyddu â'r iaith ; ac yn 1824, 
cyfieithodd Wilhelm Meister, un o brif ffûg-hanesion 
Goethe, i'r iaith Saesoneg, a'r flwyddyn ganlynol 
cyhoeddodd " Hanes bywyd Schiller " yn yr un iaith. 
Dengys hyn mai tua'r adeg hon y dechreuodd ei 
edmygedd o Goethe, edmygedd sydd wedi parhâu hyd 
y dydd heddyw, ac i'r rhai sydd yn hysbys o'r ddau 
awdwr, sydd yn berffaith anesboniadwy. Cafodd y 
gweithiau uchod adolygiadau lled ffafriol gan rai o'r 
prif gyfnodolion ar y pryd; ond ymosodwyd yn erwin 
ar ei gyfìeithiad o Wühelm Meister gan De Quincey yn y 
London Magaiine; a gwnaed y llyfr yn destun erthygl 
filangellog ar Croethe a Llênyddiaeth Germany yn gyff- 
redinol gan Arglwydd Jeffrey yn yr Edinburgh Review. 
Beth bynnag a ddywedir am duedd f oesol ysgrif eniadau 
Goethe, addefa pawb ei fod yn berchen athrylith uwch- 
raddol, a'i fod yn grefftwr llênyddol o'r dosbarth cyntaf ; 
a phery yr erthygl yn brawf i Jeffrey, er anffaelediced 
ydoedd, wneud camgymeriad dychrynllyd. Baich ad- 
olygiad Jeffrey, dybygid, ydoedd ceisio profi fod Uên- 
orion Grermany yn ddiffygiol mewn chwaeth am eu bod 
yn dlodion, ac yn cyf ansoddi ar gyf er dosbarth f elly ; a 
bod eu hysgrifeniadau, yn ol geiriau yr adolygydd, yn 
sawru yn gryf " o chwegeithion (groeeriei) a phapurau 
llwydion yn llawn o gacenau seimlyd, a golwythion cîg 
moch, a ffriadau mewn parlyrau cefn." Llenwid yr 
ysgrif o eiriau difrîol o'r fath yma, wedi eu dodi wrth 
eu gilydd yn arddull ddoniol, ond llipa, ysgrifennwyr 
y cyhoeddiad hwnnw ar y pryd. Ymddengys fod Uên- 
orion yr Edinburgh Review 9 yr adeg honno, wedi eu 



Digitized 



byGoogle 



70 TBÛMAA oabltlb. 

penfeddwi gan gynnulliadau gorwych EoUand Eou$e 9 
a'r cylchoedd pendefigaidd y derbynìd hwy iddynt, a'r 
eanlyniad ydoedd iddynt lyncu damcaniaeth " y Uwy 
arìan " yn ei ehrynawth. Cyn pen hir, pa f odd bynnag, 
mewn erthygl ar Jean PatU Bichter, ac mewn erthygl 
arall, fwy grymna fyth, yn fuan ar ol hynny, ar " Lôn- 
yddiaeth Germauy," dychwela Carlyle i'r ornest, a 
bynny ar faes yr un cyhoeddiad ag y gwnaed yr ymoeod- 
iad, a chyda nerth a deheurwydd mawr gwna ben buan 
ar y ddamcaniaeth f echan f od awdwyr tlodion yn rhwym, 
o herwydd eu bod yn dlodion, o fod yn ddiffygiol mewn 
chwaeth. Carem ddodi ychydig o'r syniadau gerbron 
ein darüennwyr, nid yn unig f el engraifft o gewri llên- 
yddol yn ymorneetu â'u gilydd, ond am y tybiwn nad 
ydyw y aylwadau yn hollol anmherthynaaol i Gymru — 

A ydyw yn beth sicr, ynte, fcd chwaeth a chyfoeth mor 
anwahanolî — y rhaid i bwysau pwrs bob amser flaenorì gwn> 
ionadd A theimlad, a bod y ilygaid vn ddall i brydf erthwch cyff- 
radinol a thragrwyddol hyd nes y bônt wedi hir syllu ar funau 
goreuredig a doarefn costfawr? Tn wir, byddai hynny yn 
newyddion torcalonua i'r rhan fwyaf o ddynolryw, canys o*r 
braidd y maa un o fil yn gyfoethog, nac yn perthyn i'r cyf- 
oethos ; y mae naw cant a phedwar ar bymtheg a phedwar ugain 
wedi Dod bob amaer yn dlodion, a rhaid iddynt bob amaer fod 
fellr. C ymarwn ein rhyddid ynte i amheu gwirionedd yr holl 
oaooiad. Y styriwn nad ydyw cyfoeth ac ymgymyagu gyda'r 
mawrion ond yr anhebgorion Ueiaf eu pwys er cyrraedd gwir 
chwaeth lenÿddol; mewn gwirionedd, nad oea a fynont ond 
vchydig, neu ddim, â'r pwnc o gwbí. Yn awr, ymdrechwn 
bron hynny. 

Bhaid 1 ohwaeth, oa ydyw yn rhywbeth heblaw coeg-feirn- 
iadaeth salw, olvgu tuedd i dderbyn argraff oddiwrth wirionedd 
a mawredd ; galiu i eanfod a chalon i garu a mawrygu pob pryd- 
rerthwch, trefn, a daioni, gan nad ymha le, nac ymha ffurfiaa, 
na chyda pha pýmdeithion y gwelir hwynt. Awgryma hyn, €el 
ei amod pwyaicaf, nid unrhyw radd neu sefyllfa allanoi, ond 
meddwl gwir athrylithgar wedi ei ddwyn i Rynghanedd âg ef 
ei hunan, a'i ddisgyblu i graffder ac uniondeb canfyddiad; ae 
yn bennaí dhn, wedi ei ennyn i gariad ac edmygedd haelfrydig. 
Ai yn y cylchoedd uohaf yn unig y canfyddir diwylliant or 
fath yma? Credwn ei fod, ymhob cylch, yn tarddu yn fwy o'r 
mewnol nag o'r aüanol. Nid oddiwrth fygad y tlawd y mae 
awynion natur. ardderchogrwydd dyn, a hawddgarwch annher- 
fyiol Bhmwedd a Gwirionedd, yn guddiedig, eithr oddiwrth 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS GAJtLY». 71 

lygad y gwagaaw, y Dygredig, a'r hunangeisiol, bydded ef dlawd 
nen gyfoethog. 

Dyna ein syniad ni :— Pa fodd y aaif hyn yn wyneb ffeità- 
iau? Pa le y ceir hyd i rent-lyfr Shakespeare? a pha bendafig 
nrddaaol a ymaflodd yn ei law ef , gan ddadguddio iddo " gy? 
rinach agored " y bydysawd, a'i ddysgn pa beth ydoedd dlws a 
pha beth nad oedd felly? * * * Tmddengya mai y ffwir- 
ionedd ar y mater ydyw, nad oee a fynno dylanwad gradd, yn 
gyffredinol na neülduol, á diwylUant y gwir fardd, meddyliwr, 
neu umrhyw lenor arall. A ydyw ef e yn dlawd ? Felly hef yd 
yr ydoedd Homer a Socratet; felly yr ydoedd Samuel John- 
eon, ac felly yr ydoedd John Milton. A edbwiwn ni idde ei 
dlodi, a chasglu oherwydd ei fod yn dlawd y rhaid ei fod yn 
ddiwerth hefyd? Na ato Dnw i'r amser byth ddyfod pijû yr 
edrych yntau htfyd ar gyfoeth yn gyfystyr A daioni. Gfwir fod 

San ysbryd Mammon ymerodraeth dra eang ; ond nie gellir, ac ni 
dyüd, ei addoli yn y sancteiddiolaf. 

Yn 1825, prîododd Carlyle âg ttmg ferch Dr. John 
Welsh, o Haddington, medäyg enwog yn y dref honno, 
a disgynnydd o linach John Elnox. Bnasai ei gyfaill 
Ëdward Irring yn athraw cyfrinachol i'r ferch ieuanc, 
a thybir fod ganddo law yn nygiad y ddenddyn hyn i 
gyffyrddiad â'u gilydd ; a phrofodd Miss Welsh ymhob 
moàà yn deilwng gymhar i'w phriod talentog, un yn 
ateb yn Uawn, gellid meddwl, i'w eiriau hiraethlawn ef 
ar ol ei marw, — " yn oleuni ei fywyd." Ar ol prîodi, 
buont byw am ysbaid bỳr yn Edinburgh; ond symnd* 
asant cyn hir i fyw ar etif eddiaeth f echan a ddiagynnodd 
i'w ran ef drwy ei brîodas, o'r enw Craigenputtoch, tua 
15 milldir o Dumfries. Yma y bu am flynyddan yn 
porthi ei feddyliau mewn math o -unigrwydd, ac yn 
ennyn y tèn a ddaeth allan wedi hynny mor nerthol yn 
ei weithiau. Dywedir fod math o ddistawrwydd poenuê 
braidd yng nghymydogaethau Vesuvius ac Etna cyn eu 
toriad allan ; ond ar ol hynny gwyliwch atoch ! Pa ddyn, 
o ddim nôd, o ddyddiau y llanc Hebreaidd yn nhir 
Midian, hyd y diweddaf fu yn porthi ei dán mewn dis- 
tawrwydd mewn rhyw gongl anghysbell o olwg y byd, 
gan chwennych cael ei esgusodi gan y byd hyd nee y 
deuai éi amser, a wnaeth ddim o'i ôl ar ei genedlaeth 
heb gasglu nerth mewn unigrwydd i wneud hynnyf 



Digitized 



byGoogle 



72 TH0MA8 OASLYLB. 

Âm ei ddull o fyw a'i efrydiau yn y fan hon, nid oes 
fodd cael gwell deegrifiad na'r un a geir mewn Uythyr 
o'i eiddo ef at Goethe; dodwn rydd-gyfieithiad lled 
gryno o hono, gan hynny, ger bron. T dyddiad ydyw 
Medi25ain, 1828: — 

Yr ydych yn ymholi gyda'r fath ddyddordeb gwresog am 
ein trigfa a'n gorchwylion presennol fel yr ydwyf yn rhwym- 
edig, tra y mae eto le, i ddweyd gair nen ddau o barth i'r naill 
a*r llail. Dumfries sydd dreflan hyfryd, yn cynnwys tua 15,000 
o drigolion, a gellir ei hystyried yn ganol-fan masnach a chyf- 
undrefn gyfreithiol rhanbarth eang o gryn bwysigrwydd yn 
nhiriogaeth gweithgarwch Ysgotaidd. Nid ydyw ein preswyl 
ni yn hollol yn y dref, eithr tua 15 milldir i'r gogledd-orìlewin, 
ymysg bryniau ithfaen a chorsydd duon, a ymestynant drwy 
Oalloway i'r gorllewin, bron hyd fôr y Werddon. Er yn am- 
gylchynedig gan wrlanod a defaid crych-wlanog, saif ein heti- 
feddiaeth fechan allan, ynghanol yr amaldir hwn o graig a rhôs, 
fel llanerch fechan werdd-las, mewn rhan yn gauedig a phlan- 
edig, Ile y tŷf grawn, ac y dyry y coedydd eu cysgod. Yma, 
trwy gryn drafferth, yr adeilasom ac y dodrefnasom i ni ein 
hunain drigfod destlue a chadarn; ac yma, yn niffyg unrhyw 
swydd broffeswrol nac arall, yr ydym yn preswylio, çan goledd 
llenyddiaeth yn ol ein nerth ac yn ein ffordd neillduol ein 
hunain. Dymunwn dyfiant dedwydd i rosynau a blodau ein 

Sirdd; gobeithiwn am iechyd a meddyliau heddychlawn i gyf- 
wni ein penderfyniadau. Mae yn wir fod y rhosynau mewn 
rhan i gael eu plannu, ond blodeuant eisoes mewn disgwyliad. 
Y feddyginiaeth oreu i ewynnau gweinion ydyw awyr y mynydd- 
dir, a dau ferlyn bychan a'n cariant i'r man y mynom. Fy nnig 
adloniant ydyw yr ymarferiad beunyddiol hwn, i ba un yr ydwyf 
yn dra ymroddedig ; canys y gongl f echan hon o'r eiddom ydyw 
y fwyaf unig ym Mhrydain, — chwe milldir oddiwrth neb tebyg 
i ymweled A mi. Buasai Bousseau mor ddedwydd yma ag ar 
ynys Sant Pierre ; yn wir, priodola fy nghyfeillion tref ol fy ym- 
daith yma i'r un tueddfryd, a daroganant i mi ganlyniadau 
drwg. Ond daethum yma gyda'r unig amcan o symleiddio 
gyrfa fy mywyd, ac o sicrhau yr annibyniaeth y galluogir fi 
drwyddo i fod yn ffyddlon i mi fy hun. Eiddom ni ydyw y 
dernyn tir hwn ; yma ni gawn f yw, ysgrif ennu, a meddwi f el y 
mynom, hyd yn oed pe coronid Zoilus* ei hunan yn benadur 
llenyddiaeth. Ond nid yw yr unigedd o gymaint pwys, canys 
fe'n cymer cerbyd ni yn fuan i Edinburgh, yr hon a ystjrriwn 
ein Weimar Brydeinig. Ac onid oes gennyf, y foment hon, 

* ZoiIus ydoedd un o reithegwyr Groeg a feirniadodd yr Iliad 
mor ffyrnig fel y daeth ei enw i gael ei gymhwyso at bob beirn- 
iad brathog. 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLTLE. 73 

wedi en pentyro ar fwrdd £y llyfrgell fechan, lawn Uwyth trol 
o lyfrau a chyfoodolion Ffrengig, Germanaidd, Americanaidd, 
a 8eîaonig,— -beth bynnag a all fod ea gwerth? Nid oes prinder 
o efrydian henafiaethol ychwaith; oddiar rai o'n hnchef-fanaa, 
daith diwrnod i'r gorllewin, galláf ganfod y bryn lle y gada- 
wodd Agricola a'i Rafeinwyr wersyll ar ea holaa. Wrth ei 
droed y*m ganed, ac y mae yno dad a mam yn byw eto i'm 
caro. FeUy rhaid i ddvn adael i amser weithío. Ond i ba le 
yr ydwyf yn crwydrof Ooddefwch i mi gyfaddef wrthych 



fy mod yn berffaith ansicr o barth i'm gweithgarwch Uenyddol 
yn y dyfodol, a byddai yn dda gennyf gael eich opiniwn o ber- 
thynas iddo; — yr nnig adennra o ddim pwysigrwydd a ysgrif- 
ennaie er pan wyf yma ydoedd Traethawd ar Èurnê. 



Heblaw y traethawd uchod ar Burna, ymddengys 
iddo anfon allan i'r byd amryw ddarnau tua'r adeg 
hon ; ac nid y lleiaf ei hynodrwydd o honynt yn ddîau 
ydoedd ei Sartor Resartuê, — un o'r cyfansoddiadau rhy- 
feddaf ymysg rhai rhyfedd. Nid gormod ydyw dyweyd, 
fe ddichon, nad oes neb eto wedi proffesu ei lawn 
ddeall, — os ydyw, fel yr awgryma rhai beimiaid, yn 
ddealladwy i'r awdwr ei hunan. Gan y bwriadwn ddy- 
chwelyd at ei gynnwys eto yn y dyfodol, ni wnawn yma 
ond yn unig nodi amgylchiadau ei gyhoeddiad. Fel 
llawer cyfansoddiad enwog o'i flaen, bu y llyfr hwn 
mewn llawysgrifen yn cardota am ysbaid o ddrŵs i 
ddrŵs am rywun i'w gyhoeddi. Dychwelai un o'r 
cyhoeddwyr enwocaf y llawysgrif yn ol gyda'r geiriau 
difrìfol a ganlyn : — " Nad oedd ar yr ysgrif ennydd 
eisieu ond ychydig ychwaneg o fedr mewn trefn i gyn- 
nyrchu gwaith galluog a phoblogaidd." Dychymyger 
am yr anff aeledigion llênyddol hyn yn sôn am i Thomas 
Carlyle feddu ychydig mwy o fedr i gynnyrchu gwaith 
galluog a phoblogaidd ! O'r diwedd, fe'i cyhoeddwyd o 
ddarn i ddarn yn Fraser's Magaiine; ond nid hir y bu- 
wyd cyn canfod ei deilyngdod, — galwyd am argraffiad o 
hono ar ei ben ei hunan ; ac erbyn hyn, yn yr argraffiad 
poblogaidd o'i weithiau, y llyfr hynod hwnnw sydd yn 
oael y lle o anrhydedd ar drothwy y gyfres, ynghyda 
darlun o'r awdwr yn wyneb-ddalen iddo. 



Digitized 



byGoogle 



74 THOMAÄ GABLYLS. 

Tra yr ydoadd Carlyle yn cartref u yn y parth nnig 
hwn o'r Alban, daeth Amerìcanwr ienanc, anenwog y 
pryd hwnnw, o'r enw Ralph Waldo Emerson, un diwr- 
nod i dalu ymweliad âg ef ; a chan f od y ddau erbym hyn 
wedi dyfod mor enwog, a bod yr ymddiddan mor nod- 
weddiadol o honynt ill dau, temtir ni i ddodi crynodeb 
o hono ger bron ein darllennwyr, er mor anghyfieith- 
iadwy ydyw: — 

Daethum o Glasgow i Dumfries, ac oherwydd fod fy mryd 
ar gyflwyno llythyr a ddygaswn gyda mi o Rufain, ymholais am 
Craigenputtoch. Ffarm ydoedd yn Nithdale, ym mhlwyf Dun- 
score, tua 15 milldir o bellder. Oan nad oedd yr un cerbyd 
cyhoeddus yn rhedeg heibio, huriàis un yn y gwesty lle y 
Hetywn. Deuaia o nyd i'r ty yra nghanol bryniaa Hymion, 
lle y meithrinai y llenor unig ei gaîon fawr. Yr oedd Carlyle 
yn ddyn o'i ieuenctid, yn awdwr nad oedd raid iddo ymguddio 
o ŵydd ei ddarllenwyr; yn ddyn y byd, er yn anadnabyddus, 
mor wirìoneddol ar y bryn-dyddyn hwnnw a phe buasai yn dal 
yn ei law bethau goreu Llundain. Yr ydoedd yn dal, teneu, 
gyda thalcen uchel, hunanf eddiannol ; ac yn cadw ei alluoedd 
ymddiddanol ysplenydd o dan reolaeth berffaith. Olynai gyda 
boddhad amlwe wrth ei acen ogleddol; yn llawn o hanesynau 
bywiog, a ffrwd o arabedd a yrai bob peth o'i blaen. 
• • • • 

Prin vdoedd y swrthddrychau, ac unig ydoedd y dyn, — heb 
neb ganado i gymdeithasu ag ef o fewn 15 milldir, oddifferth 
gweinidog Dunscore; o ganlyniad, ffurfiai llyfrau o angenrneid- 
rwydd brif destynau ei fyfyrdod. Meddai enwau o'i eiddo ei 
hunan ar bob mater perthynol i'r ymddiddan. Gelwid y Blact- 
wood Magatine ganddo y " Cylchgrawn tywod," a'r Frastr, am ei 
fod yn dynesu mwy at fywyd, y " Cylchgrawn pridd :" galwai 
ddernyn o ffordd gerllaw, a ddynodai weddillion rhyw antur- 
iaeth fethiantus, yn "fedd y chwe cheiniog diweddaf." Pan 

Îblinid ef drwy oanmawl gormod ar unrhyw athrylith adna- 
yddus, proffesai eamygedd anarferol o dalent ei fochyn. Treul- 
iasid llawer o amser a medr ganddo i geisio cyfyngu yr anifail 
tlawd i un goncl o'r ffald; ond, trwy gallineb mawr, canfu y 
mochyn pa fodd i dynu i lawr ddernyn o bren, a thrwy hymiy 
orchfygu ei feistr. Tybiai, er hynny, mai dyn oedd y creadur 
bach mwyaf addyseadwy ar wyneb y blaned; a hoffai hanes 
marwolaeth Nero— Qwdi* artifex peré&—yn weU na'r rhan fwyaf 
o hanesiaeth. Braidd nad allai addoli y dyn a ddadguddiai 
iddo unrhyw wirionedd newydd. 

Siarardem am lyfrau. Nid ydoedd yn darllen Plato, a di- « 
brisiai Socrates; a phan bwysid arno, mynai wneyd arwr o 
Mirabeau. Galwai Gibbon yn bont ysplenydd o'r hen fyd i'r 



Digitized 



byGoogle 



THOMAB CABLYU. 75 

newydd. Buasai ei ddarlleniad ym moreu ei oes yn dra am- 
rywioL Trittram Shandy ydoedd un o*i lyfrau cyntaf ar ol 
MobÌMon Cruêoe, a bu hanes Ameríca gan Robertson yn hoff- 
lyfr boreu ei oes. Rhoddodd Confesêion* Bousseau ar ddeall 
iddo nad vdoedd yn hurtyn ; ac yr ydoedd bellach ddeng mlynedd 
cr pan y dysgasai y Gennanaeg, ar awgrym cyfaill a'i hysbysodd 
y caffai yn yr iaith honno yr hyn a geisiai. Cymerai olwg an- 
obeìthiol a gwawdlyd ar lenyddiaeth y dydd, gan adrodd y sym- 
îao anhygoel a delid mewn un flwyddyn gan y llyfrwerthwyr 
mawrion am bwffio eu nwyddau. ganlyniad ni chredir yr un 
newyddiadur ar hyn o bryd, ni phrjrair dim Uyfrau, ac y mae 
y lẅfrwerthwyr ar fin methdaliad. 

Dychwelai yn barhaus at dlodi Lloegr— y wlad orboblogedig, 
ac esgeulusdra hunangar dynion cyhoeddue o wneyd yr h^i 
y dylai dynion cyhoeddus ei wneyd. "Dylai y llywodraeth," 
meddai, "gyfarwyddo dynion tlodion pa beth i'w wneyd. Daw 
Gwyddeloa tlodion ar BrwyàT ar draws y corsydd hyn, a gwna 
fy meistiea hi yn rheol i roi i bob un o blant Adda fara i'w 
fwyta, a chyflenwi ei anghenion nes y cyrhaeddo y ty nesaf. 
Ond wele yma filoedd o gyfeiriau o dir a allai roddi cynhaliaeth 
iddynt oll, a neb i ddyweyd wrth y Gwyddelod truain hyn am 
fyned i*r rhosdir a'i fraenaru. Canfuasant ffordd i orfodi y 
mawrion i gymeryd sylw o honynt drwy losgi yr ystaciau. M 

Aethom allan i gerdded dros y bryniau, i gael golwg ar fynydd 
Criffel, y pryd hynny heb ei benwisg, ac i Uwr i wlad Word- 
aworth. Yna eisteddasom i lawr i ymddiddan am aníarwoldeb 
vr enaid. Nid bai Carlyle ydoedd i ni fyned i siarad ar y testvn 
hwn : canys yn ^yffelyb i bob ysbryd bywiog, meddai annhuedd- 
rwyad naturiol 1 anafu ei hunan yn erbyn muriau mawrion, nac 
i rodio Ue nis gaUesid rhoddi cam yn ol nac ymlaen. Ond yr 
ydoedd yn onest a chywir, ac yn ymwybodol o'r gadwen ddir- 
gelaidd sydd yn rhwymo oesau ynghyd, a çwelai fod amgylch- 
ìad yn effeithio ar yr oU o'r dyfodol; "Cnst wedi marw ar j 
pren ; dyna adeiladodd eglwys Dunsoore yn y fan acw," meddai, 
M a dyna a ddaeth â chwi a minnau at ein güydd. Ni fedd 
amser ond bodolaeth berthynasol yn unig." 

Gydag edmygedd ysgolhaig, troai eisoes ei lygaid tua Llun- 
dain. " Iiundaui ydyw calon y byd, M ebai, " a'i huniç ryfeddod 
hithan ydyw y swm enfawr o fodau dynol sydd ynddi." Hoffai 
y peiriant aníerth. 

Tn fnan ar ol yr ymweliad a gofnodir uchod, ymad- 
awodd i fyw i Lundain, gan wneud ei gartref yn Chel- 
sea, mewn tŷ, i raddau, hen ffaeiwn, wedi ei adeiladn 
yn nyddiau y frenines Ann, Ue y triga hyd yn awr. 
Pan yn. fyw, preswyliai Maclise yr arlunydd enwog yn 
agos ato, a bu Leigh Hunt ac yntau am beth amser yn 



Digitized 



byGoogle 



76 THOMA8 GARLYLB. 

gymydogion agos, ac yn gyfeillion mynweeol tra y bu 
Hunt fy w. Ceir tamaid o lythyr o eiddo Carlyle at Syr 
W. Hamilton, yn hysbysu yn ei ddull swta nodwedd- 
iadol ef ei hunan, am ei symudiad i Lundain : — 

Torasom i fvny ein hen aefydliad, ac ar ol digon o derfyag 
llwyddasom i ffurno un newydd yma o dan yr amodau mwyaf 
ffwahanol. Nid oes ond megia cam o greigiau llwydion byth- 
ddistaw Nithsdale i balmant trystfawr a phydewlyd Piccadily. 
Yr ydwyf yn ei deimlo y cvfnewidiad dieithriaf , ond cynefina 
dvn â phob peth braidd. O'r diwedd ysgabwyd tros y drws 
ein doorefnwyr gyda'n hysbwrial a'u hysglodion. Cefais fy 
nghwpwrdd Uyfrau bychan i fynv, a'm bwrad yn ei le, a dyma 
lle yr ydwyf yn eistedd gan ddisgwyl pa beth a all amser a 
miunau, yn ein hymdrech amheus rhyngpm A'n gilydd, ei gyn- 
nyrchu. 

O adeg ei ddyfodiad i Lundain hyd y flwyddyn 
1840, ymgymerodd â thraddodi amryw gyfresau o ddar- 
lithoedd ar ei hoff destynau, sef " Llênyddiaeth German- 
aidd," "Hanes Llenyddiaeth," " Chwyldroadau di- 
weddar Ewrop, ,, ac " Arwyr ac Arwr-addoliaeth/' Y 
gyfres olaf yn unig a gyhoeddwyd, a chyda dosbarth 
helaeth o'i edmygwyr daeth yn fuan yn un o'i gyfan- 
soddiadau mwyaf poblogaidd; ac nid heb reswm, 
ychwaith, am ei fod ar y cyfan, gyda'r eithriad o rai o'i 
weithiau hanesyddol, y mwyaf dealladwy o honynt oll. 
Tra yn anghytuno yn hollol â llawer o'i olygiadau, rhaid 
i bawb addef uniondeb ei feirniadaeth ar y bárdd Burns, 
y diwygwyr Luther a Knox, ac amryw eraill. Nis 
gallwn mewn un modd gydweled â'r priodoldeb o roddi 
Mahomet, Bousseau, Burns, a Napoleon, ochr yn ochr â 
Luther a Knox; eto, cydnebydd pawb hyawdledd, 
grymusder, ac angerddoldeb y darlithiau hyn. 

Ar y gyfres ar " Chwyldroadau diweddar Ewrop " y 
sylfaenwyd y llyfr rhyfedd hwnnw o'i eiddo ar y 
Chwyldroad Ffrengig. Er ei fod ef yn ei deitlo yn 
" hanes/' dylid cofio mai hanes yn ystyr Carlyle o hanes 
ydyw; galwai pawb eraill ef yn ddrama ryddieithol, 
neu, hwyrach, yn arwrgerdd gyda mwy nag un arwr 
iddi. Camgymera llawer drwy fyned ato ef am ffeith- 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS GABLYLB. 77 

iau yr hanes ; ond dylid darUen Aliflon, neu ryw hanes- 
ydd anfarddonol arall, lle y ceir dim ond adroddiad 
syml o'r ffeithiau, yna dychweler at Carlyle am y dar~ 
lun; y mae efe yn eich trosi drosodd i fyw yn y dyddiau 
ystormus hynny. Gallwn yn ddibetrus ei ystyried yn 
nn o'r darnau mwyaf celfyddgar a desgrifiadol yn yr 
iaith Saesoneg. Dywedir i Syr W. Hamilton, yr hwn 
oedd mor hoff o dynnu perf eddion pob llyfr, ys dywedai 
yntau, gael hyd iddo tua 3 o'r gloch un prydnawn- 
gwaith, a methu gollwng ei afael o hono hyd 4 o'r gloch 
boreu drannoeth. Adroddir hanesyn arall tra dyddorol 
ynglŷn â'r Uyfr hwn. Benthyciodd Carlyle y gyfrol 
gyntaf o hono, pan mewn llawysgrifen, i John Stuart 
Mill, a chariodd Mill ef i'r foneddiges a fu wedi hynny 
yn wraig iddo. Tra y bu o dan ofal y foneddiges hon 
digwyddodd i'r Uawysgrif syrthio un diwrnod oddiar 
fwrdd ei Uyfrgell ar lawr, a'r forwyn, gan dybied nad 
ydoedd ond swm o bapyr hollol ddiwerth, a'i taflodd i'r 
tan. Dywedir na pharodd dim braidd gymaint o 
brofedigaeth i Mül a'r ddamwain hon; ac nid hawdd 
oedd ei dawelu nes i Carlyle ei sicrhau y gaUai ad- 
ysgrifennu yr oU o nodiadau oedd ganddo. 

Gan i ni grybwyU am y darUthiau, nid annyddorol, 
hwyrach, fyddai cael gair am dano fel darUthydd. Am 
hyn, fel pob peth arall a berthyn i Carlyle, y mae 
opiniwn ymhob pen, a hwnnw yn gwahaniaethu yn ol 
rhifedi y pennau. Beth fyddai i ni geisio anrhegu ein 
darUennwyr â chrynodeb o rai o'r beirniadaethau hynt 
Os gwrandawn ar Leigh Hunt, ac amryw o'i edmygwyr 
pennaf, nid oedd dim cyffelyb i'r darUthiau hyn, — yr 
oedd eu gwrandaw fel cyfranogi o wleddoedd y duwiau. 
" Yr ydoedd," ebe Hunt, " fel pe buasai un o'r Puri- 
taniaid, wedi ehangu ei ysbryd gan athroniaeth 
Germany, a'i fyfyrdodau a'i brofiad angerddol ei hunan, 
wedi adgyfodi." O berthynas i'r elfen Buritanaidd hon 
ynddo, ysgrifenna un arall o'i feirniaid, — Mr. James 
Hannay— fel y canlyn: — "Y mae y difrifwch, yr ar- 
abedd miniog, a'r ffraethineb hynod hanner-gwawdue, 



Digitized 



byGoogle 



78 TH0HA8 CARLTLS. 

hanner-cydymdeimladol, yn hollol Ysgotaidd; ym- 
ddeiigys yn Knoz a Buchannan, a cheir arwyddion o 
hono hefyd y& Burna. Pe gofynid i mi roddi cyfrif am 
y gwreiddioldeb hwn, dywedwn mai nn o'r Cyfamodwyr 
ydyw wedi ymddangos yn neffroad y ddennawfed gan- 
rif a'i hathroniaeth uchanianol. Aeth ef i'r mynydd- 
dir yn erbyn ' rhithiau ' f el yr aethant hwythau yn erbyn 
Esgobyddiaeth ac Erastiaeth. Ond blodeua efe mewn 
adeg dawelach a sefyllfa lênyddol ; felly gall efe chwareu 
â'r arabedd a fodolai ynddynt hwythau yn ogystal; a 
llifa efe drosodd hefyd gan ehangder darlíeniad a 
damcaniad ag ydoedd o angenrheidrwydd yn gwbl ddi- 
eithr iddynt hwy." 

Dyma fel yr yagrifennai un arall o'i feirniaid yn y 
Spectator ar y pryd : — " Traddododd Mr. Carlyle y 
gyntaf o gyfres o ddarlithoedd ar ' Lênyddiaeth Ger- 
many ' i gynnulleidfa fawr, ond dewisedig, o'r ddau ryw. 
Gall Mr. Carlyle fod yn ddiffygiol ym mheirianwaith 
cyffredin areithyddiaeth, ond mwy na gorbwysir hynny 
gan ei feistrolaeth drylwyr o'i fater, gwreiddiolrwydd ei 
ddull, ei hyawdledd syml ond didwyll, a'i ymafliad 
egnîol mewn pwnc dyrys ac anhawdd. Nifl gallasai yr 
un dyn o chwaeth a barn ei wrandaw heb deimlo fod y 
darlithydd yn ŵr o athrylith, ac wedi ei drwytho yn dda 
yn ysbryd ei destun." 

Fel yna y dywedai ei edmygwyr am dano; ond ni 
ddylem ar un cyfrif basio heibio i feirniadaeth arall — 
beirniadaeth o eiddo y rhai a eilw Carlyle yn gefnogwyr 
flunhcydom, y beimiaid hynny sydd yn gofalu mwy am 
blygiad y ffunen a thoriad yr hugan nag am yr ysbryd a 
orwedd dan yr ymddangosiadau hyn. A ganlyn ydoedd 
syniad y sect hon am dano f el darlithydd : — 

Disgwylir Ì mi yma ddyweyd rhywbeth am arddnll Mr. 
Csrìyle fel dartithydd. Mor belled ag y mae ei ddull yn y 




caboledig a ddangocir yn ystafelloedd^Willis neu Hanorerj rhaid 

dbyGoogle 



Digitized t 



THOlfAJ CABLYLB. 79 

yr ymddengyB rhywbeth yn ©i ddull yn dra thrwsri. Yn ol yr 
arferiad cyffredin mewn amgylchiadan o'r fath, derbynir ef gyd» 
chymeradwyaeth pan y daw i mewn i'r ystafeU, ac yr eegyna i 
fyny i fath o areithfa y traddoda ei ddarlithian oddiarni; ond 
anfynych y cymer efe imrhyw sylw o'r gymeradwyaeth a roddir 
fel hyn iddo mwy na phe buasai yn hoUol anymwybodol o hono. 
Ar ddechren ei araeth hefyd y mae yr nn diffyc parch i'w gyn- 
nlleidfa» nen o'r hyn Ueiaf yr nn dibriedod o*r hyn, dybygid, a 
yssyria efe yn ffurfian trafferthus o foneddireiddrwydd, yn dra 
amlwg. Ar ol eegyn at ei ddesh, rhwbia ei ddwylaw yn galonog, 
ac ymsndda ar nnwaith i'w deston. Ceidw yn Ued fanwl ai 
ddarUen, fel y gaUesid disgwyl oddiwrth natnr y pynciao yr 
ymgymer ft thraethn arnynt. Nid ydyw mewn nn modd yn 
w astra ffos o ystnmian gyda'i gorfl a'i freichian; ond y mae 
rhywbeth yn ei lygaid a'i wynebpryd a arddengys ddifrifwch 
amcan anghyffredin, a'r dyddordeb mwyaf angerddol yn ei 
destnn. Ar rai o'i fnnydan mwyaf brwdanol ac egniol, gaUech 
ddychymyga gweled dyfnderoedd ei enaid yn ei wynebpryd. 
Ar adegan, ae yn Ued fynjrch yn wir, ef e a anffnrfia ei wyneb 
i'r fath radda», nes rhoddi ymddangosiad hynod o anhapns i'w 
brydweddiad. OaUech dybio ar y cyfryw amgylchiadan ei fod 
wedi cael ymosodiadan dirdynol o boen. Y mae yn nn o*r 
aiaradwyr mwyaf bwngleraidd a glywais i erioed yn annerch cyn- 
nüaidfa gyhoeddus o bobl. Heblaw trwsgleiddiwch cyffredin ei 
dduU, gwna ystumiau, a fnasent o honynt en hnnain yn ddigon 
i dchnystrio hapnsrwydd ei draddodiacf. Mwyhêir lledchwith- 
dod ei ddnU o lefaru» a*i ystnm gan ei acen Ysçotaidd gref. 
Hyd yn oed i'r rhan fwyaf o'r Ysgotiaid en hunain, y mae ei 
gynaniad yn glogyrnaidd y tn hwnt i bob peth; beth a raid ei 
fod ynte pan yn cusgyn ar glust Seisonig ? 

<yr adeg hon i waered hyd yn breaennol, ymranna ei 
ysgrifeniadau braidd oll, er mor lîosog ydynt, i ddan 
ddotbarth mawr, sef , y rhai ar ddiwygiad cymdeithatol 
a'r rhai hanesyddol. Gan eu bod mor aml, ni chawn 
ond prin en henwi. Yn y dosbarth cyntaf a grybwyll- 
wyd ceir " Siartiaeth ;" " Y Gorphenol a'r Dyfodol ;" 
" Pamphledau y Dyddiau Diweddaf ." Yn y rhai hyn, 
f e dỳr dir newydd hollol iddo ei hnnan ar rai o'r cwest- 
iynan mwyaf " llosgedig " o berthynas i Loegr yn wladol 
a chymdeithasol. Ar en hymddangosiad cyntaf fe'u 
comdemnid braidd yn ddiarbed gan bob plaid; ond y 
mae y " gweledydd o Chelsea " wedi cael byw i weied 
bron yr oll o'i ragfynegiadau wedi eu cyflawni. I'n bryd 
ni, dyma un o'r rhannau gwerthfawrocaf o'i lafur. Y 



Digitized 



byGoogle 



80 THOMAS CABLYLE. 

mae yr hyn a gondemniwyd gan y newyddiaduron 
bymtheg mlynedd ar hogain yn ol, yn ei lyfr ar " Siart- 
iaeth," yn llawn o'r ddoethineb addfetaf erbyn heddyw. 
Tybier am y prophwyd a ddadganai y pryd hynny, mai 
dau beth mawr ydoedd "nôd angen " Prydain ar y 
pryd, sef Addysg Gyffredinol, ac Ymfudiaeth Gyff- 
redinol; ac adseinia enwau Mr. Forster a Mr. Joseph 
Arch erbyn hyn wirionedd y brophwydoliaeth. Y mae 
un dargoniad o'r f ath hyn yn werth swrn o brophwydol- 
iaethau Dr. Cumming am y mil blynyddoedd ; ni a ym- 
darwn yn weddol gyda golwg ar y müflwyddiant pan y 
daw : ond byddwn yn dra diolchgar am bob cyf arwyddyd 
ar ein ffordd tuag ato. Rhagfynegodd bron i berffeith- 
rwydd anaawdd y farchnad lafur a thalent, ac mai yr 
unig feddyginiaeth ydoedd ymfudiaeth gyffredinol a 
rheolaidd i'r trefedigaethau, yr hyn mewn gwirionedd 
sydd wedi ac yn cymeryd lle ; ond nid yn y dull rheolaidd 
a awgrymai efe. Ymosoda yn ddiarbed ar ein gwlad- 
weinwyr am adael y " rhyfel-longau i fraenu yn ddiog- 
lyd yn y porthladdoedd, yn Ue croesi y cefnforoedd i 
ryw amcan defnyddiol; am adael dynion diwylliedig, 
cyfarwydd âg ysgrifell ac ymarferiad, cyfreithwyr di- 
orchwyl, offeiriaid diofal, i lenwi y dadleudai ac ymlechu 
yn y goruwchystaf elloedd ; a'r unig beth oedd yn eisieu 
iddynt ydoedd gwaith, gwatth." Ac am y dosbarth 
gweithiol drachefn, addysg gyffredinol ydoedd yr un 
angenrhaid mawr ar eu cyfer hwy, — eisieu " rhyw ber- 
aon swyddogol a ofalai am i bob dyn gael ei ddysgu i 
ddarllen ac ysgrifennu; ac na chymerai unrhyw amod, 
esgusawd, na gohiriad, yn lle hynny." Dyma bro- 
phwydoliaeth am y Byrddau Ysgol, onidê, bymtheg 
mlynedd ar hugain cyn eu sef ydlu t 

Am y dosbarth arall — ei weithiau hanetyddol — 
ffurfìant gyfres helaeth, a dangosant lafur dyfal blyn- 
yddoedd goreu ei fywyd mewn casglu ffeithiau, a'r 
celfyddgarwch mwyaf mewn dodi y rhai hynny wrth eu 
gilydd. Ymysg y rhai hyn ceir "Bywgraffiad John 
Sterling;" ac yn bennaf y ddau waith mawr, un ar 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CAJtLTLB. 81 

" OUver Cromwell," a'r Uall ar " Ffrederic Fawr," heb- 
law llîaws mawr o erthyglau a gyhoeddwyd o bryd i 
bryd yn y gwahanol gylchgronau ; a'r f ath ydyw ei ỳni 
Uênyddol fel y cyhoeddodd ychydig o fisoedd yn ol gyf- 
rol ar " Frenhinoedd Boreuol Norway." Yn yr hoU 
weithiau hyn, ceir ei syniad ef am hanesiaeth yn rhedeg 
drwyddynt, sef mai dyna ydyw, — erynodeb o nifer di~ 
derfyn o fywgraffiadau : nid ydyw hanee gwlad neu gyf- 
nod, yn ei opiniwn ef, ond hanes eu dynion mawrion 
sydd wrth eu gwaith yn creu hanee. FeUy wrth eu galw 
yn Uyfrau hanesyddol, nid ydym i ddeaU mai adrodd- 
iad syml o ffeithiau ydynt, a dim araU ; ond yn hytrach 
darluniadau byw, tanUyd, o olygfeydd ac amgylch- 
iadau, a phereonau yn brif ysgogwyr ynddynt, ac yn 
achosion pennaf o honynt. Tra y try rhai fywgraff- 
iadau yn hanësiaeth, gogwydda efe at wneud haneeiaeth 
yn fywgraffiad. Er cymaint a ogenir arno am ei waith 
yn edmygu gaUu, dyÛd cofio y rhaid i hwnnw fod bob 
amser yn ailu personol cyn yr enilla ei gymeradwyaeth 
ef ; a thybiwn fod hyn lawn mor iached ei ddylanwad, a 
dyweyd y Ueiaf , a'r duedd gref sydd ar led y dyddiau 
hyn i edmygu galluoedd materol ar wahân i gysyUtiadau 
personol. Nid ydyw y Niagara, yn y diwedd, ond 
pistyll o ddwfr, tra y mae y dynyn gwledig a ddichon 
fod yn syUu arno yn fôd galluog i gychwyn ysgogiadau 
diddüwedd, ac i greu hanes y rhaid cael tragwyddoldeb 
i V ddarUen ; ac o'r duedd hon i edrych ar -bob peth o 
safle dyn, megis, y tardd yr olwg bersonol a gymer Car- 
lyle ar hanesiaeth. Digon hyn yn y f an hon, gan y cawn 
ddychwelyd eto i geisio rhoddi crynodeb o rai o'i weith- 
iau hanesyddol. Hyd hynny, na feddylied neb o'n 
darUennwyr ein bod yn cymeradwyo pob un o'r arwyr, 
nac yn credu mewn un modd bob peth a ysgrif ennodd 
efe am danynt. 

Cyn terfynnu yr ysgrif hon, dymunem eto droi am 
ychydig oddiwrth ei weithiau at y dyn yn neiUduaeth ei 
fywyd yn Chelsea. Ein hunig amcan yn cymysgu 
cymaint o hanes yr awdwr gyda hanes ei weithiau ydoedd 



Digitized 



byGoogle 



82 THOMAB GARLYLE. 

i wasanaethu f el math o ragarweiniad i ysgrif au dyf odol, 
lle y bwriadwn sefyll gyda'i syniadau, a dim arall. I 
ni nid ydyw y dyn " ond llef un yn llefain yn y di- 
ffeithwch : " nis gwelsom ef erioed ; ond yr ydym er ys 
blynyddau bellach wedi gwylio y wasg yn fanwl, a 
chadw pob hysbysrwydd am dano gyda gwanc edmygedd 
ei hunan. Nid oes yr un bywgraffiad cyflawn nac 
awdurdodedig o hono, gan y byddai yn rhyw fath o dro- 
sedd ar chwaeth i neb ysgrifennu llawer o hanes bywyd 
awdwr ac yntau yn fyw ; ond sibrydir ei f od ef ei hun 
wedi cyfansoddi " Hunanfywgraffiad," ac wedi penodi 
Froude, yr hanesydd enwog, yn gymunweinyddwr llên- 
yddol. Pa fath lyfr fydd hwnnw, amser a ddengys. 

Ond ni chaiff lonydd yn nhawelwch Chelsea; ac 
afrifed ydyw y mân-hanesynau a draethir am dano, a'r 
troion digrif, os nad trwstan hefyd, a brîodolir iddo. 
Er mor neillduedig ydyw, dywedir fod pobl Chelsea yn 
dra chyfarwydd â'i ffurf dal, deneu, wedi ymwisgo mewn 
hugan lwyd, ac am ei ben het fawr, gyda bargod llydan 
anferth. Cerdda allan, yn gyffredin, yn y nos, gan 
garío yn ei law ffon anferth o faintioli; a phan, flyn- 
yddau yn ol, y gwneid cynifer o ymosodiadau ar ber- 
sonau ar yr heolydd, mynnai fyned, gan ddibynnu 
llawer, dybygid, ar ei law-ffon, er yr ofnai rhai o'i gyf- 
eillion i'w fywgraffiad o Ffrederic Fawr gael ei ddwyn i 
derfyniad lled swta o'r herwydd. Sonir am dano fel un 
hoff o lonyddwch i efrydu; a chyn i fesur Mr. Bass o 
berthynas i offerynnau cerdd ar hyd yr heolydd ddyfod 
i sylw, dywedir iddo fyned allan i'r heol aml waith a 
chynnyg swm mawr o arian i berchen aml i law-organ 
am fyned ymaith ; ac os na chymerai y cerddor ei lwgr- 
wobrwyo, yr ymaflai yntau ynddo, offeryn a chwbl, gan 
ei osod yn daclus wrth ddrŵs cymydog o lênor a wnaethai 
ei hun yn hysbys fel amddiffynydd y cerddorion teith- 
iol. Adnabyddir ef hefyd gan ei gymydogion fel casäwr 
y dof ednod trystf awr hynny a elwir ieir ; a chwynai un- 
waith fod dâ plüog cymydog iddo wedi ei alltudio i'r 
nenlofft, "o herwydd," meddai, "na fynant ddëor eu 



Digitized 



byGoogle 



TH0MA8 CABLTLE. 83 

hunain, ac na adawant lonydd i neb arall wneud hynny 
ychwaith." Adroddir hefyd mai nid mor felnsber iddo 
ef ydyw caniad y ceiliog; ac iddo anfon achwyniad at 
f oneddiges a drigai gerllaw a berchenogai amryw o'r cre- 
aduriaid soniarus hyn. Ond, fel y gallesid disgwyl, yr 
ydoedd y foneddiges yn gyndyn : " Pa f odd y gaÙ Mr. 
Carlyle gael ei rwystro V 9 ebe hi, " nid ydyw y ceiliogod 
yn canu ond pedair gwaith yn y dydd." Yr ateb tra 
nodweddiadol ydoedd, "Ië, ond anghofia y foneddiges 
gymaint wyf fi yn ei ddioddef i ddùgwyl am y pedair 
gwaith hynny." 

Am ei ddull o fyw, yr awdurdod uchaf ydyw ef ei 
hunan. O ran ei arferion y mae yn hollol gymedrol. 
Pan anfonwyd ato nnwaith i ofyn a oedd efe yn Ban- 
theist, atebai, " Na, ni fûm i erioed, nac yn Bot-theist 
chwaith." Yn fuan ar ol gorphen o hono ei lyfr ar 
Ffrederic Fawr, gwahoddwyd ef gan gyfaill i dreulio 
peth amser gydag ef a'i wraig yn eu cartref yn Ysgot- 
land ; ac awgrymai y çyf aill y gwnaent eu goreu, gyda'r 
croesaw oedd ganddynt, i'w wneud yn gysurus. Yn 
ateb ceir a ganlyn : — " O berthynas i'm harferion teulu- 
aidd, yr ydwyf dros symledd a thawelwch (8implex mun- 
ditiis ydyw fy arwyddair ymhob peth). Byddaf yn 
hofii byw, lle y gellir, ar gynnyrch tyddyn gwledig — 
llaeth a blawd, ŵyau ednod, mollt-gig y mynydd-dir, 
pysgod. Gwaherddir i mi eogiaid, oen-gig, a llô-gig. 
Ystyriaf bwdin bara diniwed yn nôd uchaf y gelfyddyd 
gogyddawl. Byddaf yn arfer gofyn, A all yr holl nwyau 
sydd mewn natur, gyda holl gyllid y trysorlys i'w helpio, 
wneuthur unrhyw beth cystled a llefrith daì a chredaf 
mai y fuwch ydyw cyfaill goreu dyn, a'r French 
eook ei elyn pennaf . Nid ydwyf un dydd o ddeg yn 
yfed dim y tu hwnt i un glasiad o wîn. Digon ar y pen 
yna. O berthynas i gwmni, ni bydd arnaf eisieu ond 
chwi eich dau. Bydd cân fawr y môr diderfyn, a dis- 
tawrwydd nefoedd a daear, yn well cydymddiddan i mi 
na dim a gefais er ys amser maith." 



Digitized 



byGoogle 



84 TH0MA8 CABLYLE. 

Er nad ydyw mewn un modd yn gybyddlyd, eto pell 
ydyw oddiwrth bob math o ymddangosiad moethus; a 
gwneir ei dylwyth i fyny yn bresennol o nai sydd mewn 
masnach, a nith sydd yn gweithredu rhan ysgrifennydd 
iddo, a morwyn o ymddiried sydd wedi bod yn y teulu 
er ys amser maith. Gallasem ychwanegu llîaws o 
bethan oni bae ofn i'n hysgrif fyned yn swp o chwedlau, 
a hefyd am fod mor anhawdd dethol y gwir oddiwrth y 
gau yn yr hanesynnau hyn am dano. Cynnwys rhai 
ystorîau am dano brofion mewnol o'u dilysrwydd, megis 
honno am dano yn gwrthod y grâdd o LL.D. o herwydd 
fod ganddo frawd yn ddoctor mewn meddyginiaeth, ac 
y gallasai camgymeriad ddigwydd pe byddai i ddau 
Ddoctor Carlyle guro rywbryd wrth borth paradwys. 

Ei ymddangosiad cyhoeddus diweddaf ydoedd yn y 
flwyddyn 1865, pan yr etholwyd ef yn Arglwydd Rag- 
law Prifysgol Edinburgh ; ac ar yr 2il o Ebrül dilynol 
traddododd ei anerchiad i'r efrydwyr; a diamheu, ar 
lawer cyfrif , na thraddodwyd erioed well anerchiad, 
nac, yn ddibetrus, i gynnulleidfa fwy brwdfrydig. 
Çyhoeddwyd yr anerchiad o dan y teitl o " Ddewisiad 
Llyfrau;" ond fe gynnwys, mewn gwirionedd, braidd 
bob awgrym prîodol i efrydwyr mewn athrofa. Y mae 
rhai o'i frawddegau yn emau gwirioneddol, megis, pan 
yn annog yr efrydwyr i beidio a bod yn uchelgeisioL 
"Na fyddwch mewn un modd yn rhy chwannog i 
lwyddo, byddwch deyrngarol a Uednais. Torwch i lawr 
y meddyliau uchel-falch fyddo ynoch, neu edrychwch ar 
eu bod yn bur yn gystal ag uchel. Y mae uchelgais 
ardderchocach yn bod nag a fyddai ennill California i 
gyd, neu gael yr holl bleidleisiau sydd ar hyn o bryd ar 
wyneb y blaned." 

Tra yr ydoedd efe ar y neges hon yn Ysgotland, daeth 
newyddion pruddaidd iddo oddicartref, fod ei brîod, 
hoflf gydymaith ei fywyd, wedi marw ! Bu f arw yn 
sydyn ac annisgwyliadwy, o afiechyd y galon, tra yn 
rhoddi tro allan yn ei cherbyd. Dychwelâd Carlyle ar 
unwaith i Lundain, ac ymhen ychydig ddyddiau daeth i 



Digitized 



byGoogle 



THOMAfl CABLTLB. 86 

Ysgotland eilwaith i roddi gweddillion marwol ei brîod i 
orwedd ym meddrod ei thad, yng nghôr hen eglwys gad- 
eiriol Haddington. Fel y mae yr arfer Ysgotaidd ar 
gladdu, ni ddarllennwyd unrhyw wasanaeth nwchben y 
bedd ; ond wedi dodi yr arch yn y gwaelod, taflodd Car- 
lyle ddymaid f echan o bridd arno ; a dywedir ei f od yn 
ymweled â'r bedd unwaith yn y flwyddyn yn gyson er 
dydd ei chladdedigaeth. 

Ar derfyniad ei swydd f el Arglwydd Lywydd y Brif- 
athrofa, ceisiai yr efrydwyr anerchiad drachefn gan- 
ddo; ond yr oedd hynny allan o gwestiwn. Pa fodd 
bynnag, anfonodd lythyr bỳr, ond anarf erol o gynnwya- 
fawr, atynt; a chyda lled-gyfieithiad o hwnnw y ter- 
fynwn ein sylwadan presennol ar Thomas Carlyle : — 

Byddwch cystal a hysbysu y boneddigion ieuainc a fuont 
mor garedig tuag ataf fi, fy mod eisoes, mewn distawrwydd, ond 
gyda theimladan dyfnion ddigon, fe allai rhy ddyfnion, wedi 
anfon atynt fy ffarwel cyfeillgar, ac nad ydyw ammharch nac 
anniolchgarwch mewn nn modd ymysg achoaion fy absenoldeb, 
Gyda brwdfrydedd ienengaidd gwych a phrydferth i edrych 
arno, cynysgaethasant fi ft'r tamaid yna o anrhydedd,— -yn deyrn- 
garoí yr olf a feddent; ac oherwydd y rheswm hwn ac arall, 
y mae wedi dyfod yn darawiadol gofiaawy i mi am y gweddill 
o'm hoes, ie, nyd yn oed yn fawreddos a phraddglwyfns ffof- 
iadwy i mi. Erchwch iddynt vn fy enw i, os ydynt yn parnau 
i'm caru, i ymladd y frwydr dda, fel rhai ymrestredig a chysegr- 
edig, a boa yn wŷr pybyr yn y filwriaeth sydd o'u blaen. By- 
wedwch wrthynt am ymgynghori â'r oraclau tragywyddol (sydd 
eto heb gwbl ddistewi, ac na wnant tra yr ymofymr â hwy yn 
deilwng), ac i ddibrisio braidd yn hollol, mewn cymhariaeth, 
y Uefau, y bygythion, a'r pensyfrdandod amserol sydd o'u 
deutu. Bydded iddynt garu doethineb fel y rhaid i ddoethineb, 
cyn y rhydd i fyny ei thrysorau, «ael ei charu, yn dduwiolfrydig, 




dda amynt. 

Ffarwel, fy nghyfeillion ieuainc, hir ffarwel. 

Yr eiddoch yn dra didwyll, 

T. ClBLTLÄ. 



Digitized 



byGoogle 



86 TH0MA8 CABLTLE. 

II. 

Y mae yr awdwyr sydd yn dylanwadu fwyaf ar yr 
oes yn dyfod, mewn amser, i feddu ar fath o bersonol- 
iaeth o'r eiddynt eu hunain, ar wahân i unrhyw syn- 
iadau neu ddamcaniaethau a gynnyrchir ganddynt. 
Cynnyrchu y rhai hynny, mae yn wir, a'u hanfon allan 
i'r byd, a roddes fôd i'r dylanwad hwn o'u heiddo mewn 
llênyddiaeth ; ond wedi hynny teimlir eu presennoldeb 
yn distaw lefeinio cymdeithas heb raid iddynt gyhoeddi 
unrhyw lyfr newydd, neu synnu cenedlaeth trwy gyn- 
nyrchu unrhyw ddamcaniaeth newydd. Efelycha dyn- 
ion hwy yn ddiarwybod. Er anghofio eu geiriau a'u 
meddyuau, ceir dynion yn meddwl ac yn ysgrifennu yn 
ol eu dulliau hwynt. Dyma nôd y dosbarth a elwir gen- 
nym yn ysgrifennwyr grymus. Ychydig ydyw eu nifer 
mewn cenedlaeth; a gwrandewir arnynt fel oraclau. 
Gall awdwr gynnyrchu cyfrol yn awr a phryd arall, a 
pheri cryn gynhwrf , ac ychwanegu, yn wir, at swm y 
meddyliau a fyddont, fel postape stamps, yn cylchdroi 
drwy fyd llêny ddiaeth ; ond yr argraff fwyaf arosol a 
edy fydd awydd am gyfrol wed'yn. Y mae y dosbarth 
y soniwn am dano yn wahanol : erys hwn yn un o ddy- 
lanwadau parhäus llênyddiaeth. Ceir oes gyfan o 
lênorion yn eu dilyn yn anymwybodol iddynt eu hunain ; 
canfyddir ôl eu dulliau o feddwl ac ymadroddi ar braidd 
bob gwaith llênyddol, o'r gwaith mawr safonol i waered 
hyd at lênyddiaeth un-dydd-un-nos y newyddiadur. 
O'r nifer hwn, heblaw amryw eraill, ceir Macaulay, 
Mill, a Carlyle. 

Mewn rhifyn blaenorol, cawsom gyfleusdra i alw sylw 
darllennwyr T Traethodydd at amlinellau hanes bywyd 
Thomas Carlyle ; yn awr bwriadwn roddi trem ar gyn- 
nwys rhai o'i ysgrifeniadau. Y mae y maes hwn mor 
amrywiol ac ëang, fel y byddwn o dan fwy o an- 
fantais hyd yn nôd na'r dyn hwnnw a aeth i'r farchnad 
i werthu ei dŷ â dernyn o briddfaen yn ei logell yn 
sampl o hono. Gyda llaw hefyd, ni fynnem, ar un cyf- 



Digitized 



byGoogle 



TH0MA8 CABLYLE. 87 

rif , haeru mai palas o fynor digymysg ydyw yr adeilad 
a gyíodwyd gan Carlyle. Na, nid oes neb parotach na 
ni i addef fod ei waith yntau, fel y rhan fwyaf o ddyn- 
ion, ac yn fwy nag amryw, yn cynnwya " coed, gwair, 
a 8ofl ;" ond haerwn fod yma " aur, arian, a meini 
gwerthfawr" hefyd. Medda yr awdwr hwn, yn anad 
yr un awdwr arall, yr anrhydedd o fod yn wrthrych y 
syniadau mwyaf eithafol. Clywsom rai yn ei foli fel 
oracl anffaeledig, heb ganfod ynddo ddim brychau; 
eraill yn myned i hwyl wallgof wrth ei gondemnio, a 
hynny heb ddarllen ond ychydig dudalennau, yma a 
thraw, o rai o'i lyfrau. Clywsom ei alw yn PantheUt, 
ac enwau bryntion eraill, gan ddynion ag oeddynt yn 
adsain syniadau pobl eraill heb erioed ei ddarllen dros- 
tynt eu hunain. Yn wir, ar ol i ni ysgrifennu ein hys- 
grif flaenorol, sylwasom ar rai o neiniau adolygyddol 
Cymru yn ysgwyd eu pennau nes oedd Uinynau eu cap- 
iau nos yn cyhwfan yn y gwynt, wrth feddwl fod 
T Traethodydd yn cymeryd i fyny y fath un a Thomas 
Carlyle. Gofidus i ni ydyw cythryblu dim ar yr hen 
wragedd diniwed. Dichon, er hynny, nad ydyw pob 
gwirionedd yn llechu o dan y cap nos, a bod Carlyle a 
hwythau yn fynych yn edrych ar yr un gwirionedd, ond 
yn edrych ar ei wahanol ochrau. Pa fodd bynnag, nid 
oes dim a foddhâ rai heb i chwi ei alw yn angel, na dim 
a foddhâ eraill heb i chwi ei alw yn ddiafol; ond nid 
ydyw ym mryd ysgrifennydd y llinellau hyn wneuthur 
na'r naill na'r llall ; namyn cyflwyno ychydig o'r argraff- 
iadau hynny y mae darlleniad blynyddoedd, yn awr a 
phryd arall, o weithiau Carlyle wedi ei adael ar ei 
feddwl. Nid ei feirniadu yr ydym, dealler; golygai 
hynny ein bod yn dwyn ei holl weithiau ymlaen, ac yn 
eu profi yn ol canonau pennodol beirniadaeth. Nid 
ydym yn cofio i ni weled hynny erioed yn cael ei wneud 
yn llwyddiannus â gweithiau yr awdwr hwn, ac nid 
ydyw yn ein bwriad ninnau ymgeisio at y fath beth. 
Ond yr ydym yn honni i ni ein hunain y clod neu yr 
anghlod o f od wedi ei ddarllen i gyd ; ac nid gorchwyl 



Digitized 



byGoogle 



88 TH0MA8 CABLYLE. 

bychan ydyw hynnyf Er cymaint y mae Carlyle wedi 
ei ganmol ar ddistawrwydd — " Distawrwydd, ymher- 
odraeth fawr Distawrwydd; uwch ydyw na'r sêr, 
dyfnach na theyrnas Marwolaeth, — hi yn unig sydd 
fawr ; bychan ydyw pob peth arall :" eto, y mae efe ei 
hunan wedi dysgu i ni rinweddau distawrwydd mewn 
deg cyf rol ar hugain ! 

Yn gymaint ag mai dyma ein hamcan, na theimled 
y darllennydd yn siomedig os rhoddwn ddarnau lled 
helaeth o hono fel e&greifftiau. Felly gallwn gyrhaedd 
dau beth sydd yn ein bryd er ys tro ; — gwneud ymdrech, 
ar raddeg fechan, i gyfieithu rhai darnau o'i weithiau, 
er mwyn gweled pa f odd yr edrychant mewn diwyg Gym- 
reig ; a chyflwyno hefyd, i'r Cyînro uniaith, os oes rhai o 
ddarllennwyr T Traethodydd felly, ryw wybodaeth am 
dano fel awdwr. 

Buasai gallu gwneud rhyw drefn a dosbarth ar ei 
weithiau yn dra chyfleus ; ond y mae y dyn a'i ysgrifen- 
iadau yn herio pob dosbarthiad. Tuedd y dydd ydyw 
dosranu, a rhoddi pob llyfr ac awdwr mewn rhyw ddos- 
barth neillduol; ond yr hyn sydd hynod ydyw, fod 
braidd bob dosbarth o feddylwyr, a phob ysgol o athron- 
wyr, yn hawlio Carlyle fel yn perthyn i'w clas$ hwy, ac 
nad ydyw yntau yn cymeryd ei le yn dda mewn unrhyw 
ddosbarth. Nid ydyw wedi ysgrifennu ar unrhyw gang- 
henau neillduol o wybodaeth, a chyfyngu ei hunan yn 
hollol at y rheiny ; eithr wedi ysgrifennu ar rywbeth, a 
braidd ar bobpeth, a ddeuai ger ei fron. Ac eto, i'w 
edmygwyr, y mae unoliaeth amcan yn rhedeg drwy ei 
holl ysgrifeniadau. Ceir ei weithiau yn llawn o 
egwyddorion Barddoniaeth, Beirniadaeth, Llywod- 
ddysg, &c, er nad ysgrifennodd yr un gwaith neîllduol 
ar y canghenau uchod. Yn hytrach y maent yn lefeinio 
ei holl weithiau, a rhaid darllen y cyfan drwyddynt er 
mwyn dyfod o hyd iddynt. Hwyrach, er hynny, y 
gellir, ond peidio a chadw yn gaeth iawn at unrhyw 
ddosbarthiad, ddwyn ei holl ysgrífeniadau o dan ddau 
ben, sef, y rhai hancêyddoL, a'r rhai ar ddiwygiadau 



Digitized 



byGoogle 



THOMA8 CAJtLTLE. 89 

cymdcithasoL Yn yr ysgrif hon cymerwn frâs-olwg ar 
raí o'r prif weithiau yn y dosbarth cyntaf yn tmig. 

Cyn myned ymhellach, dylem wneud crybwylliad am 
ei arddull, — y mae honno yn un o'r pethau rhyfeddaf 
a berthyn iddo. Fel y mae y dyn a'r awdwr ar ei ben 
ei hunan, felly y mae ei arddull hefyd; perthyna iddi 
gymeriad neillduol, ac adnabyddir ei weithiau ar un- 
waith yn hollol annibynol ar fod ei enw wrthynt. T 
mae tlysni a dillynder iaith yn bethau hollol anadna- 
byddus iddo. Cyfyd hyn, nid oddiar ddiffyg meistrol- 
aeth ar iaith, ond yn hytrach oddiar ardymheredd 
medd wl y dyn ei hunan : — y mae angerddoldeb ei ysbryd 
gyda'i destun fel pe byddai yn ei lesteirio i gaboli ei 
ieithwedd. Er yn gref, eto y mae ei arddull yn glo- 
gyrnog, sydyn, a Uawn o fath o laciau. Nid felly yr 
ydoedd ar y cyntaf . Fel rhai o fforestydd mawrion 
natur yn y gwanwyn : ceir gweled y prenau i gyd o un 
Uiw, — eu holl amryliwiau yn ymdoddi i un Uiw; ond 
erbyn yr hydref , bydd pob brenhin-bren wedi mabwys- 
iadu ei Uw neülduol ei hunan,— ni fydd perygl camgy- 
meryd y naiU am y UaU. Feíly yntau, pan yn ysgrif- 
ennu cyfres o erthyglau i Wyddoniadur Edinburgh, yn 
ddyn ieuanc, nid oedd dim neülduolrwydd yn ei ardduU 
o ysgrifennu; ond erbyn hyn, saif ar ei ben ei hun, 
ff urfia ddosbarth iddo ei hunan, heb neb yn gaUu ysgrif - 
ennu yr un fath ag ef , ond Ueng o fân edmygwyr yn 
ceisio ei efelychu, ac wrth geisio gwneyd hynny yn 
difetha eu hunain, ac yn difetha yr iaith Saesoneg 
hefyd. 

T mae ex ardduU yn un o'i elfenau mwyaf amlwg f el 
hanesydd. Gelwir ef weithiau yn f ardd hanesiaeth ; ac 
os ystyrir hanesiaeth yn ei gwedd artistic, ac nid scien- 
tific, diamheu ei fod yn un o'r ysgrifennwyr hanesyddol 
goreu. Yr hyn ydyw lUwiau i'r arlunydd, dyna ydyw 
geiriau iddo yntau ; ac nid oes ei hef elydd am eu dodi 
wrth eu gilydd i ffurfio darluniadau bywiog a manwl o 
bersonau ac amgylchiadau. Ond, os ystyrir hanesiaeth 
fel gwyddor, y mae yn dra diffygiol fel hanesydd. Fel 



Digitized 



byGoogle 



90 THOMAS CABLYLB. 

nas gellir cael syniad am wlad oddiwrth ddarluniadau 
o'i golygfëydd mwyaf rhamantus yn unig, felly ni cheir 
syniad cyflawn ganddo yntau o hanesiaeth unrhyw gyf- 
nod. Rhaid tramwy diffaeth-leoedd anfarddonol gwlad, 
a chymeryd i fewn ei gwastadeddau unffurf , er cael syn- 
iad cyflawn am dani ; f elly rhaid darllen rhyw hanesydd 
rhyddieithol cyffredin, er mwyn cael yr holl ffeithiau, 
yn ymyl darluniadau mawreddog Carlyle ; canys nid ar 
ddarluniau yn unig y bydd byw dyn. Nid ydyw ei 
ddawn yn ddawn i adrodd ffeifhiau hanesiaeth yn ddi- 
fyrus ychwaith. Yn hyn y mae yn syrthio lawer islaw 
i hanesydd enwog arall — Macaulay; y mae gari 
Macaulay ddawn penigamp at yr hyn a elwir direct 
narration, a dyma un o brif elfenau ei boblogrwydd. 
Am y rheswm hwn nis gall Carlyle byth ddyfod mor 
boblogaidd ag ef, nac yn boblogaidd o gwbl gyda'r un 
dosbarth o ddarllennwyr. Y mae Carlyle, ar y cyfan, 
yn ddiogelach hanesydd i ddibynnu arno, ond nid ydyw 
hanner mor flasus i'w ddarllen. Y mae arddull Car- 
lyle fel afon fawr yn rhuthro mewn rhaiadrau mawrion, 
dros ddibynau serth, yna yn llonyddu am foment yn y 
pantle islaw, ond y foment nesaf yn cymeryd ei chodwm 
eilwaith i aphwys mwy certh fyth, nes swnio a throch- 
ioni drwy y ceunant i gyd ; ond y mae arddull Macaulay 
yn debycach i'r un afon, pan wedi cyrhaedd y dyffryn, 
lle yr ymdreigla yn rheolaidd, er yn droellog, ar hyd y 
gwastadedd islaw, heb na rhaiadr na cheunant i dori ar 
ei hunffurfiaeth. Ni welsom ac ni chlywsom erioed 
ddarnodiad mwy boddhaus i ni o arddull Carlyle o 
ysgrifennu, na chan gyfaill o Gymro, ac edmygydd mawr 
o'r ddau, sef, ei fod yn debyg i William Roberts, 
Amlwch, yn pregethu ! Y tolciau, y bwrlymiadau, .y 
llaciau, y rhuthrgyrchoedd hynny o hyawdledd i 
gymeryd yr anadl braidd ymaith, ydynt yn dra nod- 
weddiadol o'r ddau. O hyn y tardd un gwahaniaeth 
arall hefyd rhwng Carlyle a Macaulay; y mae y di- 
weddaf yn adrodd pob peth gyda'r un pwysigrwydd, tra 
y ceir gan y cyntaf ei baragraphau neillduol. Y mae 



Digitized 



byGoogle 



TH0MA8 CABLYLE. 91 

gan Carlyle ddarluniau o ambell i frwydr ac ambell i 
gymeriad nad anghofir byth mo honynt; ond edrydd 
Macaulay yr ystori ddibwys gyda'r un pwysigrwydd â'r 
ffaith fawr ; yr ymryson rhwng gwrachod f el y f rwydr 
genedlaethol. 

Bwriadwn, os gallwn, roddi rhai engreifftiau o allu 
desgrifiadol Carlyle fel hanesydd; ond y mae cryn an- 
hawsder ar y ffordd i hynny. T mae yn anmhosÌDl troe- 
glwyddo arddull ei ddarnau mwyaf ysblenydd i unrhyw 
iaith, ond yr hon yr ysgrifennwyd hwy ynddi; gan 
hynny, rhaid i ni ymfoddloni ar fath o aralleiriadau 
iadol mewn barddoniaeth Gymreig, neu fel pe ceisid 
cyfieithu i'r Saesonaeg rai o'r darnau mwyaf desgrif- 
iadol mewn barddoniaeth Gymreig, neu, fel pe ceisid 
cyfieithu rhai o'r darnau mwyaf cynhyrfiol a nervouz yn 
rhyddiaith Elis Wynn o Lasynys, neu Theophilus Evans. 
Perthyn i gynnyrchion gwir athrylith ryw fath o gyng- 
hanedd mewn geiriau, — y math uchaf o gynghanedd, — 
cynghanedd a bair i'r anwybodus, neu y rhagfarnllyd, 
dybied nad ydyw ond yn y geiriau yn unig; fel, erbyn 
eu trosglwyddo i iaith estronol, er cadw ei holl feddyl- 
iau, bydd y rhythm i gyd wedi ei golli. Y mae hyn yn 
neillduol wir am Carlyle ; f elly erfyniwn amynedd y rhai 
hynny o'n darllenwyr sydd yn gallu ei ddarllen yn y 
gwreiddiol, gan na fwriadwyd y darnau hynny yn 
gymaint er eu mwyn hwy ; a sicrhäwn eraill, nad ydynt 
eto wedi ei ddarllen felly, nad ydyw y rhai hyn ond 
esiamplau tlodion o'r darluniadau yn iaith yr awdwr ei 
hunan. 

Un o'i brif weithiau hanesyddol ydyw ei lyfr ar y 
Chwyldröad Ffrengig, — y chwyldròad mawr yn niwedd 
y ganrif o'r blaen. Dywedid y cythryblid yr esgob 
Butler, awdwr yr Analogy, weithiau, gan y syniad y 
gallai cenhedloedd, fel personau, gael eu meddiannu 
gan wallgofrwydd, ac nad oedd dim yn egluro rhai cyf- 
nodau mewn hanesiaeth ond yr ystyriaeth fod pobloedd 
cyf ain wedi myned o'u côf ! Os bu cenedl erioed yn 
haeddu y cymeriad hwn, yr ydoedd y genedl Ffrengig 



Digitized 



byGoogle 



92 TH0MAJ9 CABLTLE. 

f elly ; ac 08 bu adeg erioed yn hanes y Ffrancod ag yr 
oeddynt wedi cyrhaedd eithaf-bwynt yn hyn, dyna yr 
ftdeg, yn amser y Chwyldröad mawr. Felly eu desgrifir 
gan Carlyle, a dylem ninnau goûo, wrth ddarllen ei 
lyfr, mai dyma ei syniad am danynt. Nid oedd Paris 
ar y pryd ond math o wallgofdŷ cenedlaethol, neu, yn 
ol ei eiriau ef, " world-bedlam" Yma cawn Carlyle ar 
ei oreu, a'r gwaith ac yntau yn dra chyfaddas i'w gilydd. 
Ei anffawd ef, weithiau, ydyw cymeryd at destynau heb 
ynddynt ond rhyw un linell gydnaws â'i athrylith, ac 
heb ynddynt gymhwysder i dynnu allan ei hoU allu- 
oedd. Felly y bu iddo gyda Bywgraffiad Ffrtdtrie 
Fawr, un o'r Uyfrau mwyaf anffortunus, i'w glod fel 
hanesydd, o'r holl lyfrau a ysgrifennodd. Ond yma y 
mae gyda thestun wrth ei fodd, ac heb ganddo ei farnau 
na'i ragfarnau i'w gamarwain. Nid ydyw yn werinwr 
tanbaid ar un llaw, nac yn frenin-addolwr gwasaidd ar 
y llaw arall; eithr sylla ar yr amgylchiad anferth fel 
darn o frwydr fawr y byd rhwng rhyddid a gormes, a 
rhwng ffydd ac anffyddiaeth. Y syndod ydyw ei fod, 
er heb gymeryd ei gamarwain gan na barn nac opiniwn, 
yn meddu teimladau mor gryfion, ac yn gallu myned i 
mewn i angerddoldeb yr ymgyrch mor llwyr 1 Olrheinia 
elfenau cyntaf y Chwyldröad ymhell, bell, yn ol yn 
hanes Ffrainc ; anffyddiaeth wedi lefeinio calon y genedl, 
a'i chrefydd i gyd wedi ei gwthio i'r wyneb, ac yn han- 
fodi yn unig mewn swrn o ffurfiau difywyd. Yr elfen 
werinol, — Carpiogaeth, Sancullottism, fel ei gelwir 
ganddo ef , wrth gael ei mygu a'i mathru yn casglu nerth, 
ac yn darllaw ystonn, ac o'r diwedd yn ymweithio i'r 
golwg, o ganol tryblith y Chwyldröad, gan ddyweyd, 
" Yr ydwyf finnau hefyd yma." Yn nechreu y llyfr, 
gyda chyffyrddiadau meistrolgar, cawn ddarluniad o 
wely marw Lewis XV. — "Yr Ánghofiedig," — Lewis, 
oedd wedi ofni marw gymaint, oedd fel estrys yn cuddio 
ei ben yn y twmpath gan f eddwl ei fod yn berffaith ddî- 
ogel; — Lewis, na fynnai i neb o wŷr ei lŷs gymaint a 
■on am angeu yn ei bresennoldeb ; — Lewis, a yspardyn- 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLYLE. 93 

odd ci farch, pwy ddydd, mewn dychryn pan y cyfar- 
fyddwyd ef , yn sydyn, yn nhröad y ffordd, gan ddyn yn 
cario arch ; — o'r diwedd dacw f renin y dychryniadau yn 
myned i mewn i'r palas, ac yn troi yr holl buteiniaid 
brenhinol, fel hen adar y nos, i'r tywyÜwch, ac yn tynnu 
i lawr ysgaffaldian amser o amgylch Lewis XV., ac 
yntau, yn ysbryd noeth anfrenhinol, yn gorfod ym- 
ddangos o flaen y frawdle, a'r dwlyn di-ddrwg-di-dda 
gan Lewia XVI. yn esgyn gorsedd nad ydoedd namyn 
copa llosg-fynydd, ond fod y lava heb ddechreu tori 
allan. Yna cawn ddesgrifiad o'r nŵyon a'r tanau yn 
ymgasglu yng nghrombil y llosg-fynydd, ac o'r diwedd 
yn ymffrwydro, nes taflu Lewis XVI. a'i frenhines 
oddiar yr orsedd, nid yn unig i'r bedd, ond a'u pennau 
ar flocyn gwaradwyddus y guülotine, oedd yn llawer îs 
na hynny. Yna aiff y prif gymeriadau, fuont yn 
cymeryd rhan yn yr ystorm ofnadwy hon, heibio o flaen 
ein hwyneb, a cheir darlun trwyadl gywir o bob un o hon- 
ynt: — " Marat yn crawcian," — " Mirabeau yn mathru 
ffurfiau,"— "y diofn Danton,"— "y pert Orleans, fel 
brân ben-grachog," — "y ffroen-uchel Lafayette," — "y 
môr-lliw Robespierre," a gyfenwid gan ei gyfeillion, " yr 
anllygradwy ;" — oll fel oriel o anferth-luniau mawrion, 
wedi eu tynnu mewn lliwiau tanbaid, ond gan law feistr- 
olgar, ac i drwch y blewyn mewn cywirdeb. Yna cawn 
ddarluniadau manwl o'r genedl Ffrengig wedi cyrhaedd 
anterth ei gorphwylledd, a'r hafog a wnaed gan y gyllell 
enwog a fu yn offeryn ei gorphwylledd, sef y guillotine. 
Y mae yn llyfr hynod mewn gwirionedd. Rhaid fod y 
dyn a all roddi heibio ei ddarllen cyn ei orphen un ai 
yn ddwl neu yn anwybodus ; a rhaid f od y neb a'i dar- 
llenno i gyd, heb deimlo ei ewynau yn llacach a mwy 
crynedig ar ol gorphen, wedi ei fendithio & chyfansodd- 
iad gwynfydedig o gryf . 

Bwriadwn anrhegu ein darllennwyr & lled-gyfieith- 
iad o un dernyn o hono — y rhan sydd yn desgrifio 
gwarchaead y Bastüle; nid am ei fod y goreu, eithr am 
ei fod y mwyaf pwrpasol i osod allan y nodwedd sydd 



Digitized 



byGoogle 



94 TH0MA8 CARLYLE. 

ger ein bron yn awr, sef ei attu dctgrifiadól. Eiddo 
Carlyle ydy w pob brawddeg sydd yn y dernyn canlynol ; 
ond cymerasom ein rhyddid i grynhoi i un dyfyniad, 
gynnwys amryw bennodau* 

Dylem gadw golwg, hwyrach, ar y syniad a gysylltai 
y Pfrancwr wrth y Bastille, — iddo ef yr ydoedd y lle 
yn gorfforiad o ormes a thrais. Enw ydoedd hwn a 
ddefnyddid ar amddiffynfa a fyddai hefyd yn garchar- 
dŷ. Gelwid amryw f annau yn Ff rainc ar yr enw hwn ; 
ond ennillodd un o honynt, ydoedd mewn rhan o Paris, 
enwogrwydd gwaradwyddus iddo ei hunan fel y Battüle, 
am mai yno, mewn adegau o dra-arglwyddiaeth, y teflid 
pawb ydoedd, neu a dybid eu bod, yn elynion i'r brenin 
neu rai o'i garedigion. Ofer fyddai disgwyl neb oddi- 
yno, — yr ydoedd fel marwolaeth fyw ! Gan hynny, pan 
gynhyrfwyd trigolion Paris, yn 1879, i wrthryfel , yn 
gyntaf man tröai eu Uygaid yn naturiol tua'r Bastüle; 
stormiwyd y lle mewn ychydig o oriau, a darluniad o 
hynny yw y canlynol : — 

(Noe Sul, Oorphenaf îifed, 1789). Y fath Baris wedi i'r 
nos ddyfod ! Prifddinas Ewropeaidd wedi ei hyrddio yn sydyn 
oddiar ei hen seiliau, a'i hen drefniadau, i chwilfrio yn derfysg- 
lyd, gyda'i gilydd, gan geisio rhai newyddion. Mwyach ni 
weithreda yr un dyn yn ol def od ac arfer ; rhaid i bob dyn, gyda 
hynny o wroldeb a fedd, ddechreu meddwl, neu ddilyn y rhai 
sydd yn meddwl. Cenfydd saith ean mil o ddynion eu holl hen 
lwybrau, eu hen ffyrdd o weithreau a phenderfynu, yn diflannu 
ar unwaith o dan eu traed. Ac felly, gyda chrochlefain a 
dychryn, ânt, nas gwyddant pa fodd, — pa un ai rhedeg, ai nofio, 
ai ehedeg, — ymlaen bendramwnwgl i'r Cyfnod Newydd. 

(Boreu IAun, Oorphenaf lSeg). Ar y Llun deffroa y ddinas 
fawr, nid at ei diwydrwydd beunyddiol, — at un tra gwahanol ! 
Daeth y gweithiwr yn rhyfelwr heb ganddo ond un aogen — 
eisieu arfau. Safodd diwydrwydd pob crefft oddieithr yr eiddo 
y gofiaid yn ffyrnig forthwylio gwaewffyn; ac i ryw raddau, 
yr eiddo y cogydd yn coçinio ymborth parod i'r cegau byth- 
agored. Ý mae y merched, hefyd, wrthi yn brysur yn gwnio 
het-rosynau coch a glas, — hen hwiau Paris; y rhain wedi eu 
dodi ar waelod gwyn, ydynt y trilliw enwog, sydd i am- 
gylchynu y byd, os nad ydyw prophwydoliaeth yn cyfeiliorni. 
Tr holl siopau ydynt gauedig oddieithr siopau y pobwyr a'r gwin- 
werthwyr; y mae Paris i gyd allan ar yr heolydd, yn ymferwi 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS OABLYLE. 95 

yn ewynog, fel gwydraid o win ar ol dyferu gwenwyn iddo. 
Gorchymynir yr alarm-gloch i gann yn wyllt oddiar yr holl 
gtochdai. Chwi, swyddogion bwrdeisiol, 0, rhoddwch i ni 
arfau; ti, Flesselles, gyda'th Echevina dyro i ni arfau! Dyry 
Fleasells gymaint a afl; addewidion twyllodrus, fe allai brad- 
wrus, am arfau o Charleville; gorchymynion i chwilio am arfau 
yma, gDrchymynion i chwilio am arfau acw. Dyry y swyddog- 
ion trefol newyddion vr hyn a allant, — rhyw dri chant a thn 
ugain o ddrylliau canohg, — arfogaeth y Gwylwyr Dinesig. Cipia 
dyn mewn clocsiau, heo yr un hugan am dano, afael yn un o 
honynt, ac a'i gesyd ei hun ar y wylfa. Fel y crybwyllwyd 
hefyd, erchir i'r holl ofiaid wneyd gwaewffyn â'u holl enaid. 

Yn y cyfamser, 0, chwi ofiaid, gyda'r ffedogau duon, curwch 
yn gynymach, gyda braich gref a chalon ewyllysgar! T dyn 
hwn, a'r dyn acw, pawb i fod ar eu holl egni o'u coryn i'w 
sawdl, i hyrddio gyda tharan yr ordd fawr nes y byddo yr 
eingion yn crynu ac yn tincian; tra, uwch eu pen, y rhua yr 
alarm-gynegr yn awr ac yn y man ; canys y mae y ddinas erbyn 
hyn wedi dyfod o hyd i bylor. Gwneir picellau — hanner can 
mü o honynt mewn tair a thriugain o oriau : — bernwch chwi a f u 
y ffedogau duon yn segura! Chwi eraill, ŵr a morwynic, yn 
ystig cloddiwch y ffosydd, dibalmentwch yr heolydd, hehwch 
y pridd i farilau i wneyd brys-gloddiau, gyda gwyfiedydd gwir- 
foddol wrth bob un o honynt; a phentyrwch yr ithfeini ar y 
ffenestri, neu ar y nen-lofftydd. Chwi, hen wragedd gweinion, 
parotowch byg llosgedig, o leiaf ddwfr berwedis, i'w dywallt, 
gyda'ch breichiau hen curiedig, am ben y Royaí-AUemand; ni 
bydd diffyg, mae yn debyg, o'ch melldithion gwichlyd i'w gan- 
lyn. Gyda ffaglau yn eu dwylaw, gwibia nos-wylwyr a'r Gwar- 
chodlu Cenedlaethol newydd-anedig ar hyd yr heolydd drwy y 
nos, y rhai, oddigerth hynny, ydynt hollol wag; eto â goleoni 
ymhob ffenestr drwy orchymyn. Golygfa dra dieithriol: fel 
Dinas y Meirwon wedi ei goleuo â gwylosg (naphtha), gydag 
ysbrydion cythrybledig yn ehedeg yma ac acw! 

Ow! druain farwolion, paham y gwnewch y ddaear hon mor 
chwerw i'ch gilydd; y bywyd ofnadwy a rhyfedd hwn, yn 
ofnadwy ac erchyll; ac i Satan ei le ymhob calon! T fath 
boenau, dirdyniadau, ac ocheneidiau ydych yn ei gael, ac a 
gawsoch bob amser: — y cwbl i gael eu claddu mewn distaw- 
rwydd mor ddwfn â'r môr hallt, heb chwyddo dim gyda'ch 
dagrau! 

Moment fawreddog, gan hynny, ydyw y foment y daw y 
newyddion am Ryddid i'n cyrraedd; pan y bydd i'r enaid hir- 
orthrymedig, pe na byddai ond mewn dallineb a dyryswch, ym- 
godi o ganol ei gadwynau a'i ddifrawder merllvd, a thyngu yn 
enw yr Hwn a'i gwnaeth y myn f od yn rhydd ! Tn Rhydd ? 
Deall hynyna yn dda, dyna orchymyn dwfn ein holl fodolaeth, 
eglur neu aneglur, ydyw bod yn rhydd ! Tr amcan mawr y 
cyrchir ato, yn ddoeth neu yn annoeth, yn holl ymdrechiadau^ 



Digitized 



byGoogle 



96 TH0MA8 CABLYLI. 

egniadau, a dioddefiadau dynion ar y ddaear hon, ydyw 
Rnyddid t Ie, goruchaf mewn gwirionedd ydyw y f ath foment 
(os adwaenost hi) ; y canfyddíad cyntaf, yn anialdir hwn ein 
pererindod, o Sinai wedi ei wregysu â thân, gyda'i golofn mwl 
y dydd a'i golofn dân y nos oddiyno ymlaen! Ymlaen, ynte, 
chwi feibion gwallgofedig Ffrainc, bydded at y dynged hon nen 
y dynged acw! 0*ch amgylch, nid oes ond twyll, newyn, 
Ilygredigaeth, a chnul marwoìaeth! 

(Dydd Mawrth, Oorphenaf Heç). Ac yn awr am y 
Bastüle, Barisiaid gwrolfrydig! Oddiyno y mae ergydion 
yn parhans fygwth, tuag yno y mae meddwl a chamran pawb 
yn cyfeirio. Fel y crybwyllasom, yn gynnar ar ol nos Sul ym- 
giliodd De Lannay * ìt tuf ewn. Yno yr erys byth ar ol hynny, 
wedi ei lwyr ddyrysn, fel yr holl foneddigion milwrol ar hyn o 



hyn o 
llaw. 



hryd, gan" yr ansicrwydd mwyaf nrnadaidd ar bob 1 
Gwahoddir ef gan yr Hotd de V%Ue t ì agor y pyrth i'r milwrr 
Cenedlaethol, yr hyn nid ydyw ond enw eamwyth ar roddi y ÍW 
i fyny ; y mae gorchymjmon ei Fawrhydi, o'r ttr arall, yn ben- 
derfynol. Nid ydyw ei warchodln ond dan a phedwar nsain o 
hen filwyr methediç, wedi en hadgyfnerthn gan ddenddeg ar 
hngain o Switríaid ìeuainc. Mae ŷn wir fod ei furiau yn naw 
troedf edd o drŵch ; f od ganddo gyflegrau a phylor ; ond, Och ! 
nid oes ganddo borthiant ond am un diwrnod ! Ffrengig hefyd 
ydyw y dref, a'r gwarchodlu gan mwyaf yn Ffrengig. Ystyria 
pa beth a wnei, yr hen De Launay afrywiog 1 

Drwy gydol y boreu, er naw o'r gloch, y mae crí cyfEredinol 
— " I'r Bastille/ I'r BastiìUr Dirprwyaeth ar ol dirprwyaeth 
o'r dinasyddion wedi bod yno yn llefain am arfau; anfonir 
hwynt ymaith gyda^ areithiau llyfnion drwy y jyn-dyllau. 
Tua'r prydnawn gweithia yr etholwr Thuriot ei ffordd i mewn ; 
caiff De Launay yn anmharod i roddi y lle i fyny, yn barod yn 
hytrach i'w chwythu i fyny. Aiff Thuriot gydag ef i fyny ar y 
canllawiau, yno y gorwedd pentyran o gerriff, hen heiyrn ac 
arfau; cyflegrau wedi eu hanelu yn barod; cyflegr ymhob hollt, 
ond yn unig eu bod wedi eu tynnu ychydig i fewn. Ond gwel 
oddiallan, ! Thuriot, y bobl yn llifo ac yn bwrlwm drwy bob 
heol ; yr alarm-gloch yn canu yn wyllt, yr holl glychau yn canu 
y çtncraie; maesdref Saint Antoine yn ymdreiglo tuag yma fel 
un gwr. O, Thuriot! y fath olygfa (drychiolaethus, ond gwir- 
ioneddol) a ganfyddi, y foment hon, megis oddiar Fynydd v 
Weledigaeth; prophwydoliaethau o gynifer o Ledrithion eraill, 

* De Launay ydoedd enw Ceidwad y Baêtiüe yn adeg y 
Owrthryfel— hen swyddog milwroi, fynychaf, a wasanaethu y 
swydd hon. 

tYr Hotel de Vüle ydoedd fath o adeilad cyhoeddus lle yr 
eisteddai ar y pryd BwyUgor yr Etholwyr; felly ystyrid y ile yn 
ganolbwynt plaid y bobl mewn cyferbyniad i'r pafas brenhinol 
yn Yersailles. 



Digitized 



byGoogle 



TH0MA8 CARLYLE. 97 

a Drychiolaethau sylweddol, uchel-glebarllyd, na welaist eto, ond 
a gei eu gweled yn y man ! * * * Ymddengys Thuriot oddiar 
un o'r tyran i dâwelu y dorf sydd yn dechreu arwgdybio a rhno 
odditanodd ; yna disgyn ac ymedy gyda dadganiad a rhybudd i'r 
hen filwyr:— nid ydyw yn cynnyrchu, pa fodd bynnag, ond 
argraff gymysglyd ar eu meddyfiau hwy. Nid ydyw yr hen 
benau y rhai cfiriaf ; heblaw hynny, dywedir i De Launay f od yn 
dra hael o wirodydd. Os eallent beidio, tybient na thanient, 
oni thanid arnynt; ond rhaid iddynt gymeryd eu Uywodraethu 
i raddau gan amgylchiadau. 

Gwae di, De Launay, os nad elli, ar y fath awr, wneyd nn 
penderfyniad diysgog a Uywodraethu amgylchiadau. Areithiao 
melfedaidd ni wnant y tro; y mae haels caledion yn'amhens; 
ond y mae cloffi rhwng y ddau yn cftttamheuol. Chwydda llanw 
y dynion yn fwy-fwy ffrochwyìlt, cryfhâ eu murmur diderfyn 
yn uwch, uwch, fyth, i fygythion, fe allai i grecian ambelí i 
ddryll yma ac acw, y rhai m allant niweidio nemawr ar furiau 
naw troedfedd o drŵch. Gostyngir y grôg-bont (drawbridgt) 
nesaf allan er mwyn i ddirprwyaeth o'r dinasyddion (y drydedd 
a'r fwyaf trystfawr o'r cwbl) fyned y ffordd honno at y cyntedd 
allanol; gan nad ydyw areithiau Uyfnion yn gyrra y rhai hyn 
ymaith, tania De Lannay arnynt; tynn i fyny ei grôg-bont. 
Ennyn'odd y gawod ysgafn y tryblith hylosg nes ei wneyd yn 
dân-dryblith fflamllyd ! Lladdwyd rhai gan y gawod dan ; ac 
yn yr olwg ar ei waed ei hun rhuthra y Gwrthyfel allan i ym- 
ffrwydriad diderfyn drylliau, — i ymarllwysiad a gorphwylledd ; 
gadawer i nn cyflegr ruo gyda'i ergydion o'r Amddiffynfa uwch 
ein pen, i ddangos beth attwn ninnau wneuthur. Y mae y 
Bastült o dan warchae ! 

Ymosodwch, gan hynny, bob Ffrancwr sydd ft chalon yn ei 
gorff! Chwi feibion Bhyddid crochlefwch gyda'ch holl yddfau 
o hydwythedd a metel; ymegniwch, bob cynneddf sydd ynoch, 
corff, enaid, neu ysbryd; canys dyma yr awr. Ti, Lewis 
Tournay, saer trohau o Marais, hen filwr o'r gatrawd Dauphine, 
ergydia ar gadwen y grôg-bont ailanol, er i'r oenllysg tanllyd 
chwyrlio o'th amgylch! Erioed ni churodd dy fwyell, ar fôth 
na chamog, y fath ergydion. I lawr ft hi, ddyn, i lawr ft hi i 
Annwn; sudded yr hen adail felldigedig yno, a bydded i Dra- 
arglwyddiaeth sael ei lyncu i fyny am byth. Gan sefyll ar nèn 
ystafell y gwylwyr, medd rhai— ar fidogau wedi eu gwthio i 
holltau y mur, medd eraill, ergydia Lewis Tournay, ym cael ei 
gynorthwyo gan y gwrol Aubin Bonnomere (yntau yn hen 
filwr) ; ildia y gadwen, a thỳr; rhnthra y jpôg-bont i lawr çrda 
thwrf taranol. Gogoneddus ! Ond, och ! md ydyw ond y rhag- 
furiau yn unig. Esgyn wyth o Dyrau cuchiog, gyda'u drylliau, 
eu pentyrau cerrig, a'u cyflegr-ffroenau, eu penau i fynj eto heb 
en cyffwrdd. Lleda ffôs ddofn, wedi ei hwyneb-garegu, ei safn 
anferth ddiadlam :— y grôg-bont f ewnol â'i chefn atom :— y mae y 
Bastille eto i'w gymeryd! 

H 



Digitized 



byGoogle 



98 TH0MAJ3 CABLYLB. 

Gwarchae y BastiUe, a ystyrir y ffwarchae mwyaf pwysig 
mewn hanesiaeth, sydd, fe allai, y tu nwnt i dalent marwolion 
i fedru ei ddesgrifio. Ar ol darfleniad diderfyn, pe gallai dyn 
gymaint a deall cynllon yr adeilad. Y mae llánnerch werdd 
ymhen draw Rue Saint Antoine; yna y fath gynteddao allanol, 
a phorth bwàog, lle y mae Lewis Tournay yn awr yn ymladd; 
yna crôg-bynt newydaion, gwarchgloddiaa cedyrn, a'r wyth dẁr 
cnchiog; pentwr dyryslyd, uchel-fygythiol, o waith maen, o bob 
oedran, o ugein i bedwar cant ac ngain :— ac wedi ei amgylchynu 
fel hyn, yn ei awr ddiweddaf , gan Dryblith ad-ddychwelediff. 
Çyflegrau o bob mesur; gyddfau o bob maintioli; dynion a phoo 
cynUuniau, a phob dyn yn gynllunyojd iddo ei hunan. Anfynych 
y gwelwyd y fath anghŷfartalwch er dyddiau brwydr y CreyTod 
a'r Corachod. Aiff EÛe hanner-dal (half-?ay-Èlit) adref i 
geisio ei fyddin-wisg : ni hidia neb ynddo mewn dillad lliwiedig. 
Ỳ mae Hulin hanner-dál yn anerch y gwarchodlu Ffrengig yn j 
Plaee de 6reve. Piga gwladgarwyr gorphwyllog y bwledau i 
fyny, ac ânt a hwy yn cnwüboethion (yn ymddangoe felly) i'r 
Èeiel de Viüe. Chwi welwch fod raria i gael ei lloeçi! 
Gwelwa Flesselles hyd y gwefusau; canys y mae rhuad y mil- 
oedd wedi dyfod yn gryf. T mae Paris wedi cyrhaedd pinacl 
ei gorphwylledd ; chwyrnellir hi, draw ac yma, gan wallgof- 
rwydd arswydlawn. Ar ben pob heol y mae brysglawdd, a 
throbwll berwediç yn cylchdroi o'i çwmpas, er ei gadarnháu, 
canys Duw yn unig a ẁyr pa beth sydd ar ddyf od ; a sugndynir 
yr holl drobyllau llai i'r tan-lynclyn ofnadwy sydd yn crychferwi 
o amgylch y Battüle. 

Goddeithier pob peth Uosgadwy! Llosger gwyl-dyrau a 
bwyd-ystafelloedd yr nen filwyr. Gwneuthurwr perwigau gor- 
phwyllog, gyda dwy ftlamdorch yn ei law, sydd am roddi tán 
yn mhyîor yr Arf -dy :— oni bae i wraig redeg gan ysgrechain, — 
oni bae i wladgarwr, gyda thipyn o athroniaeth naturiol ynddo, 
daro y gwynt allan o hono, (bôn y gẁn ar bwll v galon, meddir) , 
a thywallt barilau ac atal yr elfen ddinystriol. Deür bonedd- 
iges ieuanc brydferth pan yn ceisio díanc, yn y cynteddan 
tílanol hyn, a thybir, mewn camgymeriad, mai merch De 
Launay yayw, — rhaid ei llosgi yng ngolwg De Launay; gjorwedd 
i lawr mewn llewyg ; ond rhuthra gwladgarwr i mewn, — y gwrol 
Aubin Bonnonère, yr hen filwr, ydyw, ac a'i hachub. Llosgir 
gwellt; aiff tri llwyth trol o hono, wedi ei hèl ynghyd, i fyny 
mewn mŵg gwyn nes agor a thagu gwladgarwch ei hunan. 
Mŵg fel Tophet; cymysgedd fel Babel; twrf fel Ymddrylliad 
y Bydoedd. 

Wrth ei bwysau, awr ar ol awr, ticia cloc mawr y BaetiUe (yn 
anhyglyw) , yn ei gyntedd mewnol yna, fel pe na byddai dim o 
bwys ìddo ef na'r byd yn myned ymlaen. Tarawodd un o'r 

Sloch pan ddechreuodd y tanio, ac y mae yn awr yn tynnu at 
ump, a'r tanio heb liniaru dim. Yn isel, isel, yn eu oelloedd 
tanddaearol, clyw y saith garcharor swn pell fel daeargrynf ian ; 



Digitized 



byGoogle 



THOHâJ CABLTLB. 99 

etyb eu ceidwad yn gymysglyd. Er jb pedair awr, bettach. j 
mae y Byd-wallgofdŷ yn rhuo, neu galwer ef y Byd-ddrychioí- 
aeih yn chwythn tán ! T mae yr hen filwyr, drnain, wedi suddo 
o dan en cyflegr-fëydd, nen yn oodi yn nnig gyda gynan gwrth- 
dröedig; ffwnaethant faner wen o ffunenau, gwahoddant gyf- 
lafareddiad, nen ymddangosant felly, canys nis gall neb glywed 
dim. Tmddengys hyd yn oed y Switziaid, wrth y ddôr nchaf , 
lel wedi blino ar danio; wedi en digalonni gan y dilnw tân. 
Agorir gyndwll, yn ymyl j grog-bont, fel gan nn a fynnai 
fláarad: — edrych Üsher Maillard, y dyn ystrywgar! Cenfydd 
Usher, ac ar ei blanc, yn crogi uwchben yr aphwys honno o ffóe 
ádofn,— y planc yn gorwedd ar fur-ganllaw ac yn cael ei f antoU 
gan bwrsau gwladgarwyr; y mae yn hofran yn beryglua:— j 
fath Golomen yn cyf eirio i'r fath Arch ! Tn araf , ti Usher gyf- 
rwya; y mae un dyn eisoes wedi cwympo, ac yn gorwedd yn 
dipiau mán i lawr yn isel, isel, ar y cerriç odditanodd. Ni 
srrth Usher MaUlaròf ; cerdd yn ddeheuig, ddidramgwydd, gyda 
llaw estynedig. DeU y Switâaid bapyirn drwy y gyndwU, cipia 
yr Usher ystrywga r ef , a dychwela. Âmodau yr ymostyngiad : 
pardwn, rhyddid i bawb! A ydynt yn dderbyniol? "Foi 
ÌToficer " — M ar anrhydedd swyddog," ebe hanner-dál Hulin, nen 
hanner-dAl EUe; canys nid ydyw dynion yn cytuno pa un, "y 
maent. n Disgynna y Grôg-bont i lawr; boUtia Usher MaUlard 
hi tra i lawr— rhuthra j diluw dynol i mewn, — y mae y Ba$tült 
wedi cwympo! Buddugoliaeth ! A'r BaêtiUe yn wobr y 
f nddugoUaeth ! 

Ar hyd heolydd Paris, cludir oddiamgrlch, ar ysffwyddau, 
saìth o earcharorion j BattíUe; saith o oenan ar flaenau y 
gwaeyw -ffyn; aUwedaan y BattiUe, ynghyda Uawer o bethau 
eraiU. Daw hen gyfrinachau i'r golwg, a phair Anobaith hir- 
gladdedig glywed ei Uais. DarUenwch y rhan yma o hen lythyr : 
— ** Syr, er mwyn Duw, a'r Drindod Fendigaid, pe caniataech i 
mi, er fy nghysur, glywed oddiwrth fy anwyl wraig, pe na bae 
ond ei henw ar çerdyn i ddangos ei bod yn fyw, byddai y cjrsur 
mwyaf a aUwn ei dderbyn, a gwnawn fyth f endithio haelérydedd 
aich arglwyddiaeth." Garcharor truan, yr hwn ydwyt yn cyf- 
enwi dy hunan yn Queret>Demtiy t ac na feddi ond hyn o hanes, 
y mae Ai— y wraig anwyl yna o'th eiddo— wedi rnarw, ac yr 
ydwyt títhau weithian wedi marw. T mae hanner cant o flyn- 
jrddoedd hirion er pan ofynodd dy galon doredig t cais hwn — 
i gael ei glywed am y waith gyntaf yn awr, ac i f od, bellach, yn 
hir-glywadwy yng nghalonan plant dynian. 

Haul hwyrol Gorffennaí! 0, fel y disgyn dy belydrau 
aaachludol, y foment hon, ar fedelwyr mewn meusydd tawel 
coediog ; ar hen wragedd yn nyddu yn eu bwthynod ; ar longan 
ymhelf aUan ar y oefnfor distaw; ar ddawnsfaoedd yr Ormnf- 

^^^ __»»_.._.». *. t___ _ __ _-_ _— - X- 




Digitized 



byGoogle 



100 THOMA8 CABLTLE. 

Hottl de Vülef—Y Chwyldröad Ffrençig. Cyf. I. Pen. 
4, 5, 6. 

Cyn gadael y nodwedd yma a berthyn i Carlyle, seí 
ei allu desgriûadol, ychwanegwn eto un darlun er gosod 
allan yr un neillduolrwydd ynddo. Darlun ydyw y can- 
lynol, fel y blaenorol, o dref fawr; ond nid tref fawr 
mewn gwrthryfel; eithr tref fawr féí yr ymddengys % 
sylwedydd craff a myfyrgar yn y nos, ac iddo yntau 
dybio yr holl bethau sydd yn myned ymlaen ynddi. 
Heblaw yr Un Sanctaidd fu yn wylo uwchben Jeru- 
8alem, y mae aml un wedi ei gyffroi i feddyliau dwysion 
pan yn syllu ar dref fawr, neu yn dyfod i'w golwg am y 
waith gyntaf, a hynny yn lled ddisymwth. Wele yn 
canlyn ddarluniad o ddinas felly yn y nos, a phortreiad 
o'r hyn sydd yn debygol o f od yn cymeryd lle ynddi ; a 
siomir ni yn f awr os na theimla ein darllennwyr nerth a 
cheinder y dernyn. Ceir y darlun yn ei Sartor Be- 
sartus, a rhoddir ef yno yng ngenau Teufelsdròckb, un 
o bersonau dychymygol Carlyle : — 

Âch mein Lieben — arddunedd gwirioneddol ydyw byw yma 

Y pelydrau hyn o lusern-oleuni sydd yn ymwthio drwy fẃg a 
phob math o fygdarth i fyny amryw gufyddau i deyrnas hen y 
Nos. Beth a feddylia Bootes,* tybed, am danynt, tra yn arwain 
ei hel-gŵn ar draws y ffurfafen yn eu rheffynau o dân awyrol? 

Y Murmur mud-ddistaw hwnnw a glywir ar ganol nos, pan y 
gorwedd Masnach i lawr i orffwys; a thra y clywir yn olwyno, 
araw ac yma, ar hyd heolydd pell, sŵn olwynion cerbydau 
Gwagedd yn ei chario i neuaddau gorwychion a goleuedig; ao 
heb ddim ond Drygioni a Thrueni ar led yn ysglyfaethu ac yn 
ysgrechian fel adar y tywyllwch: — ^y Murmur yna, meddaf, 
megis cwsg rhwnclyd, aflonydd, yr afiach, sydd glywadwy yn 
y Nefoedd ! Y fath gerwyn eplesedig a orwedd, gan ymferwi, 
o dan y gorchudd erchyll yna o darth, nwyon, ac ysgarthion di- 
derfyn ! Yno y mae y Uawen a'r trist; dynion yn marw a dyn- 
ion yn byw; dynion yn gweddîo, a'r ochr arall i'r pared pridd- 
faen y mae dynion yn rhegu; a'r Nos ehangfawr, wâg, yn eu 
hamgylchynu ì gyd ! Ymgreinia y Pendefig uchel-falch yn ei 
ystafelloedd persawrus, neu ymorffwys o fewn cro^leni cyfro- 
dedig: cyrcyda Trueni ar welyau cuuon, neu ymgiha yn rhyn- 

* Bootes sydd enw a ddefnyddir gan •eryddwyr ar nn o'r cyf - 
aeriadai» gogleddol. 



Digitized 



byGoogle 



THOMAB GABLTLB. 101 

Uyd a newynog i'w loches wellt. Mewn seleryéd dinôd, dyry 
y Coch a'r Dat allan lais ei dynged, yn llesg, i fileiniaid hagr, 
ac anghenus; tra yr eistedd Cynghorwyr y Wladwriaeth, gan 
gynllunio a chwareu eu campau, gyda dynion yn Ue disiaa. 
Si&iala y cariad-ddyn wrth ei ddyweddi fod y cerbyd yn barod, 
ac ymlithra hithau, yn obeithiol ac ofnus, i ddianc gydag ef 
dros y cyffiniau. Yn fwy distaw fyth, ymesyd y lleídr ar ei 
glôau a'i folltan, neu erys yn llechwraidd nes y cysgo y gwyl- 
wyr ar y tyrau. Tai pendefigaidd, gyda'u swper-ystafeUoedd, 
a'u dawns-ystafelfoedd, ydynt lawnion o oleuni, cerddoriaeth, a 
chalonau gor-lawen; ond yng Ngheil y Condemniedig, cura 
ergydion bywyd yn arafaidd a chrynedig, ac edrych y llygaid 
filam-gochion allan drwy y tywyilwch, sydd oddifewn ac oddi- 
allan, am oleuni nruddaidd y boreu diweddaf,— canys y mae 
chwech o ddynion 1 gael eu crogi drannoeth ! — Onid oes swn mor- 
thwylio yn ayfod o'r Rabenstein? — rhaid fod eu crôg-brenau yn 
awr yn cael eu hadeiladu! Ar eu hyd, o'n hamgylch, gorwead 
pum' can' mil o greaduriaid deu-droed, diblyg, a'a pennau i gyd 
mewn capiau nos, ac yn llawn o'r bfeuddwydion mwyaf ynfyd. 
Gwaedda gloddest allan, gan ymrolio ac ymfaldordd, yn cgofaa 
ysgeler ei gywilydd; tra y penlinia y fam uwchben ei maban 
yn marw, heb ond ei dagrau heilltion i wlychu ei wefusau 
agenog. T rfaai hyn i gyd, wedi ea crynhoi a'u pentyrru ^rnghyd, 
heb ond ychydig waith maen a choed rhyngddynt a'u gilydd ! — 
wedi eu hel i mewn, fel pysgod heilltion i faril, nen, a gaf fi 
ddywedyd, yn ymwingo feí piseraid o wiberod Aiphtaidd 
dofedig, pob un ar ei oreu i gael ei ben uwchlaw y lìall. Y 
íath waith sydd yn myned ymlaen dan y gauadlen fyglyd hon ! 
Ond am danaf fi, yr wyf yn eistedd uwchlaw iddynt oll — fy 
hunan gyda'r ser.— -Sartor Resartus, tudal. 12. 

Y mae ein gofod yn yr ysgrif hon yn prysur dynnu 
i'r pen, a'r testun, yn y wedd hon arno, mor ëang, fel y 
gorfydd i ni roddi yr ysgrifell heibio heb ond braidd 
gyrhaedd cyrau y maes. Pa fodd bynnag, ar draul 
trethu peth ar amynedd darllennwyr 7 Traethodydd, 
eymerwn ychydig oliamdden i nodi rhai llinellau eto 
ymhellach, sydd yn nodweddu Carlyle fel hanesydd. 

Y ddau bwynt y cyffyrddwn â hwynt ydynt, ei allu 
i unoli feithiau hanesiaeth, a'r Ue a roddir ganddo 
mewn hanesiaeth i ddynion mawr — i arwyr. Ystyriwn 

tY Coch a'r Du sydd gyfieithiad o Rouge-et-Noir, yn golygu 
chwareu-gamp gyda chardiau, ac a elwir felly am fod y byrddau 
lle y chwareuir hì wedi eu rhannu, yn gyffredin, i raniadau coch- 
ion a duon. 



Digitized 



byGoogle 



102 THOMAS CABLYLB. 

mai dyma ei bwyntiau cryfion fel haneeydd, ac eto, fèl 
y cawn ddangos cyn terfynu, yn y pethau hyn y mae 
wedi gosod ei hnnan yn agored i gyhuddiadau tra 
phwysig. Tardd y ddwy nodwedd hon oddiar yr un 
duedd yn ei feddwl, — y dnedd i dalu gwarogaeth i'r 
ysbrydol yn fwy na'r materol. Ni fu haneeydd erìoed 
mwy aiddgar dros roddi Ue mawr i'r ysbrydol, nen y 
bywydol, eto yn un o'r pwyntiau uchod, sef yn ei 
ddamcaniaeth am arwyr, cyhuddir ef o addoli gallu 
anianyddol yn f wy na rhagoriaethau moeeol yn ei arwyr. 
Fel pob awdwr arall o allu, y mae ei weithiau yn llawn- 
ion o fath o wrthddywediadau. Ond, onicl ydyw yr 
anghysonderau ymddangoeiadol hyn yn nodweddu yr 
holl brif awduron sydd yn rhoddi arbenigrwydd ar y 
wedd ysbrydol ar bethauf Ai ni ddywedir fod ysgrif- 
eniadau Plato yn llawnion o honyntf Felly yntau, er 
rhoddi y fath neillduolrwydd ar yr hyn sydd ysbrydol, 
eto syrth yn agored i'r cyhuddiad o edmygu a dyrchafu 
gallu anianyddol yn f wy na gallu moesol ac ysbrydoL 
Tuedd y rhan fwyaf o wyddonwyr ein hoee ni ydyw 
dwyn yr ysbrydol i lawr at y materol, yr hyn sydd yr un 
peth a dileu yr ysbrydol yn gwbl ; ond tuedda Carlyle 
weithiau, yn hyírach, at ddyrehafu y materol i dir yr 
ysbrydol, ac felly beri cymysgedd. 

Er dyddiau Aristotle, rhennir ymchwilwyr i ddau 
ddosbarth mawr, sef y dosbarth sydd yn efrydu dyn a'r 
grëadigaeth ynddynt eu hunain, a'r dosbarth arall sydd 
yn eu hefrydu yn eu iarddiad a'u hamcan. Oelwir 
hwynt, weithiau, dosbarth y Pa fodd, a dosbarth y 
Paham. Ymysg y dosbarth cyntaf yn gyffredin y ceir 
gwyddonwyr pob oes a gwlad ; ac ymysg y dosbarth olaf 
y ceir duwinyddion, beirdd, a'r rhan fwyaf o athronwyr 
yr oesau. Y mae y cyntaf yn astudio y bydysawd fel 
peiriant anferth, a'r diweddaf yn ceisio treiddio i mewn 
at amcan a dyben y peiriant. Cyhuddir y cyntaf o 
aberthu y personol a'r unigol i'r gyf undraeth ; a chy- 
huddir yr olaf o golli eu golwg ar y gyf undraeth wrth 
redeg ar ol y personol. Cyfarfyddasom, y dydd o'r 



Digitized 



byGoogle 



THOMAS CABLYLE. 103 

blaen, & chymhariaeth dra phriodol i oeod hyn allan.* 
Çymherid y bydysawd i agerlong fawr, yn hwylio rhwng 
dan borthladd adnabyddus, ac yn cario ar ei bwrdd ddan 
ddosbarth o deithwyr. Erys nn dosbarth i lawr yn 
ystafell y peiriant yn gwyÚo yr olwynion, tra y mae y 
dosbarth arall ar fwrdd y Uestr, yn ymyl y llywydd, ym 
gwylio yn ddyf al ysgogiadau a chyf eiriad y Uong. Ceidw 
rhai yn yr engine-room, heb ysgogi oddiyno,—dyna lle 
y mae gwyddonwyr pob oes; ceidw eraill ar y bwrdd, 
heb ysgogi oddiwrth y llyw a'r Uywydd ; yno, yn gyff- 
redin, y ceir y duwinyddion. Daw rhai, o'r naill ddoê- 
barth a'r Ilall, i gyfarfyddiad ft'u gilydd yn fynych ar 
ben yr esgynfa sydd yn arwain i fyny o'r engine-room 
i'r dec, a dyna lle y bydd ymddadleu ! Dywed rhai y 
bydd i'r Uestr fyned yn ddrylliau, ac na fydd cadwedig 
neb o'r rhai sydd ar ei bwrdd; dywed eraill fod gan- 
ddynt berffaith ymddiried yn y llywydd da, a'i fod wedi 
awgrymu, i'r rhai agoeaf ato, na bydd i neb o'r teithwyr 
gael eu colli, ond y cerir hwy yn ddîogel i'r porthladd 
draw. Dyma yr holl ymgecraeth rhwng dnwinyddion a 
gwyddonwyr: byddai yn llawer gwell i bob doebarth 
ymgadw o fewn ei diriogaeth ei hnnan. 

Á chadw golwg ar y gymhariaeth hon, y mae yn 
hawdd penderfynu i ba nn o'r ddan ddosbarth y per- 
thyna Carlyle ; y mae ef e o nif er y rhai hynny sydd yn 
astndio o bale y daeth y Ilestr, ac t ba le y mae ei chyf- 
eiriad, a cheidw yn Iled agoe at y Ilywydd. Yn nnig 
buasem yn caru cael mynegiadan mwy pendant ganddo 
o berthynas i'r llywydd,— a ydyw yn ei ystyried yn P6d 
personoi ai peidio. Y mae yn amlwg ei fod yn credn 
fod rhywbeth yn bod heblaw ac uwchlaw mater, — fod 
ysbryd mewn dyn, ac mai ysbrydoliaeth yr Hollallnog 
sydd yn peri iddo ddeali. Cenfydd f od yma ryw elf en 
ysbryaol gref yn rhedeg trwy hanesiaeth, gan nno ei holl 
ffeithian ft'n giiydd. Dyma yr hyn a alwn ni yn Bhag- 

•Cyfeirir uchod at The TJnêten ünẁerse, cyfrol ddienw a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Meistri Macmiìlan, on o'r llyfrau 
hynotaf a gyhoeddwyd er ys talm. 



Digitized 



byGoogle 



104 THOMAS CARLYLE. 

luniaeth Ddwyfol, — y cyfeiriad dirgeledig bwnnw sydd 
yn cael ei roddi i holl amgylchiadau plant dynion a 
helyntoedd y byd. Cydnabod hyn sydd yn peri iddo ef 
ystyried fod rhyw elfen o unoliaeth yn uno â'u gilydd 
y Diwygiad Protestanaidd a'r Chwyldrôad Ffrengig. 
Dyma lle y daw ei graffder f èl hanesydd i'r golwg f wyaf . 
Ni chydnebydd Hume a Gibbon yr elfen hon o gwbl 
mewn hanesiaeth : gwawdia Macaulay hi bob tro y caiff 
y cyneusdra i hynny ; eto cydnebydd Carlyle f od yna 
haen ysbrydol megis yn rhedeg dan y cyfan. Yr un 
modd am gymeriadau, — teimla efe fod rhyw deithi 
ysbrydol yn perthyn i wir fawredd, sydd yn peri unol- 
iaeth a chyffelybrwydd yn y cymeriadau mwyaf amryw- 
iol. Felly cyplysa efe y rhai mwyaf gwahanol mewn un 
dosbarth mawr, gan eu galw yn arwyr. Dyma ffyn- 
onnell ei arwr-addoliaeth. Yn ei oriel o arwyr ceir Odin 
a Mahomet ; Dante a Shafcspeare ; Luther a Knox ; John- 
son, Rousseau, a Burns; Cromwell a Napoleon. Yr 
unig ffordd y byddwn ni yn gallu egluro hyn ydyw, y 
duedd gref sydd ynddo at unoli, — unoli ffeithiau hanes- 
iaeth; a hefyd unoli — gwneyd groups — o'r personau 
sydd yn weithredyddion mewn hanesiaeth. Tardd hyn, 
drachefn, o'r warogaeth a dâl efe i'r elfenau moesol ac 
ysbrydol sydd yn rhedeg trwy ddigwyddiadau a chymer- 
iadau. Tra y mae amgylchiadau allanol yn wahanol ; yn 
nhiriogaeth mater y mae gwahaniaeth rhwng ffaith a 
ffaith, a pherson a pherson ; ond unwaith yr esgynnwn i 
dir yr ysbrydol, deuwn o hyd i egwyddorion tragywyddol 
sydd yn unoli y cyfan â'u gilydd, a phob gwahaniaeth 
yn diflannu ger eu bron. 

Nid oes neb wedi defnyddio gwatwareg lemach i 
wawdio y syniad o osod y byd allan f el peiriant na Car- 
lyle ; gwell ganddo ei alw yn bob peth nag yn beiriant. 
Dyna'r paham y mabwysiada efe hen myth y Scandi- 
nafiaid, sydd yn ei gymharu i goeden — Igdrasil — Coeden 
Bodolaeth: — 

Yr ydwyf, hefyd, yn hoffi yr arddangosiad yna a feddant,— 
T Pren Igdrasil. Darlonir yr 011 o Fywyd gan^dynt hwy fel 



Digitized 



byGoogle 



thomas carlyle. 105 

Pren — Igdrasil, — Onwydden Bodolaeth; sydd â'i gwreiddiau i 
lawr yn ddwfn yn nhiriogaeth Hela neu Farwolaeth ; ei phaiadr 
yn cyrhaedd i fyny tua'r nefoedd, a'ichançau yn daenedig drwv 
yr holl Fydyaawd; dyma goeden Bodolaeth. Wrth ei gwraidd, 
yn nheyrnas Marwolaeth, eistedd tair o Nornas — y Tyngedfenaa 
— y Gorffennol, y Presennol, a'r Dyfodol,— -gan ddyfrhâu ei 
gwreiddiau o'r Ffynnon Sanctaidd. Ei changau, gyda'u himp- 
iadau a'u dail-gwympiadau, — amgylchiadau, pethau a ddioddef- 
wyd, pethau a wnaed, trychinebau, — ydynt yn ymestyn drwjr yr 
hotl oesau a'r gwledydd. Ai nid ydyw pob deilen o hom yn 
Fywgramad; pob coed-lin o honi yn air neu weithred? Ei 
changhennau ydynt Hanes Cenhedloedd. Ei siffrwd ydyw swn 
Bodolaeth Ddynol yn treiglo ymlaen o'r hen amseroedd. Yn y 
fan yna y tŷf, ac awel Teimlad Dynol yn suo yn ei changau; 
neu, pan yn cael ei churo gan y dymhestl, a'r ystorm yn udo 
drwyddi fel Uais yr holl dduwiau. Dyma Igdrasil — Pren Bod- 
olaeth. Dyma y eorffennol, y presennol, a'r dyfodol; yr hyn a 
wnaed, yr hyn sydd yn caeí ei wneyd, a'r hyn a wneir ; treiglad 
annherfynol y perwyddiad gwneyd. Wrth ystyried fel y mae 
pob peth dynol yn cylch-redeg, — pob un mewn cymundeb an- 
natoaol â'r oll, — fel j mae y gair yr wyf fi yn ei lefaru heddyw 
wedi ei fenthycio, md oddiwrth Ulfila* y Mrosogothiad yn unig, 
ond oddiwrth bob dyn er pan ddechreuodd y dyn cyntaf lefaru, 
nid ydwyf yn gweled yr un gymhariaeth mor wir a'r gymhar- 
iaeth hon o bren. Prydferth: mewn gwirionedd yn brydferth 
ac yn fawr ! " Peiriant y Bydysawd :" Och ! ystyria y fath 
gyferbyniad. — Heroes and Hero-worship, p. 199. 

Yn tmol â'r wedd hon y mae yn galw hanesiaeth yn 
fynych yn Pibl,— nid y Bibl wrth gwrs,— ond yn ddad- 
guddiad o ryw fath o'r dwyfol yn ymddangos yn a 
thrwy y dynoL Fel y canlyn y dywed ar hyn : — 

Yn vr hen amseroedd yr oedd hanesiaeth yn arwrgerdd ao 
yn Feibl; yn ddarlun, er yn aneglur, o bresennoldeb Duw, 
gweithrediad arwyr, a dynion ysbrydoledig, Dyma Feiblau 
cenhedloedd; — Beibl pob un ydyw ei hanesiaeth gredadwy, nid 
yn unig yn Judea, neu yn Groeg, neu Bhufain, eithr ymhob 
cenedl a gwlad. Y Creawdwr Hollalluog, yn ddiddadl, a greodd 
y Loeçr hon hefyd, ag sydd wedi bod, a phob amser y syad, yn 
wyrthiol bresennol ynddi; a mawr ydyw ein trueni os ydyw ein 
llygaid wedi myned mor ddylluanaidd fel nas gallwn ganfod 
hyn, — ffaith y ffeithiau,— pan y mae ger ein bron. Unwaith 
gwybyddid, mewn gwirionedd, fod y Goruchaf yn preswylio 

* Ulfila ydoedd un o hen esgobion y Gothiaid a gyfieithodd yr 
ysgrythyrau sanctaidd i iaith y Gothiaid, ac ystyrir y cyfieith- 
iad hwnnw yr engraifft gyntaf braidd o lènyddiaeth Deutonaidd. 

byGoogle 



Digitized 



106 THOMAS CABLTLB. 

ymysg y genedl hon, gan ddwyfol-ddial, dwyfol-achub, a 
gwob rwyo ; gan arwain, gyda chamran a llwybran tanllyd, gydag 
arwriaeth, duwioldeb, a gweithredoedd a meddyliau ardderchog, 
y genedl hon ymlaen tua'r nef oedd, oa ewyllysiai, neu» 08 antor- 
fyned. Hysbys neu anhysbys, dyna'r ffaith bob 



Gwybydd nen beidio, y mae yr oll o Haneaiaeth yn Feibl 
flafaredig, sydd mewn modd pwl, aneglur, yn amlygu yr ym- 
ddançosiadau dwyfol yn y byd isod hwn; canys Duw a wnaeth 
y byd hwn, ac tydd bob amser yn ei lvwodraèthu; y Gwehydd 
mawr, trystfawr, Amser, gyda'i holl Ddadguddiadao Hebreaidd. 
a'i Chwyldròadau Ffrengig, sydd yn gwau y wisg yr adnabyddi 
di Ef wrthi. Nid oes bywgraífiad o unrhyw ddyn, llawer Uai 
hanes neu fywgraffiad o unrhyw genedl, nad oes cenadwri o'r 
nef yn oblygedig ynddo, wedi ei chjfeirio at y gfast esgud nen 
fyddar. Fe ddysg bywyd pob dyn 1 ti ychydig pa beth ydyw y 
bydysawd hwn— pa beth ydyw deddfau Duw; bywyd yr oll o 
ddynolryw, a bywyd pob peth, yn unig a'i dysg i ti yn gyflawn, 
a rhaid i tithau f od yn astud i ddysgu». 

Tn unol a'r syniad hwn, y mae yn uno y ddwy dal- 
aeth mewn haneaiaeth, sef Haneeiaeth Wladol a Hanee- 
iaeth Eglwysig, megis yn un, — iddo ef y maent yn 
rhannau o'r un maes mawr, ëang. Ceir ef yn cysyUtu, 
fel effaith, ryw ddigwyddiad a gymerth le yn nhiriog- 
aeth hanesiaeth wladol wrth ryw amgylchiad a gymer- 
odd le yn nhiriogaeth hanesiaeth eglwysig, fel ei achos. 
Ar y iár hwn y cenfydd y berthynas sydd rhwng y 
Chwyldröad yn Ffrainc â'r Diwygiad yn Germany. Y 
canlyniad o hyn ydyw, ei fod wedi rhoddi Ue uwch a 
phwysicach i Broteetaniaeth a Phuritaniaeth nag a 
roddwyd iddynt o'r blaen gan unrhyw hanesydd. Ckéyd 
pob hanesydd hwynt yn eu gwahanol adegau, gan adael 
iddynt gymeryd eu Ue f el ffeithiau cyffredin eraiU ; ond 
y mae Carlyle yn graffach i ganfod yr ysbrydol ynddynt, 
a dyry efe arbenigrwydd neillduol arnynt. Y rhannau 
mwyaf hyawdl braidd yn ei hoU weithiau ydyw y darnau 
lle yr olrheinia y dylanwadau a ddaethant i fod ar Gyf- 
andir Ewrop, drwy y Diwygiad Protestanaidd, a'r 
effeithiau a gynnyrchwyd gan ymfudiad y Puritaniaid 
i'r America yn y Mayflower. Pan yn darlunio effeith- 
iau a chysylltiadau rhyw ddaeargrynfäau hanesyddol 



Digitized 



byGoogle 



THOMAfl GAHLYLB. 107 

mawrion, fel hyn, y daw ei allu a'i graífder i'r gohrg. 
Pa mi bynnag ai afiach ai ynte iach ydyw y duedd, y 
mae yn amlwg ei f od yn hoffi tynnu ei dde^rifiadau 
mawreddog yng ngoleu y mellt yn yr yatorm yn fwy nag 
yn nhawelwch yr haf-ddydd; rhaid çymdeithasu âg ef 
yn nhwrf y lloeg-f ynydd, a'r lava yn rhedeg o gylch eich 
traed. Tn ei farn ef y Diwygiad Protestanaidd ydoedd 
ffaith fawr yr unfed ganrif ar bymtheg; a chweetiwn 
mawr Bhagluniaeth i bob dyn, a phob cenedl ar Gyfan- 
dir Ewrop, y pryd hynny, ydoedd, Ai Protestanaidd ai 
ynte nid Protestanaidd t Ac yn ol fel yr atebid y 
cwestiwn, yn gadarnhaol neu yn nacaol, y byddai 
hanes y dyn hwnnw neu y genedl honno ar ol hynny : — 

Cynnwysa y cwestiwn, ymhob man, A oes ynot ti, ! genedl, 
unrhyw ardderchogrwydd, ai ynte md oes? A oes ymysg y 
genedl hon ddigon o ddynion arwrol i antnrîo ymlaen, ar berygl 
eu bywyd, ac ychwaneg, i ymladd droa Winonedd Dnw, yn 
trbyn Bhagrith y Diafol !— Dynion a garant aneen, a phob peth, 
o flaen byw o dan ddylanwad Rhaffrith,— ▼ rnai, nnwaith am 
byth, na wnant f yw dan ddylanwad Bhagrith ; ond a allant, gan 
en bod wedi dynoethi y cleddyf (yr adeg wedi dyfod i rodcu y 
cam pwysig ac amhenthyn hwnnw), dafln y wain ymaith, a 
dywedyd, fydas eglurdeb dnwìol ;— " Wel, tyred ymlaen. ynte. 
Nid Deaol ì ni fyw dan ddylanwad Bhagrith ; ni a^i hymladdwn 
allan yma yn awr. Boed yn ymdrechfa hyd farw, ynte, 
rhyngom." 

Wedi nnwaith gyf odi y genedl i*r gwỳn-wrU dwyfol hwn, o 
ran ei hysbryd, pe na byddai ond yn nnig am dymor, bydd, o 
hymry allan, yn fawr drwy ei holl hanes dilynol. Yn yr ar- 
dymheredd nchel hwn, y fath symian o aorod, a defnyddian 
cûdd-we nwy nig eraill, a lysg hi aîlan o honi ei hnnan yng nghwrs 
ychydig o flynyddan ! Gwel, er engraifft, Cromwell a'i Bnritan- 
îaid yn gwneuthnr Lloegr, hyd yn oed ar delerau Siarl yr Ail, 
yn breswyliadwy am çwpwl o ganrifoedd yn rhagor. Credaf 
y bendithir cennedloedd am oesoedd drwy ffael eo tafln, yn y 
onll yma, i'r gwỳn-wrU dwyfol hwn. Ac md oes yr nn genecÜ 
wedi dyfod i nemawr o fri ar naa cafodd, ar ryw amser, ei thafln 
i*r fath lewygfeydd dwyfol.— History of Fredtrich tht Oreat, 
Vol. I. 

Yna, gyda deheurwydd mawr, darlunia pa fodd yr 
atebwyd y cwestiwn uchod gan wahanol genhedloedd 
Ewrop, a pha beth yw y canlyniadau o hynny. Ateb- 



Digitized 



byGoogle 



108 THOMA8 OABLTLB. 

wyd ef yn nacaol gan Awstria, Yspaen, Itali, Poland, 
a Ffrainc, — dewisa&ant "Ragrith 7 Diafol" o flaen 
" Gwirionedd Duw," — aethant ar ol yr hûdlewyrn, gan 
f eddwl mai seren sefydlog ydoedd ; a threiglasant obry, 
drwy lawer o drychinebau, byth wedi hynny. Cawn yr 
hyn a ganlyn am Ffrainc : — 

Ond yr esiampl f wyaf neillduol ydyw Ffrainc, lle y trown yn 
wastadoí am eglurhád. Yn yr amseroedd Protestanaidd hynny, 
canfu Ffrainc, gyda'i deall craffus, y gwirionedd, a chanfu y 
rhagrith; a chydag iás o frwdfrydedd haelfrydig, bn agoa iddi 
fabwysiadu y cyntaf. Bu Ffrainc fewn trwch blewyn i ddyfod 
yn weithredol Brotestanaidd. Ond gwelodd Ffrainc yn dda 
lofruddio Protestaniaeth, a gwneyd pen am dano ar nos Sant 
Bartholomeus, 1572. Ond, i lefaru felly, darfu i Ringyll Cang- 
hell-lŷs y Nefoedd, — ysbryd Ffaith a Owirionedd, adael ei 
Warant ar ei ol ;— darllenwyd y Wŷs ac atebwyd hi yn y dull 
uchod. Darfu i angel Ffaith a Gwirionedd, çan hynny, droi ei 
gefn; gwthiwyd ef ymaith, a chafodd ei gadw draw am ddau 
can' mlynedd. Eithr yr oedd y Warrant wedi ei ewasanaethu : 
nis gallai Cenad y Nefoedd sefyll draw am byth. Na, dychwel- 
odd yn brydlon, gyda chyfrifon wedi rheaeg, a llôg ar lôg, 
hyd yr awr benodedig, yn 1792 ; ac yna, o'r diwedd, bu Protest- 
cmiaeth—* gwyddom ni pa fath un oedd hwnnw! — History of 
Frederich the Great, Vol. I. 

Gyda'r un craffder canfyddiad, cawn ef yn darlunio 
Puritaniaeth, a'r holl bethau a gynnyrchwyd gan yr 
ysgariad mawreddog hwnnw. Darllenner a ganlyn : — 

Gallwn geryddu Puritaniaeth fel y mynnom, a thybiwyf nad 
oes neb honom na chenfydd mai peth garw anmherffaith 
ydoedd. Ond gallwn ni, a phawb dynion, ddeall ei fod yn beth 
cywir; fod Natur wedi ei fabwysiadu, a'i fod wedi tyfu ac yn 
tyfu. Byddaf yn arfer dywedyd, weithiau, fod pob neth yn 
myned yn mlaen yn ol grym rhyfel yn y byd hwn ; ac mai nerth, 
ond ei iawn-ddeall, ydyw mesur pob teilyngdod. Rhoddwch 
amser i unrhyw beth, ac os gall lwyddo, y mae yr iawn beth. 
Edrych ar America Sacsonaidd ; ac ar y ffaith fechan o hwyliad 
y Mayflower, o borthladd Delft, yn Holland, ddau can' mlynedd 
yn ol. Pe buasem gan graffed â'r Groegiaid, buasem wedi 
sylf aenu Pryddest ar h^n : — un o Bryddestau Natur ei hunan, y 
fath ag a ysgrífenna hi, gyda ffeithiau llydain ar draws cyfan- 
diroedd eang. Canys dyma yn briodol ddechreuad yr America; 
yr oedd vno ychydig ymsefydlwyr gwasgarediç o'r blaen, — 
ychydig ddefnyddiau i ffurfio corff; ond dyma ei enaid cyntaf. 



Digitized 



byGoogle 



TH0MA8 CABLYLE. 109 

Y dynion tlodion hyn, wedi eu gyrru allan o'u gwlad, ac heb alla 
byw yn hapns yn HoUand, a benderfynaaant ymsefydlu yn y 
Byd Newydd. Yr oedd yno fforestydd duon anniwylliedig, a 
chreaduriaid barbaraidd; ond nid mor greulawn a dienyddwyr 
y Star Chamber* Tybient, os llafurient vn onest, y dygai y 
ddaear f ara iddynt ; yr ynriedai y nef oedd dragy wyddol uwch eu 
pennau yno hefyd ; y gadewid llonydd iddynt, mewn heddwch, i 
barotoi «r gyfer tragywyddoldeb, drwy fyw yn dda mewn 
amser ; ac y caent addoli yn yr hyn a dybient hwy y ffordd wir- 
ioneddol, ac nid yr un eilunaddolgar. Casglasant ynghyd eu 
hychydig foddion, huriaaant long — y llong fechan Mayflower, a 
pharotoiaant i gychwyn. Yn Hanes y Puritaniaid gan Neale, 
ceir hanes seremoni eu hymadawiad ; gellir ei alw yn hytrach yn 
gyaegr-ŵyl, canys yr ydoedd yn act wirioneddol o addoliad. 
Aeth eu gweinidog, a'u brodyr oedd i aros ar ol, gyda hwynt 
at lan y traeth; ymunasant oîl mewn gweddi ddifrifol (rhoòfdir 
y weddi hefyd i lawr) ar i Dduw drugarháu wrth ei blant 
tlodion, a myntd gyda hwynt i'r diffaethwch eang hwnnw ; canys 
Efe ei hnn ydoeddT creawd wr hwnnw, ac yr ydoedd ei bresennol- 
deb Ef yno, hefyd, fel yma. Ah, tybiaf fod gan y bobl 
hynny waith ! Daw y peth gwan, gwanach na phlentyn, yn gryf 
ryw ddiwrnod os bydd yn beth gwir. Nid ydoedd Puntan- 
iaeth ond neth diystyrllyd, chwarddadwy, y pryd hynny; ond 
nis gall neb fforddio chwerthin am ei ben erbyn hyn. Y mae 
Puritaniaeth wedi dyfod i feddu offerynau a gewynau; medd 
dán-ddryiliau a rhyf el-lyngesoedd ; y mae medrusrwydd yn ei 
ddeg bŷs, a nerth yn ei fraich ddeheu; gall hwylio llongau, 
cwympo fforestydd, a symudo mynyddoedd ; y mae erbyn hyn 
yn un o'r pethau cryfaf dan haul. — Lectures on Heroes, p. 292. 

Y mae syniadau Carlyle am Arwyr eto yn dal per- 
thynas agos â'i ddamcaniaeth am hanesiaeth; canys 
creadigaeth arwyr, yn ei farn ef , ydyw gwir hanesiaeth. 
Yn ei arwr-addoliaeth, fel yn ei hanesiaeth, dyry le 
mawr i'r ysbrydol, — i ffydd ac enaid, yn gyferbyniol i 
fater marw, neu nerth anifeilaidd yn unig. Dyma, i 
fesnr, y rheswm fod ei arwyr yn rhai mor amrywiol, o 
wahanol oesau, gwahanol wledydd, a gwahanol gredöau, 
— am fod rhyw unoliaeth ysbryd a chydwybod rhyng- 
ddynt i gyd. Amheuir llawer o'i ddadganiadau ar y 
pen hwn. Ni chrêd am Mahomet, " mai dernyn o ofer- 
goeledd ysbrydol " ydoedd, eithr " darn mawr o fywyd 

* Star Chamber ydoedd y llŷs a ddaethai mor erlidigaethus yn 
nyddiau Siarl y Cyntaf, fel y mynnwyd ei ddifodi, er mawr 
lawenydd i'r bobl. 



Digitized 



byGoogle 



110 THOMAA CABLTLB. 

wedi ei daflu i fyny o fynwee Natur ei hunan." Dywed 
mai Cromwell, yr amaethwr o swydd Huntingdon, 
ydoedd y dyn cryfaf yn Lloegr, — mai efe ydoedd Cad- 
ben mawr byddin Ff ydd yn erbyn Ànffyddiaeth ; a'i f od 
yn f wy arwr o ddim rheswm na Napoleon y Cyntaf . 
Dante a ShaJcespeare, y cyntaf yn corffori crefydd y 
Canol-oeeoedd, a'r olaf yn arddangos bywyd allanol oee- 
oedd diweddar Ewrop : " Dau ddyn cymhwys ; Dante yn 
ddwfn angerddol, fel y tân yng nghraidd y greadig- 
aeth ; ShaJceepeare yn ëang, tawel, pell-dreiddiol, f el yr 
haul, goletmi allanol y byd. Cynnyrchodd Itali un byd- 
lais; cawsom ni, Brydeiniaid, yr anrhydedd o gyn- 
nyrchu y llall." Gwawdia yn ddidrugaredd y syniad o 
gael arwr heb gydwybod ganddo, — heb yr elfenau mawr- 
ion ysbrydol sydd yn uno arwyr â'u gilydd, ac yn eu 
gwneyd yn halen y ddaear, yn golofnau tan a niwl yn yr 
anialwch. Heb ffydd anmhosibl cael arwr; ac y mae 
amseroedd di-ffydd, yn ei dŷb ef , yn amseroedd diarwr- 
iaeth. Nid ydym yn cofio i ni ddarllen erioed ddernyn 
mwy gwawdlyd na'r canlynol, lle y darlunia yr amaer- 
oedd di-ff ydd a materol presennol : — 

! mi f ûm mewn lle y buaaai yn rhyw gysur i dybied cael f y 
nheratîo gan Ddiafol ; ond yn ein hoes ni, o chwalu ac anghredn, 
y mae hyd yn oed y Diafol wedi ei dynnn i lawr,— ms gellwch 
ffymaint a chredo mewn Diafol! îe, os yr hyn a elwi di yn 
Ddedwyddwch vdyw ein gwir gyfeir-nôd, yr ydym i gyd ymhell 
oddiwrUi y nôd; — gyda Fhenílogni a Thremiad da gaÚ dyn 
wyneba llawer o bethan. Ond, mewn dyddian dwl a materol, 
feì v rhai presennol, beth ydyw dychrynfeydd cydwybod o'n 
cymharo ftg afiechyd yr afu ! Gadewch i ni adeiladu ein ham- 
ddiffynfa, ynte, nid ar foesoldeb, ond ar epffiniaeth; yna, gan 
chwino ein padell-ftrîo megis thoser, bydded 1 ni offrymn arogl- 
darth peraidd i'r DiafoL a byw yn f oddhans ar y paêgedigion a 
ddarparodd efe i'w ethoíedigion. 

Ond yma yr ydym yn dyf od at ei f an gwan f el hanet- 
ydd, ac f el arwr-addolwr ; y mae yn rhy mmwyt a naeaol. 
Dyma sydd yn gwenwyno braidd ei holl ddysgeidiaeth, 
ac yn gwrthweithio tuedd ddaionua ei ysgrifeniadau. Y 
mae yn cydnabod yr elf en ysbrydol mewn hanenaeth ac 



Digitized 



byGoogle 



THOMAB CABLYLE. 111 

yn y greadigaeth, mae yn wir; ond yr ydym yn barod i 
ofyn pa beth ydyw; a ydyw yn rhywbeth nwchraddol i 
weithrediad y deddfan a'r egwyddorion a ganiatit y 
Materolydd a'r Tyngcdfenwr? Gan na cheir ateb croew 
ganddo i'r pethau hyn, cyhnddir ef gan rai, ac nid heb 
achoe hefyd, o fod yn gogwyddo at Bantheistiaeth. 
Sylwer ar y dernyn canlynol : — 

Y dirgelwch mawr hwnnw, Amser, pe na bae yr im arall, 
— y peth annherfynol, distaw, byth-symudol a elwir Amser, 
yn treiglo ymlaen, yn rhnthro ymlaen, yn gŷflym, yn ddistaw, 
fel môr-lanw oll-glndol, ar wyneb yr hwn y nofiwn ni a'r holl 
Fydysawd fel tarthion— fel ymddangosiadan yn bndoli ac yna 
jm peidio bodoli: y mae hyn byth yn wyrth lythyrennol: peth 
ì'n taraw â mndandod, — canys nid oea gennym enw i'w roddi 
arno. Y Bydysawd hwn, Och fi ! pa beth a allasai yr anwar- 
ddvn ei ddeall am dano ; pa beth a allwn ni eto ei wybod ? Mai 
Galln ydyw, cymhlethiad o filoedd o Alluoedd; Galfn ar wahan 
i «i. JDyna'r cwbl, nid nyni ydyw, y mae yn hollol wahanol i 
m. Galfu, gallrr, ymhob cyfeiriad, a ninnan ein hnnain yn Àllu 
dirgeledig yng nghanol y cyfan. Nid oes deilen yn pyàru ar y 
brif-ffordd beb ynddi ellu; oni bae hynny, pa fodd y gallai 
bydru? Iô, yn wir, rhaid ei fod yn wyrth hefyd i'r meddyliwr 
Atheistaidd (pe byddai un felly yn bosibl), y Corwynt byth- 
symndol jrma, mor nchel ftg Annherfynoldeb, mor hen a Thra- 
gywyddoldeb. Pa beth ydyw? Etyb y bobl grefyddol mai 
Oreadigaeth Duw ydyw; eiddo yr Hollallnog Dduw! Gydag 
enwan gwyddorol, arbrofion, a phethau eraill, baldordda 
gwyddoniaeth Atheistaidd yn dlodaidd am dano, fel pe mai 
peth marw ydyw, i gael ei boteltr mewn coetrelan Leyaen, a'i 
werthu ar fael-fyrddau ; ond dadgan synwyr naturiol dyn bob 
amser, os cymhwysa efe ei synwyr yn onest, ei fod yn beth 
bywiol ; — Ah ! ei fod yn beth annhraethadwy ddwyfol ; ac, ar ol yr 
holl wyddoniaeth, mai yr ymddygiad mwyaf priodol, o'r eiddom 
ni, tuag ato, ydyw parohedig ofn, ymostyngiad defosiynoì, a 
gostyngeiddrwydd enaid ;— addoli, os nad mewn geiriau, yna 
mewn distawrwydd. — Ltctures Vn Heroes, p. 191. 

Wedi cymeryd ein hanadl atom, ac ymddadebrn 
oddiwrth effeithian hyawdledd dernyn fel yr nchod, y 
gofyniad cyntaf ydyw, Pa beth y mae yn ei feddwlf 
Nid oes dim amlycach na'i f od yn cydnabod fod rhyw- 
beth yn rhedeg drwy holl gyfnodan Amser, yn peri yr 
holl ddirgelwch mawr yma ynddo ; ond tybed mai llaw 
ddirgeledig Dnw mewn Rhaglimiaeth ydywf Cyd- 



Digitized 



byGoogle 



112 TH0MA8 CARLYLE. 

nebydd fod gallu yn y greadigaeth, ond ai gweithrediad 
Duw ydy w ? ynte a ydy w y gaUu hwn yn Dduw ei hunan t 
A ydyw yn meddu bodolaeth annibynol ar y greadig- 
aeth, — a ydyw yn allu anmhersonol yn trìgo yn y gre- 
adigaeth, neu a ydyw yn gynnyrch Bôd personol sydd yn 
hanfodi ar wahan i'r greadigaeth, eto yn ei chynnal ac 
yn ei lly wodraethu ? Gan nad oea yn ei weithiau ateb- 
ion llawn i'r cwestiynau hyn, a'u cyffelyb, rhaid i ni 
addef fod sail dêg i'r cyhuddiadau o bantheistiaeth a 
ddygir weithiau yn ei erbyn. 

Yr un modd yn ei ddamcaniaeth am Ârwyr, — diffyg 
mawr hon ydyw ei bod yn rhy nacaol. Y mae ei 
ddamcaniaeth am yr hyn sydd yn cyfansoddi gwir arwr 
yn berffaith gywir ; ond metha yn y cymhwysiad o honi. 
Yn ei fyfyrgell ffurfìa ei ddamcaniaeth am arwr, gan 
grynhoi iddi yr holl elfenau angenrheidiol, eithr pan yr 
â allan i'r byd i chwilio am arwyr, metha yn ei ymgais 
— y mae y wisg yn rhy helaeth i ysgwyddau braidd yr 
oll o honynt. Yr elfenau uchaf, yn ei syniad am wir 
arwr, ydynt elfenau moesol ac ysbrydol; ond pan yr 
aiff allan i gymhwyso ei syniad disgynna braidd bob 
amser ar arwyr heb ynddynt ond mawredd anianyddol. 
Yn ei lyfr ar Ffrederic Fawr, ceir darnau nad anghofìr 
byth — desgriûadau ysplenydd o frwydrau a chymer- 
iadau ; ond terfyna y llyfr mewn profì, nid fod Ffrederic 
yn arwr (yn ol syniad Carlyle am arwr), ond mewn peth 
tra gwahanol, sef mewn profì ei fod yn fìlwr campus. 
Syrthiodd Carlyle mewn cariad â rhyw nodweddau yn 
Ffrederic, — y naid honno o eiddo Ffrederic ar ei elynion, 
fel Uew yn neidio ar ei ysglyfaeth, y prydlondeb a'r 
gallu hwnnw i ddwyn ei holl beirianwaith i weithredu 
gyda manylwch a chywirdeb clock-work ar ryw un 
amcan mawr ; dyma, yn ddiamheu, y pethau a barodd 
iddo ddewis brenin Prwssia yn arwr. Ond nid ydyw 
y rhai hyn namyn galluoedd yn cyfranogi o nodwedd 
galluoedd yr anif ail ; a thêg, gan hynny, y cyhuddiad a 
ddygir yn erbyn Carlyle o fod yn edmygu gallu anifeil- 
aidd mewn cyferbyniad i aUu ysbrydol. Fel y cry- 



Digitized 



byGoogle 



THOMAfl CABLYLB. 113 

bwyUwyd, yn y cymbwysiad y ùim y diffyg,— y mae y 
thtory yn gywir, ond y eymhwysiad yn anghywir. 
Arwyr digon mawr i gyf ateb i ddrychleddwl Carîyle am 
y gwir arwr ydynt yn amhenthyn a phrinion iawn ; ond 
gresyn ei fod yntau wedi gwneyd maee ei ddewisiad mor 
gyfyng. Carasem ei weled yn talu llai o sylw i Iwydd- 
iant, fel un o elfenan ei arwyr, — y mae arwyr a/-lwydd- 
iannu8 wedi bod yn y byd yma, ond nid oeddynt yn llai 
arwrol oblegid hynny. Braidd na thybiem fod ysplan- 
der llwyddiant rhai o'i arwyr wedi dallu peth ar dreidd- 
garwch ei olygon. Beth ond arwyr aflwyddiannus, yng 
ngolwg y byd, ydoedd holl " Ârdderchog Lu y Mer- 
thyron?" — y rhai "nid oedd y byd yn deilwng o hon- 
ynt, yn crwydro mewn anialwch a mynyddoedd, a 
thyHau ac ogofëydd y ddaear." Buasai hwn yn faes ar- 
dderchog iddo i chwilio am arwyr ynddo; a buasai yn 
Uawer tebycach o lwyddo i gael rhai i ateb ei syniad nag 
yn llysoedd y brenhinoedd Germanaidd, neu ym mhebyU 
Cadfridogion llwyddiannus y byd, neu yn wir ymhlith 
gwallgofìaid amheus y Chwyldröad Ffrengig. Carasem 
gael ychwaneg ganddo am y Deyrnas sydd a'i harwyr 
"yn dlodion yn yr ysbryd," "yn galaru," "ÿn 
addfwyn," "yn dmgarogion," "yn dangnefeddwyr," 
" yn bur o galon," ac " arnynt newyn a syched am gyf- 
iawnder." Ymha le y saif Mahomet neu Mirabeau, 
Danton neu Napoleon, yn ymyl y rhai hynt Pan y 
daw at Luther, Enoz, a Cromwell, mor ardderchog y 
mae ei ddamcaniaeth a'r cymhwysiad yn gweddu i'w 
gilydd ! Os oedd ei barchedigaeth yn ei atal i gymeryd 
ei arwyr o faes hanesiaeth ysbrydoledig, yr oedd digon 
o rai o'r doebarth uchod i'w cael, Uawer mwy hysbys, a 
hefyd Uawer yn Uetach eu hysgwyddau i allu gwisgo ei 
wisg arwrol ef . Gyda gwylder canmoladwy, y mae wedi 
gadael Un Arwr, — Arwr y Goron Ddrain, — heb wneud 
ond moes-gyfarchiadau addolgar iddo, yn y peUder, 
wrth fyned heibio. Y mae reverenee Carlyle yn gwnèud 
i fyny am lawer o'i ddiffygion eraill. Mor dyner ydyw 
yr awgrymiadau canlynol : — " Y Mwyaf o'r holl arwyr 



Digitized 



byGoogle 



114 TBOMAS CARLTLE. 

ydyw Un na enwn ni yma. Gadawer i ddistawrwydd 
cysegredig f yíyrio ar y pwnc cysegredig hwn ; ti a'i can- 
f yddi y perffeithiad uchaf o egwyddor sydd yn bodoli yn 
holl hanes dyn ar y ddaear : — Coronau drain ydyw holl 
goronau ardderchog y ddaear erioed a byth." 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUTSCH A'B TALMUD. 

Littrary Bemains of the late Emanuel Deutsch, with a 
brief Memoir. London : John Murray. 1874. 

Emanuel Deutsch. A Memorial. By the Rev. H. R. 
Hawei8. Contemporary Review, April, 1874. 

YN yr hen gyhoeddiad parchus a galluog, y Çuarterly 
Beview, am Hydref, 1867, ymddangosodd ysgrif 
o dan y penawd syml, "Y Talmud," a greodd 
gynhwrf anghyffredin yn y byd llênyddol, a thu hwnt i 
derfynau hwnnw, o ran hynny, yn y byd crefyddol a 
duwinyddol hefyd. Yr oedd y testun i ryw fesur mor 
ddieithriol, yr ysgrifennydd yn ei drin mor feistrolgar, 
ei arddull mor heinyf a disglaer, nes, ar unwaith, dynnu 
sylw pawb y delai y cyhoeddiad i'w law. Yn nerth yr 
ysgrif cariwyd y rhifyn hwnnw o'r Çuarterly drwy ddau 
neu dri a argramadau ; cyhoeddwyd argraffiad arbennig o 
honi gan un o sef ydliadau llênyddol Ff rainc ; cyfieithwyd 
hi i'r Germanaeg, y Ffrancaeg v yr Italaeg, yr Ellmyn- 
aeg, y Rwssiaeg, ynghydag amryw eraill o ieithoedd y 
Cyfandir. Daeth yr awdwr, megis heb yn wybod iddo 
ei hunan, yn enwog; ymofynid am dano gan enwogion, 
ymohebid âg ef gan awdwyr; canfu bersonau o waed 
breninol ymysg ei edmygwyr; anfonwyd gwahoddiad 
iddo gan Lywydd yr Aipht i roddi ei bresennoldeb yn 
agoriad Camlas y Suez ; teimlai un o dy wysogesau bren- 
inol Lloegr ei hunan yn ffortunus ddarfod iddi allu sicr- 
hau dernyn o'r ysgrif enwog, yn Uawysgrif yr awdwr ei 
hunan, i'w gadw fel cywreinbeth ; gwahoddwyd yr awdwr 
i giniawa gyda Phrif-weinidog y goron; mewn gair, 
canfu ei hunan yn "arwr y dydd," fel y dywedir; a 
theimlai pawb a feddai gymhwysder i roddi opiniwn ar 
y fath bwnc, fod goleuad newydd disglaer wedi ym- 



Digitized 



byGoogle 



116 EMANUEL DEUT8CH a'b TJJLMUD. 

ddangos yn ffurfafen llênyddiaeth, ac awyddua iawn 
ydoedd pawb i wybod, Pwy ydoedd yr awdwr, a pha 
beth ydoedd ei hanes. Erbyn holi ao ymofyn cafwyd 
nad ydoedd yr athraw na Phrifathraw na Phenadur, na 
Doctor na Doethawr, namyn Iuddew Germanaidd, 
hollol ddiymhongar, ond talentog iawn, ac îs-swyddog 
yn y Gywreinfa Brydeinig, y British Muieum, yn 
Llundain. 

Yr Iuddewon — pobl ofnadwy erioed a byth, y genedl 
fwyaf dyddorol, a dyweyd y lleiaf , ar wyneb ein planed 
ni : tynant sylw lle bynnag y byddont, pa un bynnag ai 
yn y llŷs ai yn y lludw ; pa un bynnag ai yn llanw swydd 
o ymddiried yn senedd y wlad, ai ynte yn gwaeddi 
" Ou' clo, ou' clo," ar hyd heolydd budron rhai o'n dinas- 
oedd mawrion ;-— cenedl sydd wedi cynnyrchu y dynion 
rhyfeddaf, o'r Duw-ddyn i waered, ac wedi gallu eu 
lladd a'u croeshoelio ar ol en cynnyrchu : nia gall y fath 
genedl lai na thynnu sylw, a pherthyn i hanes pob un o 
honynt swyn a rhamant angerddol. Bwriadwn, yn y 
•ylwadau canlynol, roddi braslinelliad o brif helyntoedd 
bywyd yr Iuddew sydd â'i enw uwchben ein hysgrif , a 
threm ar gynnwys yr erthygl enwog a'i dygodd yn ben- 
naf i sylw y byd. 

Ganwyd Emanuel Oscar Menahem Deutsch yn 
Neisse, yn y rhan a berthynai i Prwssia o Silesia, o 
rîaint Iuddewaidd, a fnont yn trigiannn yno droe am- 
ryw genedlaethau olynol. Gorwedd Silesia yn nwyrein- 
barth Germany, Üe yr ymgyferfydd tiriogaethau 
Àwstria, Rw8sia, a Phrwssia, a ffurfia nn o'r rhannau 
gwerthfawrocaf o diriogaethau coron y wlad ddiweddaf 
a grybwyllwyd. Silesia ydoedd y dalaeth a f u yn faes 
yr ymladdfeydd mawrion rhwng Âwstria a Phrwssia, — 
y gornestydd celyd rhwng Maria Theresa & Ffrederie 
Pawr; ao ar y rhanbarth brydferth hon y byddai 
Ffrederic yn syrthio, gyda naid y llew, cyn i'w elynion, 
braidd, hel eu meddyliau at eu gilydd. 

Fel yr Iuddewon yn gyffredin, yn neillduol yr 
Iuddewon alltndiedig, nodweddid teulu Deutsch gaa 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUTBCH a'b TALMUD. 117 

deimladau teulusidd a ehenedlaethol cryfion drof ben ; 
ac, yn wahanol i Inddewon yn gyífredin, nodweddid y 
teulu, fel lliaws o'u hâch, nid gan gariad at arian, ond 
gaa syched angerddol am wybodaeth. Pan yn chwe' 
mlwydd oed, dodwyd Emanuel ieuanc yn un o ysgolìon 
goreu ei dreflan enedigol ; ao wedi dwy flynedd o aroaiad 
yno, mynnai ewythr iddo o frawd ei dad — 
Rabbi dysgedig o'r enw David Deutsch— a drigai mewn 
treflan arall heb fod ymhell, ei gael o dan ei 
ofal, a chymeryd ei addysg yn hollol i'w ddwy- 
law ei hunan. Dyma, dybygid, nn o'r athro- 
feydd caletaf y clywyd am dani erioed i fachgen 
wyth oed. Gorfodid ef i gyfodi o'i wely am bump 
o'r gloch y boreu, haf a gauaf , ac efrydu yn ddidor, heb 
danwydd nac ymborth, am ddwy awr, hyd adeg y 
foreuol weddi, pryd y treulid awr arall gyda'r gwasan- 
aeth hwnnw. Ôddigerth un chwarter awr at adloniant, 
ac un arall at ymarferiad allan yn yr awyr agored, 
treuHd o hynny hyd wyth o'r gloch y noa yn fanwl 
mewn efrydiaeth galed. Da fod yr efrydydd wedi ei 
fendithio â chyfansoddiod cadarn, ac â chariad dwfn 
at wybodaeth, onidê buasai wedi troi yn wrthryfelwr. 
Ystyrid yr ewythr yn ysgolaig manwl, ac yn awdwr 
nifer o lyfrau ysgoleigaidd ar y Talmud; a diamheu i 
hyn roddi nerth i dueddfryd y nai i ymroddi i'r efryd- 
iau a'i gwnaethant wedi hynny mor adnabyddus. Ar 
derfyn ei dair ar ddeg mlwydd oed — yr adeg i blentyn 
Inddewig ddyfod i'w oed mewn ystyr grefyddol — aeth 
adref i ddathlu yr amgylchiad hwnnw; a chan fod yn 
arferiad i blentyn Iuddewig, ar y fath adeg, ddarllen 
rhan o'r Ysgrythyr yn gyhoeddus yn y Synagog, difi- 
gynnodd i'w ran ef ddarllen Genesis zii. 1 : " Dos allan 
o'th wlad, ac oddiwrth dy genedl, ac o dŷ dy dad ;" — 
geiriau a ddaethant wedi hynny i feddu y fath ystyr 
yn eu perthynas âg ef 1 

Cyn hir aeth i Brifysgol Berlin, Ue yr ymroddodd i 
astudio duwinyddiaeth yn bennaf, eithr heb roddi 
heibio ei efrydiau yn y TaJmud, i'r hyn y gellir dyweyd 



Digitized 



byGoogle 



118 EMANUEL DEUT8CH a'b TALMUD. 

y treuliodd y rhan hwyaf a goreu o'i oee. Cafwyd 
prawf amlwg o hynny yn y swrn anferth o bapyrau a 
gafwyd ar ol ei farw, yn cynnwys cyfieithiadan a thraws- 
ysgrifeniadau o'r Talmud, wedi eu hysgrifennu, rai o 
honynt, yn ei lawysgrif fachgenaidd pan yn ieuanc; 
eraiìl ar hyd yr holl flynyddoedd o hynny hyd ei 
farwolaeth. 

Cynhaliai ei hunan ỳh y Brif athrofa, fel aml i 
efrydydd Germanaidd arall, drwy roddi gwersi i eraill a 
derbyn tâl am hynny. Ysgrifennai hefyd weithiau i rai 
o'r cyhoeddiadau, gyda destlusrwydd a dyddordeb 
mawr, ac ennillodd felly ddigon o arian i roddi taith 
fechan ar hyd y Rhine. Am ei efrydiau a'i athrawon 
yn y Brif athrof a, ysgrif ennai f el y canlyn : — 

In magniè wfataie, ai digon jrw? .Pwy yn ein mysg nad ym- 
drechodd, rywbryd nen pilydd, i gyrhaedd rhyw nod nchel? ao 
ymddengys y parotoad ì'r ymdrechfa, nid wedi ei fraanaddu, 
eithr wedi ei lunio gyda bwriad doeth y Dynged dyneraf . 
Dysgwyd fi i floesg-gynanu yr wyddor Hebraeg, ac i adrodd fy 
ngweddîau yn iaith Dafydd, cyn 1 mi alltr darllen nac yaçrifennu 
tafodiaith y wlad y magwyd fi ynddi. Ar estyll fy Uyfrgell 
fachgenaidd, tra y tyfwn i fyny, gorweddai Homer a Virgil 
ochr yn ochr ft'r Midraah a'r Miahnah. Cvn fy nghynefino ig 
academi Plato a'i gyfeillion, yatyrid yn ddoeth i drwytho fy 
enaid, am ysbŵid, yn gyfángwbl yn y cefnfor hwnnw a elwir j 
Talmnd ; a dysgid i mi resymeg yn nadleuon Babina a Bab Aahi, 
cyn gallu o honwyf gyferbynu y taranfolltau cynddeiriog a 
ysgydwent dylathaú Sura a Pnmbeditha, gyda gwefuaan tawel, 
tyner, a gwawd-wenawg Socrates. A thra yr haerai Hengaten- 
berg, gyda Uaia croch, fod pob gair o'r Yaçrythyrau yn ysbrydcJ- 
edig, cymychiolai Vatke, y drws noaaf ìddo, yr eithaf cyfer- 
byniol, a gwadai awdnriaeth Foesenaidd hyd yn oed y Deng 
Air Deddf. 

Tna, gan adael y cweatiynaw duwinyddol hyn, oefais fy 
hunan wrth draed Boechh, a chyda choethder dillynwiw yr 
agorai o'm blaen hanee Groeg glasurol, gan wnenthur y cUta 
myëticce yn ddadguddiadau eglur. dan ei arweiniad ef cefaia 
edrych ar y gançen ffafredig honno o ddynolryw, yn eu chwar- 
euon, yn eu difnfwch; yn y tŷ ac yn y farchnadfa; mewn 
beddwch a rhyfel; eu caethion, eu merched, a'u plant; eu doeth- 
ion a'u hoffeiriaid ; eu beirdd a'u barddonesau ; a hyn i gyd, tra 
y dyagai Meinehe i mi Horace yng ngoleuni Herman a Heine. 

Hefyd, onid oedd Banke yno i agor fy llyeaid i sylwi ar 
ymddyheuadau dyfnach y ddynoliaeth? pa fodd y cynyddodd 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUT8CH A*B TALMUD. 119 

golenm a gogoniant yr Adfywiad (RenaUêance) o farbariaetli y 
Canoloeaoedd hyd ein dydcuan ni. ac i ddangos i mi wreiddian 
•prydferth prenau» teg rhyddid y Üecha cenedloedd Ewrop o dan 
en cysgod yn awr? Tra y cymerai Bitter ni— 

Oreenland oer fynyddig 
Hyd draethan 'r India fawr, 

ac y llefarai am brennan, o'r cedrwýdd sydd yn Libanns hyd yr 
iaop a dŷí allan o adfeilion Virzagapatam. 

Yn y flwyddyn 1855 agorodd drws iddo i ddyfod i 
Loegr, yr hyn a fawr ddymnnai er ys amser maith. 
Rhoddwyd ar gwmni masnachol o Iuddewon yn Berlin, 
gan ymddiriedolwyr y Oywreinfa Brydeinig yn Llun- 
dain, i ymofyn am ddyn ieuanc o allu a chymhwysder i 
lanw lle yn y sefydliad ardderchog hwnnw ; a syrthiodd 
y coelbren ar Emanuel Deutsch. Yma yr ydoedd yn ei 
afiaeth, a theimlai ei fod yn gorphen yr efrydiau a oeod- 
asai i lawr ym moreuddydd ei oee. Ysgrif enna fel y can- 
lyn gyda golwg ar hyn yn niwedd y paragraph a ddy- 
fynwyd uchod : — 

Yna, am agos i ngain mlynedd, cefais y rhagorfraint o drigo 
yng nghanol y Pantheon honno a elwir y Gywreinfa Brydeinig; 
a'i hofi drysoran, pa un bynnag ai Aiphtaidd ai Homeraidd; pa 
nn bynnag ai cyn-ffnrfiadau, ai crâf-ysgriflyfran Babylonaidd, 
gogoniant drylliedig y Parthenon, nen daigriMnman dirgeledig 
Etrnsca, oeddynfc, bob dydd, bob awr o*r dydd, at fy ngalwad,— 
Alesandria, Bhnfain, Carthage, Jernaalem, TyruB, Sidon, ao 
Athen. 

Ymddengys iddo f od yn fywiog a hapus am amser yn 
ei le yn y Oywreinfa Brydeinig, ac ysgrifennai yn ddi- 
dor i wahanol gyhoeddwyr a golygwyr, gan gadw o'i 
flaen yr un amcan mawr, sef ysgrifennu rhyw waith 
pwysig i esbonio y Talmud. Ymdeimlai hyd y diwedd 
fod ganddo yr apostoliaeth hon at y byd o egluro llên- 
yddiaeth henafol ei genedl; a thebyg na chydgyfar- 
fyddodd yr holl gymhwysderau angenrheidiol at hynny 
yn well yn neb erioed. Nid oedd braidd derfyn ar ei 
adnoddau llenyddol, yn neillduol yn y cyfeiriad yma. 



Digitized 



byGoogle 



120 iMunrBL deotsoh a'b tjllmud. 

Ysgrifennodd yn agos i ddau cant o erthyglau, mawrion 
a bychain, i Wyddoniadur Chambers o Edinburgb. 
Gŵyr pawb sydd yn feddiannol ar y trysor gwerthfawr 
hwnnw, Geiriadur Beiblaidd Dr. Wliliam Smith, mai efe 
a gyf ansoddodd yr erthyglan campua ary" Targumiau," 
"Y Pumllyfr Samaritanaidd," <fec, heblaw lliaws o 
ysgrifau i'r argraffiad diweddaraf o Eiriadur Beiblaidd 
Dr. Kitto. Ar ol ymddangosiad ei ysgrif alluog ar y 
Talmud, trethid ef o bob cyfeiriad gan alwadau i ysgrif- 
ennn, gwahoddiadau i arehhio, taerni am erthyglau ; ac 
anfynych yr apelid ato yn of er. Meddai hoen ao ysplan- 
der dwyreiniwr, ynni a dyfalbarhad efrydydd German- 
atdd, diwylliant cymdeithasol gorphenedig y Prydein- 
iwr; ac yng ngrym y cyfuniad anghyffredin hwn cyn- 
nyrchodd ddarnau a ddarllennir yn hir, a rhoddodd fod 
i obaith a disgwyliad am weithiau anfarwol. Ystyrid 
ef yn awdurdod ar bob peth braidd a ddaliai berthynas 
â llenyddiaeth ddwyreiniol, yn enwedig yr ieithoedd 
Indo-Ewropëaidd a Semitaidd, y Sanscrit, Caldaeg, 
Âramaeg. Pe cawsai fyw, nis gellir dyfalu faint o 
oleuni a allasai daflu ar y Beibl drwy ddehongli yr ar- 
ysgrifeniadau a'r arwyddluniau a geir yn olion ac ad- 
f eilion y Dwyrain. Ar y materion hyn ymofynid ftg ef , 
ar ddehau ac ar aswy, gan ysgoleigion ac efrydwyr, a 
chymerai yntan ei hysbyddn gyda sirioldeb y ffynnon, 
yn rhoddi ei gof er peraidd i bawb a ddêl â'i lestr ati. 
08 byddai rhyw anhawsder yn y Muteum, — 
rhyw gerf-ysgrifau nas gallai neb eu dehongli, 
rhyw lythyrennau nas gallai neb eu darllen, 
rhyw lyfrau nas gallai neb eu rhestru, nen gyfeiriadan 
na8 gaîlai neb en gwneyd allan, — Mr. Deutsch oedd y 
éyn bob amser, a cheid ef yn wastad yn ateb yn Uawn 
i'r gofyn. Nid ymddengys iddo ddrwgdybio y gallai 
dynion annheilwng f od o'i amgylch yn sugno ei ad- 
neddau, ac yn bwyta ffrwyth ei lafur yn ddistaw bach, 
ae yn ennill mawi y byd drwy honni y pethan hynny fel 
yr eiddynt eu hunain ; ac ni ofalai, oa byddai i hynny 
hyrwyddo " yr achos da, M f el y galwai ei hoff efrydia«. 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEÜT8CH a'b TALMUD. 121 

Yn eá flynyddoedd diweddaf aeth Deutsch o dan gryn 
gyfnewidiad, o ran oorff a meddwl. Trwy orlafur, ac 
esgeulusdra o hono ei hunan, magodd afiechyd — nn o'r 
rhai mwyaf dirdyniadol y disgynnodd i'n rhan ni i 
ddarllen am dano braidd erioed. Dyry ei gyfaill, Mr. 
Haweis, yn ei ysgrif o adgofion am dano i'r Content- 
forary Beview, hanes bron annioddefol o boenus am 
afiechyd ei flynyddoedd olaf. Dygasai hynny arno ei 
hnnan yn bennaf drwy orweithio ei gyfansoddiad, er 
mor gadarn ydoedd. Gweithiai yn fynych drwy gydol 
y nos; ceid ef yn y boren â'i ysgrifell yn ei law, a'i 
fwper y noewaith gynt heb ei brofi o'i flaen; ar yr awr 
benodedig ceid ef yn ei le yn y Museum mor hoenus ei 
ymddangosiad a neb o f ewn y Úe ; yn aml ni chyff yrddai 
& thamaid o ymborth ganol dydd gan brinder amser; 
esgeulusai yn f ynych giniawa, oni wahoddid ef gan gyf- 
eillion i giniawa allan. Fel hyn, gyda math o afradlon- 
edd gwallgof , difwynodd gyfanaoddiad haiarnaidd pan 
yn anterth ei nerth. Ni fynnai i neb ychwaith wybod 
am ei afiechyd ; ac ni wybn neb ond ychydig gyfeüiion 
am amaer maith fod dim yn ei flino, na'r rhai hynny 
hyd nea yr ydoedd yn rhy ddiweddar i'w achub. Canfu 
Dentech hefyd, er ei ofìd, yr amgylchynid ef gan ddyn- 
ion eiddigedduB a chenfigenllyd, a hynny o herwydd en 
bod, ymhob ystyr, ond mewn swyddogaeth yn nnig, yn 
Uai nag ef ; mewn swydd yr oeddynt uwch ei ben, ac ni 
traont yn ol o ddangos hynny iddo. Os ydyw yr hyn a 
yagrifenna Haweis yn wirionedd, ac nid oee neb eto wedi 
ceisio ei wrthbrofi, ymddygodd awdurdodan jt Amgn- 
eddfa Brydeinig tnag at y dyn hwn ymhell o fod yn 
deilwng o sefydliad cenedlaethol. Efe, am flynyddan 
lawer, fu seren ddisgleiriaf y lle; eto cadwyd ef yno i 
gyflawni man negeeeuau y gallasai unrhyw fachgennyn 
braidd en gwneyd, a hynny am oferedd o gyflog. Ei 
amcan yn cadw ei afiechyd yn ddirgel ydoedd er mwyn 
derbyn ei dipyn cyflog i gadw corff ac enaid yn gymy- 
dogion. Ni feiddiai ei gyf eillion yngan fod ei afiechyd 
yn debyg o fod yn anfeddyginiaethol, rhag y tynnid 



Digitized 



byGoogle 



122 BMANUEL DEUT80H a'B TALMUD. 

oddiwrtho yr ychydig arian a ddeuai iddo o'r Amgu- 
eddfa, ac y torrid pob cysylltiad rhyngddo â'r sefydliad. 
Tmddengys fod dynion o'i ddeutu a fuasent yn falch o 
nnrhyw gyfleusdra i'w weithio allan o le nad oedd neb, 
ar y pryd, yn y deyrnas, yn abl i'w lanw ond efe, a lle 
nad oes neb wedi ei lanw, fel efe, hyd y dydd hwn. 
Tmddygid fel hyn at ddyn a feddai y fath gymhwys- 
derau, fel y gellid yn hawdd gyfrif ar ben bysedd hynny 
o ddynion oedd ar gyfandir Ewrop, yn America, a 
Lloegr, yn meddu cymhwysderau cyffelyb iddo. Par 
ymddygiadau fel hyn i ni gywilyddio o'n gwlad, gyda'r 
holl red-tapeism sydd ynddi. Pe buasai y dyn hwn 
filwr neu lyngesydd, diamheu y gofalasai y llywodraeth 
am borf a f ras iddo ; ond hen hanes Prydain ydyw newynu 
ei darganfyddwyr, ei hanturiaethwyr, ei hieithyddwyr, 
ac anwesu gwŷr y fìdog a'r f agnel. Er fod gan Deutsch 
gyfeillion, ac er i'r rhai hynny fod ymysg blaenion y 
genedl — pob un yn bencampwr yn ei gangen neillduol 
ei hunan o wybodaeth, eto ni wneid cyfrif o'u deisyf- 
iadau ar ei ran. Arwyddwyd deiseb gan Ddeon West- 
minster, Arglwydd Strangford, Rawlinson, Lane, a 
Layard, yn crefu am i'r Senedd apwyntio Deutech yn 
geidwad yr henafìaethau Semitaidd yn yr Amgueddfa; 
ond pan y trosglwyddwyd y ddeiseb i'r awdurdodau, i'w 
chyflwyno drwyddynt hwy i'r ymddiriedolwyr, o her- 
wydd rhyw wall bychan yn ei geiriad dodwyd hi ar yr 
astell, ac ni chlybuwyd mwy air o son am dani! Pa 
ryfedd iddo chwerwi ei ysbryd i raddau — gweled ei gyf- 
eillion yn meirw, ei gorff yn malurio, ac yntau yn cael 
ei amgylchynu gan gymaint o grebachrwydd ysbryd 
mewn dynion y gallasai ddisgwyl iddynt werthfawrogi 
ei lafurf 

Un o'i freuddwydion y nos a'i ddymuniadau y dydd 
ydoedd cael myned i deithio i'r Dwyrain — y rhan honno 
o'r ddaear y cylymid ei galon wrthi gyda holl angerdd- 
oldeb natur dwyreiniwr a chenedlgarwch Iuddew. Pan 
y sonid am hynny wrth yr uwch-swyddogion yn Llun- 
dain, cafwyd allan ar unwaith ei fod yn was rhy werth- 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUTSCH a'B TALMUD. 123 

fawr i'r sefydliad allu fforddio colli ei wasanaeth — nas 
gellid mewn un modd ei hebgor. Trueni na fnasent yn 
deall mai wrth ei hebgor i fyned i'r Dwyrain y denai ei 
werth i'r golwg. Nid oedd hyn, mewn gwirionedd, ond 
esgusawd dros gwtogi ei derfynau, a lluddias i'w 
dalentau disglaer ddyfod yn amlwg. Pa fodd bynnag, 
yn 1860 cafodd ysbaid o tua deng wythnos i fyned ar 
redeg, megis, i'r Dwyrain ac yn ol. Gyda'r ychydig 
arian a'r ychydig amser oedd ganddo, tybir iddo, y pryd 
hynny, roddi gormod o bwys ar ei gorff a'i feddwl, ac 
feUy hau hadau yr afìechyd a'i cymerodd ymaith yn y 
diwedd. Rhoddai y Dwyrain f ywyd newydd iddo ; ym- 
gyfodai ysbrydoedd yr hen oesoedd megis i'w longyf- 
arch, fel pe buasent, o'r diwedd, wedi cyfarfod âg un a 
fedrai ddehongli eu cyfrinion. Mewn gair, nid oedd 
yr holl daith, er bered ydoedd, ond un lesmair berlewygol 
iddo ef. Dechreuai ei lythyr cyntaf oddiyno gyda'r 
geiriau, — " Y Dwyrain : fy holl ddymuniadau hiraeth- 
lawn innau o'r diwedd wedi eu cyflawni." Dro arall, 
torai allan fel mewn syndod, "A minnau hefyd yn 
Phoenicia !" Pan ymysg ei gydgenedl, yn Lle yr Wyl- 
ofain yn Jerusalem, mygid ef gan ei deimladau fel nas 
gallai lefaru ; ac ni f edrai son am hynny unrhyw amser 
drachefn heb wylo dagrau yn hidl. Ar ol dyfod adref 
traddododd amryw areithiau ar hanes y daith ; a thyn- 
nodd allan un o'r Adroddiadau gwerthf awrocaf a ysgrif - 
enwyd eríoed, yn cynnwys prif ffeithiau y daith, i'w gyf- 
lwyno i Ymddiriedolwyr y Gywreinf a Brydeinig. 

Yn 1872 cafodd egwyl i fyned i'r Dwyrain drachefn, 
ond dan amgylchiadau tra gwahanol: y tro hwn aeth 
yno % farw. Teimlai yr hen awydd am weled y Dwyrain 
yn ail-gryfhâu, a thybid y gallai hinsawdd gynhesach 
wneuthur Ues iddo ; a thrwy garedigrwydd nif er o gyf - 
eillion ffyddlon, casglwyd digon o arian, heb yn wybod 
iddo ef , iddo fyned i'r daith, a gwas gofalus i'w ganlyn. 
Aeth drwy Italy a Rhufain, a theimlai ei hunan yn 
gwellau ; ond wedi cyrhaedd yr Aipht gwaethygodd yn 
ddirfawr, Nid oedd ei ysbryd er hynny yn üdio dim. 



Digitized 



byGoogle 



124 BMANUEL DEÜT8CH a'R TALMUD. 

T mae ei lythyrau yr adeg hon yn darllen yn gyffelyb i 
ThoughU on Death gan Kirke White; y fath ûomedig- 
aeth chwerw wrth deimlo yr oee yn darfod a'r gwaith 
heb ei gyflawni. T mae, fodd bynnag, un gwahaniaeth 
pwydg; dyry Kirke White wrth farw ei ben i orphwys 
ar obenydd y Cristion. Digon o waith, dybygem, gyda'i 
holl ddysgeidiaeth a'i athrylith, ei wybodaeth helaeth 
o'r ieithoedd y gwelodd y Nefoedd yn dda ddadgnddio ei 
honan i'r ddaear drwyddynt, ei hoffder anniwall o lên- 
yddiaeth Hebreig, y gellir rhestru Deutsch yn Gristion. 
Gyda chymeriad moesol dilychwin, y chwaeth buraf, y 
gonestrwydd mwyaf dihooed, a'r boneddigeiddrwydd 
prydferthaf, eto yr oedd yma ddirfawr wahaniaeth yn 
nhôn ymostyngar ei ysbryd, pan yn nesau at farw, 
raçor yn llinellan tyner y bardd ienanc dnwiol yn marw 
ar drothwy bywyd, gan deimlo fod gan ei Dad nefol 
resymau tragywyddol am yr hyn a ymddangosai iddo ef 
mor groes i reswm. T mae yn trydar mewn syndod : — 

Fifty yean hence, and who will hear of Henryî 

Oh! none; another bnay brood of beings 

Will shoot np in the interim, and none 

Will hold hun in remembranoe. 

• • • • • 

I did hope 
For better things ! I hoped I shonld not le»ve 
The earth without a ▼eetage ; — Fate decreee 
It ahall be otfaerwiae, and I aubmit. 

Henoeforth, worîd, no more of thy desires ! 
No more of hope ! the wanton vagrant Hope ! 
I abjure all. — Now other carea engroas me, 
And my tired aoul, with emulative haate, 
Lookt to its God, and prunea ite wings for heaven. 

Rhaid i ni edrych yn ofer am y dôn ymostyngar a ddang- 
°«ir yn niwedd y llinellan uchod, yn llythyran Emannel 
Dentsch. Tn nn o'r rhai diweddaf a ysgrifennodd o'r 
Aipht ceir y llinellan canlynol : — " Eto yr holl amser 
hwn y mae fy meddwl yn llawn gwaith— gwaith a ym- 
~JJ?Sy» fel pe byddai, yn ol rhyw drefniant cynoeeol, 
**di ei dorri allan i mi, ac i mi yn nnig. Pob anadlwi 



Digitized 



byGoogle 



SMANUEL DEUT8GH a'b TALMUD. 125 

m roddaf yn y fan hon, pob carreg y deuaf ar ei thraws, 
pob arwyddlun unigol a ganfyddaf yn y byd-feddrod 
«mherfynol hwn, Ue y gorwedd yn gladdedig weddill- 
ion cynif er o oesati, a bair i lif eìriant o f eddyliau, hen a 
newydd, awgrymaidau, ffeithiau, ac opiniynau, ddy- 
tìfo am fy mhen. Owneir hyd yn nod drws fy nhŷ i 
fyny o goed arch tnummy, a rhan o wasanaeth claddu y 
metrw wedi ei gerfio arno mewn arwyddlunian aneglur ! 
Àh ! y f ath gydgasgliad a ddaeth i'm meddwl oddiwrth 
yr oll a welaf o'm hamgylch yma ! Och ! nid ydynt, 
erbyn hyn, ond dydd-freuddwydion — gweledigaethau 
euraidd gyda pha rai yr hudfoddia f y nychymyg hir 
ddyddiau o lesgedd a nosweithiau o flinder." 

Ar y 12fed o Fai, 1873, bu farw Emanuel Deutsch 
yn Aleocandria yn yr Aipht, yn 44 mlwydd oed. Fefly 
y bu farw un o ysgoleigion dwyreiniol goreu y ganrif 
hon, ymhell o wlad ei enedigaeth, ac ymhellach na hynny 
o wìad ei fabwysiad, ond tra yn cyrchu at randir y 
Dwyrain ramantus y soniodd ac yr ysgrif ennodd gymaint 
am dani, ac y bu mor ffyddlawn iddi, ar hyd ei oes fer, 
â*r nodwydd i'r pegwn; a'r geiriau olaf braidd a ddy- 
wedodd efe oedd : — " Nid oeë arnaf eisieu ond yn unig 
heddwch." 

Bellach ni a drown at y gyfrol sydd ger ein bron, a 
gynnwys y Oweddillion Llênyddol a adawodd ar ei ol. 
Y maent yn debycach i friwsion wedi disgyn oddiar 
fwrdd rhyw Rabbi dwyreiniol nag i ysgrifeniadau Uênor 
oedd yn byw yng nghanol berw y bedwaredd ganrif ar 
bymtheg. Cynnwys y gyfrol, heblaw yr ysgrif ar y 
Talmud, amryw erthyglau, hirion a byrion, a wasgar- 
erid ganddo â llaw haelionus ar hyd wyneb gwahanol 
gyhoeddiadau Uênyddol Prydain Fawr. Cawn yma bob 
rfayw beth, megis, o'r ysgrifau breision i'r Quarterìy 9 
hyd y llythyrau enweg a ysgrifenodd, ntewn ychydig 
amser, meddir, i'r Tîmeê ar y Cynghor Eglwysig yn 
Bhnfain. Nid oes un arwydd prinder ganddo gyda dim 
a gyffyrdda; yr ydych yn teianlo fod pob mater a dra- 
fodir gaaddo yn cael periffaith chwarra teg, a'i f od yntau 



Digitized 



byGoogle 



126 EMANÜEL DEUTSCH a'b TALMUD. 

yn ei adael cyn hysbyddu na thebyg ei adnoddau arno. 
Cyfodai hyn, yn ddiamheu, oddiar y ffaith mai dyn un 
pwnc ydocdd. Na chamgymerer ni ychwaith : nid ydys 
i ddeall fod ei efrydiau yn gul a chyfyng; na, ym- 
ddengys gartref gyda braidd bob peth; ond try ei holl 
ef rydiau i daflu goleuni ar un pwnc. Dyna y dynion a 
alwn ni yn ddynion un pwnc, a gellir disgwyl oddiwrth- 
ynt hwy rywbeth heblaw dylni arwynebol ar y pwnc 
hwnnw. Rhywbeth yn dal cysylltiad â'r Dwyrain oedd 
un pwnc Emanuel Deutsch; ac ar hynny Uefara gyda 
sicrwydd oracl, eto yn wylaidd gyda y pethau sydd yn 
anmhenderfynol. Prif nodwedd ei arddull a'i feddyl- 
iau ydyw hoender ac ysplander; crebwyll y dwyreiniwr 
yn hulio ei lwybr â blodau, fel pe byddai yn trigo yng 
ngardd y perlysiau. Ceir hyn yn fynych heb fanylder ; 
ond ynddo ef yr oedd manylder, yr hyn ydyw un o brif 
elfennau gwir ysgolor, wedi cyfarfod â dillynder. Y 
mae y gyfrol hon, ar ol ei darllen, yn gadael argraff ar 
y meddwl cyffelyb i ddarlun anorphenedig, yn cynnwys 
amlinellau gwychion, ond y bwyntel wedi syrthio o'r 
llaw cyn ei orphen; neu un o gerfluniau ysplenydd y 
Dwyrain, heb ond darn o hono yn unig i dystio pa mor 
ardderchog y gallasai y cyfanwaith fod. Ond yr hyn a 
dorasom allan i ni ein hunain, o hyn i ddiwedd yr ysgrif 
hon ydyw, rhoddi lled-dalfyriad o ysgrif Deutsch ar y 
Talmud ; a hynny, yn bennaf , am f od y pwnc mor ddi- 
eithr i lênyddiaeth Gymreig, ac am fod y Talmud, mewn 
rhyw ystyr, yn dal agos berthynas â'r Ysgrythyrau 
Sanctaidd. 

Ar gychwyn ein gyrf a, dylem, fe allai, wneyd cyfeill- 
ion o'n darllennwyr, a dyweyd wrthynt f od ein hymdaith 
drwy anialwch gwag erchyll ; os ydym i f arnu oddiwrth y 
gyfrol ger ein bron, dyna'r fath beth ydyw'r Talmud. 
Geilw Deutsch ei hunan ef yn f ynych yn gefnf or, a dywed 
fod aml un wedi ymsuddo iddo a dyfod i fyny yn unig & 
chragen dlawd yn ei law. Nid ydym ni yn bwriadu 
^*™ hyd ** nod «ym aillt * nynny, namyn cerdded 
ychydig gyda'r glannau, a phigo i fyny yr hyn a 

Digitized by LjOOQ IC 



EMANUEL DEUT8CH a'b TALMUD. 127 

gawn yn ein ffordd. Nis gallodd yr Iuddew dysgedig y 
mae ei enw uwchben ein hysgrií wneyd ond rhywbeth 
íelly; a dywedai unwaith, pan yn un o'i bangfeydd 
angeuol, gyda gwên hanner-grediniol, fod melldith yn 
gyhoeddedig uwchben y neb a ddadguddiai ddim o'r 
Talmud, a bod y f elldith honno wedi disgyn i'w ran 
yntau. 

Ymdrecha yn yr erthygl ger ein bron yn gyntaf 
ddangos, Pa beth ydyw y Talmud t ac mewn ateb i hynny 
teifl frasolwg ar ei hanes a'i gynnwyê. Dylid cofio mai o 
safle yr Iuddew yr edrych ef e arno, ac yn hynny yr ydym 
ninnau yn bwriadn ei ddilyn yn y ilinellau canlynol. 
Olrheinia, gyda deheurwydd mawr, ddylanwad y 
Talmud — y corff mawr hwnnw o gyfreithiau a chwedlau, 
athronddysg a moesddyg, a elwir y Talmud, i wahanol 
gyfeiriadau; ei ddylanwad ar grefyddau y Dwyrain ac 
athroniaeth y Gorllewin. Honna fod y rhan fwyaf o 
gyfreithiau Persia, Groeg, a Rhufain, yn gystal a'r 
eiddo gorllewin Ewrop, â'u hadau ynddo ef ; fod ei 81 
ar athroniaeth o ddyddiau Plato, Pythagoras, Aristotle, 
a'r Gnosticiaid, hyd Spinoza a Schelling yn yr oesoedd 
diweddaraf ; f od ei ddylanwad hyd yn nod ar physigwr- 
iaeth o ddyddiau Hippocrates a Galen hyd yn awr. 
Rhyf edd, er hynny, mor anwybodus ydoedd ysgolheigion 
am dano ar hyd y canrifoedd ; hyd yn nod yn awr, nid 
oes cymaint a Llawlyfr hylaw o'r Talmud o gwbl, nac ar- 
graffiad canolig o gywir, heb son am gryno a da, o'r 
llyfr ar gael. Llosgid ef gan Babyddion, melldithid ef 
gan Brotestaniaid, llurguniai Luther a'r Diwygwyr ef 
yn enbyd o herwydd anwybodaeth o'i iaith, chwerwai 
ysbryd tyner Melancthon wrth ei chwedlau, gan dybied 
nad oedd ynddo ond chwedlau yn unig ; a chymaint oedd 
yr anwybodaeth am dano, fel yr aeth mynach dysgedig 
mor bell a'i alw yn ddyn ac nid yn llyfr. " Pel y dywed 
y Rabbi Talmud," meddai, gan orphen ei ymresymiad 
buddugoliaethus yn ei erbyn gyda dyfyniad o'i eiriau. 

Pa beth ydyw ei hanesf Y mae tarddiad y Talmnd 
yn gyfoesol â'r Dychweliad o Babilon, a dyTy Dentsch 



Digitized 



byGoogle 



128 EMÁNUEL DltJTSCH a'b talmud. 

le mawr i'r amgylchiad hwnnw yn hanes cenedl IsraeL 
Yn ei dyb ef , dyna ddechreuad eu gwaagariad mawr ; mc 
nid ydynt eto wedi eu cyfanu. Y pryd hynny y deffro- 
wyd yr ymddyheuadan dyfnion hynny yng nghalon y 
genedl a roddes fôd i'r disgwyliadau am Fessiah — am 
berson oedd yn berffeithrwydd pob tegwch — yr Eneùt- 
iog a'r Gwaredydd. Aethant i gaethiwed yn greadur- 
iaid eilunaddolgar a llygredig; dychwelasant yn fintai 
o Buritaniaid pur a manwl. O'r blaen nid oeddynt, fe 
allai, yn ymdeimlo yn briodol â gwerth eu llênyddiaeth 
henafol a chysegredig; ond dechreuodd y bobl ymgryn- 
hoi o gwmpas y pentewynion Uenyddol hynny oeddynt 
wedi eu hachub megis o'r gynneuedig dan ; daethant yn 
glymedig wrth eu calonnau; carent hwynt fel eu han- 
wyliaid ; daethant i f od eu hunig drysor, o ddim gwerth, 
ar y ddaear. Yn raddol ffurfiwyd Canon Ysgrythyrol 
yr Hen Destament, a thaflwyd goleuni mawr ar waith 
Dwyfol Ddoethineb yn " ymddiried iddynt hwy am ym- 
adroddion Duw." Buont ffyddlawn i'w hymddiried- 
aeth — cadwasant hwy fel canwyll eu Uygaid ; a'r cariad 
hwn ydoedd cnewyllyn eu holl sefydliadau. Dyma'r 
modd y casglwyd ac y cadwyd Canon yr Yigrythyr. 
" Tro ef, a thro ef drachefn," ebe y Talmud am y BeibL 
" Chwiliwch yr Y8grythyrau/ , ebe y Teetament Newydd. 
Wrth weithio allan y gorchymynion uchod — chwilio 
a throi yr Ysgrythyrau — rhoddwyd bod i wyddor a 
elwir, yn iaith yr Hebreaid, Midrcnh — cyfferyb, dybygid, 
i'r fel y byddwn ni yn galw Esboniadaeth neu Ddehongl- 
iadaeth Ysgrythyrol yn wyddor. Cyfieithir y gair ynaa 
— Midraih — yn enw, ac yn enw ar gasgliad o ffeithiam 
hanesyddol, yn 2 Chron. xiii. 22, a xxiv. 27. " Histori " 
ydyw y gair a ddefnyddir yno, a golygir, yn bennaf, 
nid y Midraêh ei hunan, ond yr hyn a gasglwyd trwy ei 
chymhorth. Y Midrash yma sydd wedi rhoddi bôd i'r 
Talmud; esbonio neu "droi" yr Ysgrythyran, a'r 
esboniadau hynny wedi eu corffori mewn un llyfr, ydyw 
y Tahnud. Felly cyf raith Moses ydyw ei graidd ; eglur- 
hadau y Rabbiniaid, oes ar ol oes, yn nofio ar hyd wyneb 



Digitized 



byGoogle 



BMAHUIL DEUT8CH a'b TAJJTOD. 129 

cymdeithas Iuddewig, am ganrifau lawer, y rhai hynny 
wedi eu casglu at eu gilydd, sydd yn ffurfio ei gyf angorff. 
Cynnwys, megis Uenllîan Pedr,/'bob rhyw beth." Yn 
bennaf cyfreith-lyfr ydyw; ond y mae hefyd yn 
chwedleu-lyfr. Cyffelyb ydyw i ped y ceeglid pob peth 
yn hanes y Cymry at eu gilydd— Hen Gyfreithiau 
Hywel Dda, y Mabinogion, y Trioedd, Chwedlan y Pord 
Gron, a'r Rhamantan i gyd yn un; y cyfan wedi eu 
taflu ynghyd, nid yn ol trefn a dosbarth, ond blith dra- 
phlith ; canys ni ẃyr y Dwyrain am ddosbarthu, dawn y 
Oorllewin ydyw hwnnw. Tybier am y fath gorfforiad 
wedi ei wneyd yn nn llyfr, ac yn cymeryd amo yn bennaf 
f od yn Esboniad ar Gyf reithian yr Hen Gymry ; dyna a 
rydd yr esboniad goren i Gymro pa beth ydyw y Tahnud 
i'r Inddew. Ceir ynddo ddwy elfen gref megis dan lif- 
eiriant, weithian yn cydredeg, dro arall yn rhedeg i'w 
gilydd — nn yn rhedeg o gyfeiriad y deall, y llall o'r 
galon — un yn rhyddiaeth, a'r Uall yn farddoniaeth — nn 
yn ymwneyd â'r rheswm, yn manylu, yn hollti, yn 
pwyso ; nn arall yh ymwneyd â'r crebwyll a'r dychymyg, 
yn chwareu gyda'r teimladau, weithiau yn ddigrif, 
weithiau yn ddifrifol, weithiau yn ffraeth, weithiau yn 
sobr. Gelwir y ddwy elfen yma, yn eu geiriau hwy, un 
yn " Haggadah," a'r llall " Halachah;" y gyntaf yn gol- 
ygu yr elfen chwedleuol, a'r llall yr elfen gyfreithiol yn 
y Talmud. 

Heblaw yr elfenau hyn, rhennir y Talmud hefyd i 
ddwy ran, sef y Mishna a'r Gbmaba. Y dynesiad 
agosaf a f eddwn yn ein hiaith at ystyron y geiriau hyn 
ydyw, fod y cyntaf yn golygn y Testun, a'r olaf yr 
Esboniad arno. Pel y mae y Mishna yn eeboniad ar y 
Pumllyfr, a rhannau eraill o Ganon yr Hen Destament, 
felly y mae y Gbmaba yn esboniad ar y Mishna. Bu y 
corff mawr hwn o esboniadau a thraddodiadau, am gan- 
rifoedd lawer, yn nofio o'r naill genedlaeth i'r llall heb 
fod yn ysgrifenedig. Cymerodd lawn fil o flynyddoedd 
i'w cyfansoddi, a mil arall i'w casglu at eu gilydd, a'u 
hysgrifenjiu. Yn wir, gelwir y cyfangorff, hyd heddyw, 



Digitized 



byGoogle 



130 EMANUBL DBUT8CH a'r TALMUD. 

yn Gyfraith Lafaredig (Oral), mewn cyferbyniad i'r 
Ddeddf Ysgrifenedig, sef y Beibl. Ar yr un teetyn 
casglwyd dau esboniad; felly y mae hyd y dydd hwn 
ddau Dalmud yn cynnwys yr un Mishna, ond yn cyn- 
nwys Gehara gwahanol. Casglwyd un yn Tiberias, tua'r 
fl. o.c. 390, a gelwir ef yn Talmud Jerusalem, a'r llall, 
tua'r un adeg, yn Babilon, gan Rabbi Ashe. Ystyrir yr 
olaf hwn yn anrhydeddusach a chyflawnach na'r cyntaf . 
Gellir cael rhyw syniad am ei faintioli pan y dywedir 
ei fod yn cymeryd yn agos i dair mil o dudalennau un- 
plyg, o'r argraffiadau diweddaraf , ac yn gwneyd i fyny 
ddeuddeg o gyf rolau unplyg mawrion ! Hwyrach mai 
gormod fyddai i ni ddyweyd am dano, yng ngeiriau un 
o brif bregethwyr yr oes o'r blaen am waith un o'r duw- 
inyddion, ei fod " yn gyfandir o laid ;" ond os ceir ynddo 
berlau, amlwg yw y rhaid myned drwy lawer o laid i 
ymofyn am danynt. 

Fa fodd y dadblygwyd y Mishna hwn sydd gweetiwn 
tra dyddorol ? Perthynai ei ddadblygiad, yn bennaf , i'r 
ysgrifenyddion, y rhai oedd, yn ol iaith y Testament 
Newydd, " yn eistedd yng nghadair Moses." Yr oedd 
gwahaniaeth yng ngwaith a hanes yr ysgrifenyddion 
mewn gwahanol gyfnodau. Gellir enwi yn neillduol y 
ddau ddosbarth canlynol o honynt : — 

(1). Y dosbarth hwnnw a elwid yn " Ysgrifenydd- 
ion " mewn modd neillduol. Tymor y rhai hyn ydoedd 
o'r Dychweliad o Babilon hyd yr erledigaethau Groeg- 
Syriaidd, c.c. 220. Gofalent, nid yn unig am orchy- 
mynion a geiriau yr Ysgrythyrau, eithr hefyd am lythyr- 
ennau a nodau, rhag i ddim annilys gael derbyniad i 
mewn. Eu prif orchwyl ydoedd $rsgu yn y synagogau, 
gwneyd disgyblion, a chyfodi yr hyn a alwent yn 
" gloddiau " o amgylch y gyfraith. Gelwir hwy yn 
" Wŷr y Synagog Fawr," a'u harwyddair ydoedd — 
" Byddwch ofalus mewn dedfrydau cyfreithiol, gwnewch 
ddisgyblion, a chodwch glawdd o gwmpas y gyfraith." 
I'r gwŷr hyn y perthynai Ezra, Nehemiah, dsc. 



Digitized 



byGoogle 



BMANUEL DEUT8CH a'r TALHUD. 1$1 

(2). Y " Dysgedigion," neu yr " Adroddwyr." Eu 
tymor hwy ydoedd o c.c. 220 hyd o.c. 220. Dyma, gan 
hynny, " ysgrif enyddion " y Testament Newydd ; canys 
yn en hadeg hwy yr ymddangosodd Crist, y dinystriwyd 
Jerusalem, ac yr alltudiwyd y genedl o'i gwlad. O hon- 
ynt hwy yn bennaf y gwneid y Sanhedrim i fyny. Bryd 
bynnag y sonir yn yr Efengylau am yr " archoffeiriaid, 
y blaenoriaid, a'r ysgrifenyddion," golygir, bob amser, 
y Sanhedrim Fawr. Dyma'r llys gwladol a chrefyddol 
uchaf yn y wlad ; cynnwysai ddeg a thriugain o aelodau, 
wedi eu dewis o'r offeiriaid pennaf , pennau y Uwythau, 
a phennau y teuluoedd, ynghyda'r ysgrifenyddion. 
Cryn beth ydoedd gallu cael yr anrhydedd o fod yn 
aelod o hwn; yr oedd yn rhaid i'r ymgeisydd fod yn 
ddyn o allu mewn corff a meddwl ; heb fod yn rhy hen, 
rhag i'w fam fod yn egwan, heb fod yn rhy ieuanc, rhag 
i'w farn fod yn anaddfed; rhaid iddo fod yn briod a 
thad, canys dygid achosion teuluoedd truenus ger ei 
fron, a rhaid iddo feddu calon lawn o dynerwch tuag 
atynt, fel ag i gydymdeimlo â hwynt. 

Un peth mawr at gynnyrchu y Mühna ydoedd yr 
arbenigrwydd a roddwyd ar addysg plant ac ieuenctyd 
ar ol dychweliad y bobl o Babilon. Aeth yn fyrddau 
ysgol drwy y wlad i gyd ! Collodd yr offeiriadaeth ddy- 
lanwad mawr ar y bobl ; chwalwyd y dysgu o'r deml, a 
aefydlwyd synagogau, ysgolion, ac athrofäau trwy y wlad 
yn gyffredinol. Y canlyniad fu i gorff mawr o esbon- 
iadau ac eglurhadau ar y gyfraith gael ei gynnyrchu, y 
rhai sydd yn cyfansoddi y rhan fwyaf o'r Talmud. Heb- 
law addysg, dodid pwys mawr yn y Talmud ar ddysgu 
rhyw alwedigaeth i bob un o'r plant. Yr ydoedd eu 
doethion i gyd yn grefftwyr. Nid oedd eu Rabbiniaid 
enwocaf namyn celfyddydwyr tlodion, — naill ai gwneu- 
thurwyr pebyll, sandalwyr, gweyddion, seiri, crwynwyr, 
neu bobyddion. Mantolai y Ue mawr a roddid fel hyn 
ganddynt i waith, rhag iddynt fyned i addoli addysg yn 
wasaidd, ar un llaw, a rhag iddynt dueddu at fywyd 
meudwyol a dioglyd, ar y llaw arall. Y canlyniad o hyn 



Digitized 



byGoogle 



132 EMANTJEL DEUT8CH A*B TALMUD. 

eto ydyw y ceir cyfeiriadau mynych mynych yn y 
Talmud, nìd yn unig at addysgu y plant, ond at eu 
gwneyd yn grefftwyr hefyd. Ceir ystorîau hanner-di- 
grifol, hanner-dychymygol, ynddo ar y pen hwn. 
Cymerer yr un a ganlyn fel engraifft : — 

Digwyddodd i un o'r Rabbiniaid, tra yn cerdded yn 
y farchnadfa un diwrnod, gyfarfod â'r prophwyd EHaa, 
wedi dyfod i roddi tro, dybygid, o'r byd ysbrydol. 
Gofynnodd y Rabbi iddo ar nnwaith, Pwy o fysg y dyrfa 
honno a fyddai cadwedigt Cyfeiriodd y prophwyd ef yn 
gyntaf at ŵr o ymddangosiad dysyml — ceidwad carchar 
— f el un o'r cadwedigion, o herwydd ei f od yn dyner wrth 
y carcharorion. Tna cyfeiriodd at ddau fasnachwr 
cyffredin a daradent â'u gilydd ar yr heol, fel dau a 
fyddent ar gael yn y diwedd. Brysiodd y Rabbi atynt 
ar unwaith, gan eu holi, Pa weithredoedd yr oeddynt 
yn eu gwneuthur fel ag i sicrhau eu cad wedigaeth t 
Atebaaant ef mewn syndod nad oeddynt hwy ond gweith- 
wyr tlodion yn byw ar eu crefftau — mai yr unig beth a 
allent hwy ddyweyd am danynt eu hunain ydoedd, eu 
bod bob amser yn llawen ac yn llawn o natur dda — eu 
bod yn wastad yn ceisio cysuro y galarus a heddychu y 
cwerylgar — mai dyna holl swm eu bywyd hwynt. 

Bellach, wedi i ni ymdroi cymaint a hyn gyda hanen 
y Talmud, brysiwn i ysgrifennu ychydig am ei gynnwyê 
hefyd. Dywed Deutsch y rhennid y Mishna i chwech o 
adranau mawrion, a phob un o'r rhai hynny drachefn, 
ar gyf artaledd, i tua deuddeg o bennodau ; a'r cyfan, yn 
y diwedd, i dros bum' cant o baragraphau. Geliir nodi 
cynnwys yr adranau rywbeth f el y canlyn : — 

Adran I. Am Badau: Cyfreithian tírol yn dechrea gyda 
phennod ar Weddîau. Yn yr adran hon yr ymdrinir 4'r gwa- 
nanol ddegymau, a'r rhoddion dyledos oddiwrth çynnyrch y tir 
i'r offeiriaid, a'r Lefiaid, a'r tlodion ; ac am y flwyddyn Sabbothol 
hefyd, a'r gwaharddiadan ynghylch cymyaga hadan, amfeiliaid, 
a gwîagoedd. 

Adran II. Am Wltddötdd: Am Sabbathan, Owleddoedd, a 
GwylÌAn; y gwaith gwaharddedig arnynt, y seremoniau ordein- 
iedíg, a'r aberthau* i'w hoffrwm arnynt. 



Digitized 



byGoogle 



EMANTOL DEUT80H A*B TALMTTD. 133 

Adran III. Am Ferchéd: Am ddyweddîo, priodi, ac yagar, 
ac am addnnedan yn gyffredinol. 

Adran IV. Am Niwtidiau: Cynnwyaai yr adraa hon y rfaan 
fwyaf o'r gyfraith yn wladol a throseddiadol ; am brynnn a 
rwŵrthu, a'r trafodaethan arianol yn gyffredinol. Hefyd ym- 
drinid â'r irosedd a gydnabyddid fel yr erchyllaf yna ngwyneb 
▼ tryfraith— eef eilnnaddoliaeth. Yn hon y ceid y gyfraith yng- 
hykh llwon, tyBtion, a gwahanol gosbedinethan. 

Adran V. Am Btthau Sanctatdd: Am Aberthan, am y 
Çyntafanedig, ac am fesnriadan j deml. 

Adran VI. Am Buredigaethau : Am wahanol ddeddfan 
iechyd, am gyfreithian y pethan glân a'r pethan aflan, ac am en 
pwedigaeth. 

Dyry yr uchod ryw syniaâ i'r darllennydd am gyn- 
nwys y Mishna; ond cofier nad ydyw y Miahna ond 
y teetun yn unig,— y mae y Gemara, yr esboniad, allan 
o hynny dracheín ; íelly nid ydyw yr adranau nchod yn 
goeod allan ond rhan fechan, mewn cymhariaeth, o'r 
cyfandir mawr hwnnw a elwir y Talmud. Tn y Oemara 
y ceir y chwedlau a'r ystorîau digrifol, y dychymygion 
plentynaidd, eto arddunol weithiau, ac ambell i belydryn 
o ddoethineb yn ymsaethu drwy ganol tryblith o " goed, 
gwair, a sofl." 

Tstyriaì y Rabbiniaid nad oedd y cyfreithian hyn yn 
cyffwrdd â'r galon o gwbl; mai eu gwasanaeth ydoedd 
rheoleiddio y fuchedd yn unig. Ar yr olwg gyntaf , 
degjrment y mintys a'r anis i eithafion, eto rhoddent le 
i ryw egwyddorion mewnol ac ysbrydol, oeddynt yn 
rhedeg drwy, ac o dan, yr holl fân-reolau hyn. Dodent 
le mawr i'r hyn a alwent hwy yn " ffydd y galon," mewn 
cyferbyniad i reolau y fuchedd. Ceir rhywbeth yn dra 
tharawiadol yn en gwaith yn chwilio am yr nn egwyddor 
hon ymysg y llîaws aneirif o f ân orchymynion. 

Dyagwyd Moaes, ebe y Tahnnd, i roddi chwe' chant a thrí 
ar ddeg o orchymynion i'r bobl. Yn y bymthegfed Salm, 
dygodd Daf vdd hwynt i lawr i nn ar ddeg : " Arriwydd, pwy a 
drig yn dy babell, a phwy a brewylia yn mynyda dy sancteidd- 
rwrdd? Yr hwn a rodia yn berffaith, ac a wnel gynanwder, ae 
a ddrwed wir yn ei galon," &c. 

Tynodd v proffwyd Esaiah hwynt i lawr i chwech (xrriii. 

a: — "Yr hwn a rodia mewn cynawnder ac a draetha nnion- 



Digitized 



byGoogle 



134 EMANUIL DEUT80H a'b TALlfUD. 

Dygodd y proffwyd Michah hwynt i lawr i dri (vi. 8) : — 
M P» beth a ffais yr Arglwydd genyt, ond swneuthur barn a 
hoffi trugaredd, ac ymostwng i rodio gyda'th Dduw?" 

Esaiah, unwaith yn ychwaneg, a'u dyg hwynt i lawr i ddau 
(lvi. 1) : — " Cedwch farn, a ewnewch gyfiawnder." 

Dygodd Amos y proffwyd hwynt i lawr i un (v. 4) : — 
"Ceisiwch fi, a byw fyddwch." 

Ond rhag i neb dybied y gellir cael gaf ael ar yr Arglwydd 
trwy gyflawniad yn unig o'i holl gyfraith, y dywed Habacnc 
(ii. 4) ; — M Y cyfiawn a fydd byw drwy ffydd." 

Hwyrach mai yn y cyíwng hwn y ceir y cyfleusdra 
goreu i nodi yr agosrwydd sydd rhwng y Taîmnd â rhai 
rhannan o'r Testament Newydd. Y mae y cyffelyb- 
rwydd yn fawr a tharawiadol. Nid yw hyn ond peth 
y gallesid ei ddisgwyl mewn dau lyfr wedi eu cyf ansoddi 
gan Iuddewon, ac ymysg Iuddewon, ac, mewn rhan, i 
Iuddewon. Nid ydyw ychwaith yn tynnu dim oddiwrth 
ysbrydoliaeth y Testament Newydd ; yn hytrach " y mae 
yn cadarnhau y ddeddf." Nid yn unig ceir y Tahnud, 
mewn amrywiol fannau, yn taflu goleu ar y Testament 
Newydd, ond y mae darllen y chwedlau a'r ystorîau sydd 
ynddo yn cadarnhâu y meddwl y rhaid fod yr ysgrifen- 
wyr ysbrydoledig o dan gyfarwyddyd rhywun heblaw 
hwy eu hunain cyn y gallasent hwythau osgoi syrthio, 
weithiau, i ysgrifennu ffolinebau fel a geir yn y Talmud. 
Eto, y mae gwybodaeth o ysgrifeniadau y Rabbiniaid yn 
8icr o fod yn gynnorthwy mawr er esbonio y Beibl, a bu 
adeg yn Lloegr, lawer o ganrifoedd yn ol, pan yr ystyrid 
hi felly. Dyma, yn ddiamheu, sydd wedi cadw ysgrif- 
eniadau yr hen John Lightfoot rhag myned ar ddifan- 
coll. Esgeuluswyd y gangen hon yn f awr ar ol hynny ; 
ond, erbyn hyn, dygir hi i fwy o sylw ymysg esbonwyr 
Lloegr a (Jermany, a dichon fod y cychwyniad diweddar 
yn y cyfeiriad hwn i'w briodoli yn bennaf i'r diweddaf. 

Pa fodd bynnag, y mae tebygolrwydd amlwg rhwng 
y Talmud â rhannau o'r Testament Newydd. Ceir yr 
ymadroddion ysgrythyrol " prynedigaeth," " bedydd," 
"gras," "ffydd," " iachawdwriaeth," " adenedigaeth," 
" Mab y dyn," " Mab Duw," "teyrnas nefoedd," yn 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUT8CH A*B TALMUD. 135 

ymadroddion teuluaidd megìs drwy gorff y Talmud. 
Ond ardderchogrwydd Cristionogaeth ydyw iddi roddi 
ystyron newyddion i eiriau Iuddewiaeth — geiriau oedd- 
ynt yn myned " yn hen ac oedranus, ac agos i ddi- 
flannu," — oeddynt yn aros fel llestri gweigion heb eu 
Uanw ; íe roddwyd eu lloniad, hyd yr ymylon, o ystyr 
gan yr " Hwn a gyflawnodd bob peth." 

O hyn i ddiwedd yr ysgrif hon dodwn rai o syniadau 
y Talmud ar amrywiol bethau, gan gymysgu ambell i 
ddychymyg a chwedl a geir i egluro y pethau hynny ; 
felly, gallwn gymysgu yr elfen gyfreithiol a chwedleuol, 
yr " Haggadah " a'r " Halachah," fel eu gelwid, â'u 
gilydd. 

Un o'r syniadau mwyaf mawreddog yn y Talmud — 
perl gwirioneddol mewn Uaid — ydyw y cyfrif a ddyry 
am roddiad y ddeddf , a'i rhoddiad ar " fynydd Sinai, 
yn Arabia," yn anad un man arall. Dywedai y Rabbin- 
iaid fod y ddeddf ar Sinai, er ei llefaru o Dduw wrth un 
genedl yn neillduol, eto yn meddu cymeriad cyffredinol, 
ac yn ddeddf i'r ddynoliaeth i gyd. Llefarwyd hi, nid 
yn yr Aipht, nid mewn unrhyw ddinas, adeilad, na 
theml, nid yn nhiriogaeth unrhyw frenin daearol, ond 
oddiar fynydd Sinai, yn yr "anialwch gwag erchyll;" 
felly fe'i Uefarwyd hi, ebynt hwy, ar brif-ffordd y Gor- 
uchaf ! Llefarwyd hi, nid yn nhywyllwch a distaw- 
rwydd y nos, eithr ganol dydd, o ganol y mellt a'r 
taranau. Paham ar fynydd Sinai? O herwydd ei fod 
yr isaf o'r mynyddoedd, i ddangos fod Ysbryd Duw yn 
aros yn unig ar " y rhai addfwyn a gostyngedig o galon." 
Dysga y Talmud fod crefydd yn gynnwysedig nid yn 
unig mewn credo a ffydd, eithr hefyd mewn gweith- 
garwch a daioni. Dywed yr Ysgrythyr, " Rhodiwch 
yng ngorchymynion yr Arglwydd eich Duw." Ond y 
mae Duw yn dân ysol, a pha fodd y gall dyn rodio yn 
ei ffyrdd f Ateba y Talmud mai drwy f od yn gyffelyb 
iddo mewn trugaredd, cariad, hir-amynedd. " Owel," 
medd y Rabbiniaid, " fel y mae Duw ar y tu dalen 
cyntaf o'r Pumllyfr yn dilladu y noeth — Adda ; ac ar y 



Digitized 



byGoogle 



136 EMANUEL DEUTSCH a'B TALMUD. 

tii dalen diweddaf o hono yn claddu y marw — Moees. Y 
mae efe yn iachau y claf , yn rhyddhiu y caethion, yn 
gwneuthnr da i'w elynion, ac yn drugarog wrth y meirw 
a'r byw." 

Un o egwyddorion sylfaenol cymdeithas, yn ol y 
Talmud, ydyw hollol gydraddoldeb dynion â'u gilydd. 
Dengys fod dyn wedi ei greu ei hunan — nid mwy nag un 
ar unwaith — rhag dywedyd o un wrth y llall, " Yr ydwyf 
fi o'r hil foreuaf a goreu." Crëwyd dyn ar y dydd di- 
weddaf o'r dyddiau crëadigol, felly y mae hyd yn nod y 
gwibedyn o achyddiaeth f wy henafol nag ef. Aeth yn 
ddadl unwaith ymysg y Rabbiniaid pa un ydoedd yr 
adnod bwysicaf yn y Beibl : mynnai un mai y gair 
hwnnw, " Câr dy gymydog fel ti dy hun ;" mynnai un 
arall mai yr ysgrythyr honno, " Dyma lyfr cenedlaethau 
dyn (Adda) " (Gen. v. 1).—" Dyn," nid gwyn neu ddu, 
mawr neu fychan, ond dyn, 

Yn agoe at y teimlad hwn o gydraddoldeb dyn, y 
goeodir allan berthynas dynion â'u gilydd, ac â'u cymy- 
dogion, yn enwedig y rhai fyddont o'r tu allan i gylch 
eu crefydd neu eu cenedl hwy eu hunain. Greeyd y 
Talmud ei wyneb yn erbyn proeelytio, gan haeru ei fod 
yn peryglu y ddwyflywiaeth Iuddewig. Nid oedd 
anghen, ebe y Rabbiniaid, i ddyn ddychwelyd at 
Iuddewiaeth os cadwai y saith reol sylfaenol; ac elent 
mor bell a dyweyd fod pob dyn cyfiawn yn Israeliad. 
Rhoddid cyfarwyddiadau pennodol gyda golwg ar bro- 
selytiaid : yr oeddynt i'w rhybuddio a'u cadw draw, 
hyd yr oedd bosibl, gan ddangos iddynt yr erledig- 
aethau a'r croesau a'u cyf arf yddent ; ond os mynent 
ddyfod, yr oeddynt i gael eu trin gyda phob tynerwch 
a gofal. Eglurent hyn drwy ddameg brydferth am 
hydd yn dyfod o'r goedwig gyda deadell o ddefaid, ac 
yn cael ei yru ymaith yn y nos, a'r drws yn cael ei gau 
rhagddo; ond, wedi amryw gynnygion, o'r diwedd der- 
byniwyd ef i'r gorlan, a chafodd fwy o dynerwch na'r 
def aid eu hunain. 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEÜT8CH à'b TALMüD. 137 

Yn nesaf, annogìr at barchu henaint, a chydym- 
deimlo â phlentyndod ac ieuenctyd. Dywedent fod nid 
yn unig y llechau a gaf odd Moees gan Ddnw yr ail waith 
yn y mynydd, eithr y llechau a dorasai efe yn ei ddi- 
gofaint hefyd, wedi eu cadw yn ofalus yn y tabernacl, 
er nad oeddynt ond darnau diddefnydd. Perchwch 
henaint gan hynny. Ond ar blant y gwastraffent y 
teimlad hwn. Cymhwysid yr holl adnodau yn y Beibl 
•ydd yn son am erddi a blodau at ysgolion a phlant. 
" Na chyffyrddwch â'm heneiniog, ac na ddrygwch fy 
mhrophwydi." Wrth " eneiniog " yn yr adnod hon, yn 
ol eu tyb hwy, y golygid " plant ysgol," a'r prophwydi 
" eu hathrawon." Yn rhai o'u hediadau barddonol 
mwyaf beiddgar, y teitl uchaf a roddent ar Dduw 
ydoedd " ysgolf eistr dyn." Bu sychder mawr unwaith, 
ac wylai a gweddîai y dynion duwiolaf yn y wlad am 
wlaw; ond ni ddelai dim. O'r diwedd daeth dyn 
gwledig ymlaen, ac a weddîodd ar yr Hwn sydd yn peri 
i'r gwynt chwythu, a'r cymylau wlawio, ac yn ddiatreg 
gorchuddiwyd y nen â chymylau, a mwydwyd y ddaear 
â gwlaw. Rhuthrent ymlaen yn awchus i ofyn pwy 
ydoedd y dyn y Uwyddasai ei weddîau, a'i weddîau ef yn 
unig, mewn modd mor hynod. Atebai yntau, " Athraw 
plant bach ydwyf fi." 

Grofynnodd Duw, pan y bwriadai roddi y gyfraith i'r 
bobl, Pwy a gyflwynent fel meichiafon a gwystlon y 
byddai iddynt ei chadw yn sanctaidd 1 dywedent hwy thau 
mai Abraham. Atebai Duw, " Y mae Abraham wedi 
pechu — Isaac, Jacob, Moses ei hunan — y maent oll yn 
bechaduriaid, nis gaUaf eu derbyn." Yna y dywedas- 
ant, " Bydded ein plant yn dystion ac yn feichiafon 
drosom." A derbyniodd Duw hwynt, fel y mae yn 
ysgrifenedig, " O enau plant bychain, a'r rhai yn sugno, 
y peraist nerth." Nis gaUent yn wir osod allan y ber- 
thynas oruchel rhwng dyn a Duw yn weU na thrwy yr 
ymadrodd cynnwysfawr, sydd yn britho dalennau y 
Talmud o'i ddechreu i'w ddiwedd, "Ein Tad yr hwn 
wyt yn y nefoedd." 



Digitized 



byGoogle 



138 EMANUEL DEUT8CH a'b TALMUD. 

Am y rhyw fenywaidd hefyd ceir yr ymadroddion 
mwyaf prydf erth yn y Talmud. Wele yn canlyn ddameg 
i oeod allan gysylltiad y Messîah â'r eglwys, — y prîodfab 
a'i ddyweddi. Unwaith yr oedd gŵr a morwynig bryd- 
ferth wedi ei dyweddîo iddo. Ar ol ei dyweddîo, aeth ef 
ymaith, a bu y forwynig yn disgwyl ac yn diagwyl am 
dano, ond y cyfan yn ofer. Gwawdid hi gan elynion a 
chyfeillion, a dywedid wrthi na ddeuai byth yn ol i'w 
chyrchu a'i gwneyd yn wraig iddo ei hunan. Elai 
hithau o'r neüldu i'w hystafell i ddarllen ei lythyrau, lle 
yr addawsai fod byth yn ffyddlawn iddi; a chan wylo 
hi a ddarllennai ac a ymgysurai. Mewn amser efe a 
ddychwelodd, a phan y gofynnodd pa fodd y bu iddi 
barhau yn ffyddlawn mor hîr, hi a ddangosodd iddo y 
llythyrau a gynnwysent ei addewidion. Yn ei thrueni 
a'i chaethiwed gwawdid Israel gan y cenedloedd o am- 
gylch, o herwydd ei bod yn gobeithio am waredigaeth ; 
ond elai Israel i'w hysgolion a'i synagogau, ac yno dar- 
llennai ei Uythyrau ac ymgysurai. O'r diwedd gwared- 
odd Duw hi, a gofynnai, Pa fodd y bu iddi, yng nghanol 
y cenedloedd gwawdlyd, allu parhau yn ffyddlawn iddo I 
Atebai Israel, gan gyfeirio at y gyfraith, a dywedyd, 
" Onid oedd gennyf dy addewid Di yma?" 

Rhoddir lle mawr i'r angelion hefyd yn y Talmud, a 
phortreadir hwy fel cyfryngau rhai o'r meddylddrychau 
mwyaf aruchel yn yr holl lyfr. " O dan edyn y seraph- 
iaid," ebe y Talmud, " y mae bob amser freichiau tru- 
garedd ddwyfol yn barod i dderbyn pechaduriaid." Pob 
gair a ddaeth allan o enau Duw a drawsffurfiwyd i fod 
yn angel ; a phob gweithred dda a gyflawnai dyn a ddelai 
i fod yn angel gwarcheidiol i'r dyn. Ar hwyr dydd 
Owener (yr adeg y dechreuai y Sabbath Iuddewig), 
elai dau angel adref gyda'r Iuddew, — un yn angel da, 
a'r llall yn angel drwg. Os caffai y dyn, ar ei fynediad 
i'r tŷ, y bwrdd wedi ei daenu, y lamp yn oleu, ei wraig 
a'i blant yn eu dillad Sabbothol, yn barod i fendithio y 
dydd sanctaidd, yna y dywedai yr angel da, ' Bydded y 
Sabbath nesaf, a'r holl rai dilynol, yn gyffelyb i hwn : 



Digitized 



byGoogle 



EMANUEL DEUT8CH A'B TALMUD. 139 

tangnefedd i'r tŷ hwn — tangnefedd;' a gorfodid yr 
angel drwg i ddywedyd o'i anfodd * Amen.' Os, i'r 
gwrthwyneb, y caffai y dyn bob peth mewn annhrefn, 
dywedai yr angel drwg gan lawenychu, ' Bydded eich 
holl ddyddiau a'ch Sabbothau fel hwn;' a dywedai yr 
angel da, dan wylo, ' Amen.' " Byddai yn dda, fe allai, 
i rîeni Cymru gofio y ddameg fechan hon. Gellir casglu 
un peth oddiwrth y Talmud am y Sabbath Iuddewig, 
mai nid diwrnod cymylog a niwliog ydoedd ; mewn gair, 
nad ydoedd y fath ddrychiolaeth hagr ag y meddylir yn 
gyffredin ei fod. Na, yn hollol i'r gwrthwyneb, yr 
ydoedd y Sabbath Iuddewig " yn hyf rydwch " — yr 
ydoedd yn ddydd gwyl a dydd gwledd, yn ddydd y dillad 
goreu, y geiriau goreu, y gwaith goreu, a'r cwmni goreu. 
Yn ol y Talmud, nid oedd dim o'r gorfanylder a dybir 
yn gyffredin fel yn perthyn iddo, yn perthyn yn wirion- 
eddol iddo ; ac nid ydoedd, mewn un modd, y fath ddi- 
wrnod ag a gamddarlunir gan rai ysgrifennwyr o dan 
yr enw " Y Sabbath Iuddewig." Yr ydoedd pcrygl bob 
amser yn cyfreithloni ei dorri. Torrid ef, os byddai 
anghen, er achub y baban mwyaf egwan o berygl; 
"canys," meddent, "fe geidw y baban lawer o Sab- 
bathau eto yn ad-daliad am yr un Sabbath a dorwyd er 
ei fwyn." 

Yn awr, parotöed y darllennydd ei hunan i wenu 
ychydig — mae pethau lled ddigrifol yn canlyn. Gofyn- 
nir yn y Talmud, Paham y genir plant i'r byd â'u dwylaw 
yn gauedig, tra y mae henaf gwyr yn marw â'u dwylaw yn 
agoredî Yr ateb ydyw, fod dyn pan yn dyfod i'r byd 
am gael y cyf an i'w af aelion ; ond pan yn ei adael y mae 
y cyfan yn Uithro o'i ddwylaw. Fel y Uwynog a ganfu 
winllan ffrwythlawn, ac a chwennychai yn fawr gael ei 
wala o'r grawnwin ; ond yn gymaint ag nad oedd ond un 
agorfa gul i fyned i mewn iddi, nis gallai, gan ei dewed, 
fyned i mewn nes ymprydio o hono dridiau. Ymhen y 
tridiau f e aeth i mewn, ac a f wytaodd yn helaeth ; ond 
erbyn hynny, nis gallai ddyfod allan heb ymprydio 
dridiau drachefn. " Megis y daeth allan o groth ei fam 



Digitized 



byGoogle 



140 IMANUEL DEUT8CH à!R TALMUD. 

yn noeth, y dychwel i fyned modd y daeth, ac ni ddwg 
ddim o'i lafur, yr hyn a ddygo ymaith yn ei law" 
(Preg. v. 15). 

Siaredir yn fynych yn y Talmnd am Alexander 
Fawr. Adroddir chwedl iddo nnwaith, wrth grwydro 
ar ei deithiau yn y dwyrain, fyned at borth paradwys, a 
churo yno. Gofynnai yr angel gwarcheidiol, " Pwy 
oedd ynof' " Alexander," ebai yntan. " Pa Alexan- 
der!" " Aleiander," ebai yntau yn ol; "yr Alerander 
— Alerander Fawr — Gorchfygwr y byd." " Nid ydym 
ni yn ei adnabod ; ni chaiff ddyf od i mewn yma." Crefai 
Alexander am rywbeth yn gof arwydd i ddangos iddo f od 
yno, a thaflwyd iddo, dros y mur, ddarn o asgwrn pen- 
glog dynol. Dygodd Alexander yr asgwrn ymaith, a 
dangosodd ef yn wawdlyd i'w ddoethion; cymerasant 
hwythau glorian a dodasant yr asgwrn yn un pen iddo, 
a gemau aur a thlysau arian Alerander yn y pen arall ; 
ond gorbwysai yr asgwrn bob peth a roddent yn y glor- 
ian ar unwaith. O'r diwedd, rhoddea Alexander holl 
dlysau ei goron i gyd, eithr nid oeddynt ond megÌB plŷf 
i wrthbwyso yr asgwrn. Yna daeth un doethach na'r 
lleill o ddoethion Alexander, ac a roddea ychydig o 
bridd ar yr asgwrn, ac aeth y pen hwnnw i'r glorian i 
fyny ar unwaith wed'yn. Asgwrn y Uygad oedd yr 
asgwrn, ac nid oes dim a ddigona y Uygad hyd nes y 
rhoddir ei lonaid o lwch a Uudw yng ngwaelod bedd. 

Ar un o'i deithiau aeth Aleiander mor beU ag 
Ethiopia, a chymerodd brenin y wlad honno fantais ar 
yr achlysur i benderfynu rhyw gynghaws cyfreithiol 
dyrys yn ei bresenoldeb. Yr achos ydoedd fod un dyn 
wedi gwerthu dernyn o dir i un araU, a thrysor wedi ei 
ddarganfod yn y maes, a hawliai y gwerthwr y trysor fel 
ei eiddo ef. Penderfynodd y brenin fod i fab un o'r 
dynion briodi â merch y llall, a bod y trysor i'w dros- 
glwyddo yn gynnysgaeth. Nid ymddangosai Alexander 
yn foddhaol ar y dyfarniad; a gofynnodd brenin 
Ethiopia iddo a oedd efe yn anfoddlawn i'r penderfyn- 
iad. "Wel," ebe Alexander, "nid ydwyf yn anfodd- 



Digitized 



byGoogle 



EMANT7EL DEUTSCH à'b TALMUD. 141 

lawn ; ond hyn, miawn mai nìd f el yna y bnasem ni yn 
gwneyd yn y wlad acw." " Pa fodd, yntel" ebe y 
brenìn. " Bnasem yn cymeryd y trysor ymaìth i dry- 
eordy y brenin, ac yn torri ymaith bennan y dynion yn 
y fan." " Caniatâ i mi ofyn i ti gwestiwn," ebe brenin 
Ethiopia. " A ydyw yr hanl byth yn tywynnn yn eich 
gwlad chwi, Alexanderí" "Ydyw, wrth gwrs." "A 
ydyw bi byth yn gwlawiof' " Ydyw." " A oes gen- 
nych anifeiliaidf ' " Oee, y mae." " Yna, gan hynny, 
dyna y rheswm am f od yr hanl yn tywynnn, a'r cymylan 
yn gwlawio — mae yn rhaid mai nid er eich mwyn chwi, 
ond er mwyn yr anifeiliaid." 

Bellach, ni a derfynnwn ein hysgrif drwy ddyfynnn 
ychydig o ddiarebion a moee-ddywediadan y Talmnd : o 
ran en rhifedi nid ydynt ond megis ychydig o gregyn 
wedi en pigo oddiar lan y cef nf or ; eithr o ran en gwerth 
y mae rhai o honynt yn berlan gwirioneddol : — 

Owell i ti fod yn felldigedig naç yn melldithio. Gwell i ti 
fod ymysg y rhai erlidiedig na'r rhai sydd yn erlid. Edrych i'r 
Ysgrythyran : nid oes yr nn aderyn a erlidir yn f wy na*r golomen, 
eto hi a ddewisodd I)uw i'w haberthn ar ei allor. Erlidir y 
bnstach gan y llcw, y ddafad çan y blaidd, yr afr gan y teigr; 
eto dywedodd Dnw, Dygwch i mi òffrwm o blith y rhai a 
erlidir, ac nid o fysg y rhai sydd yn erlid. — Fe gâr y plentyn ei 
fam yn fwy na'i dad; fe ofna ei dad yn fwy na'i fam. Gwel 
fel y gwna yr Yagrythyr i'r tad flaenori y fam yn y gor- 
chymyn, " Ti a geri dy dad a'th fam," a'r fam i flaenori y tad 
yn y gorchymyn, "Anrhydedda dy fam a'th dad." — Pan fyddo 
y cyfiawn farw, y ddaear sydd ar ei çholled. Bydd y perl coll- 
edig bob amaer yn berl, ond y perchennog a'i collodd, dylai ef 
wylo. — Bywyd sydd fel cysgod yn myned heibio, medd yr 
Yagrythyran. Ai cysgod castell nen bren ydyw? cysgod sydd 
yn aros dros amser? Na, cysgod aderyn ar ei ehedfa ydyw — 
ymaith yr a yr aderyn, ac yna ni bydòf nac efe na'i gysgod. — 
Bendith olaf nn o'r doethion i'w ddisgyblion ydoedd, " Yr ydwyí 
yn çweddîo ar fod i chwi ofni y nefoedd fel yr ydych yn ofni 
dynion. Yr ydych yn osgoi pechn yng ngwydd yr olaf j osffowch 
ef hefyd yng ngwydd yr Hollwybodol. — Gofynodd cênedlddyn 
nnwaith, "Os ydyw eich Dnw chwi yn casân eilunaddoliaeth, 
pa fodd na wnelai ei ddistrywio?" Atebwyd iddo, "Gwel, y 
maent yn addoli yr hanl, v lloer, a'r ser. A hoffet ti i Dduw 
ddinystrio y greadigaeth brydferth hon o achos yr ynfydion 
sydd yn ei haddolir'— Y drws nad egyr i'r tlawd a egyr i'r 



Digitized 



byGoogle 



142 EMANUEL DEUT8CH a'r TALMUD. 

meddyg. — Y mae hyd yn oed adar yr awyr yn casân y cybydd. — 
T neb sydd yn rhoddi elasen yn ddirgel sydd f wy na Moses ei 
hnnan. — Anrhydedda feibion y tlawd, canys hwy sydd yn dwyn 
gwybodaeth i oletmi. — Haiarn a dyr y garreg, tân a dawdd yr 
haiarn, dwfr a ddiffydd y tân, y cwmwl a ŷf y dwfr, yr ystorm a 
ỳr ymaith y cwmwl, dyn a wrthsaif yr ystorm, ofn a ddychryna 
ddyn, gwin a chwal ofn, cwsg a ymlid win i ffwrdd, ac angeu 
a'u hysgnba oll ymaith— hyd yn oed cwsg ei hnnan. Ond dywed 
Solomon y Doeth fod Cariad yn gwared rhag angeu. — Disgwyl 
y ceiliog a'r ddallhuan am oleuni dydd. Daw y goleuni á 
hyfrydwch i mi, ebe y ceiliog, ond am ba beth yr wyt ti yn dis- 
gwy 1 ?— Ystyria y Ueidr ei hunan yn ddyn gonest pan na chaiff 
gyfleusdra i ladrata. — fiydd ochelgar, canys y mae gan dy gyfaill 
ei gyfaill, ac y mae gan gyfaill dy gyfaill ei gyfaill yntau hefyd. 
— Glŷn y ci wrthyt am fod briwsion yn dy ìogell. — Ni ddylal y 
dyn y crogwyd un o'i deulu ddywedyd wrth ei gymydog, " Gwel 
yn dda grogi i mi y pysgodyn bychan hwn." — Pan aeth y camel 
1 chwilio am gyrn, torasant ymaith ei glustiau. — Y milwyr sydd 

Si ymladd, a'r breninoedd yw yr arwyr.— Geilw y lleidr ar 
duw tra yn torri i mewn i'r tŷ. — ^Aml yw y cigyddion pan y 
mae yr ŷch ar lawr. — Pan yn dewis gwraig, dissyn ychydig; pan 
yn dewis cyfaill, esgyn ychydig.—-Os oes rnyw ddrwg o'th 
gwmpas, cyffesa ef dy hunan. — Os tarewi y duwiau, fe gryn yr 
offeiriaid. — Fe ä yr haul i lawr ei hunan heb dy gynorthwy di. 
— Nid hawdd i'r byd fyned yn ei flaen heb y peraroglwyr ac heb 
y crwynwyr, ond gwae y crwynwr a gwyn fyd y peraroçlwr. — 
Nis gellir dal yr un dyn yn gyfrifol am yr hyn a ddywed yn ei 
ofid. — Y dyn a gywilyddio, nid hawdd y cyflawna bechod. Y 
mae gwahaniaeth mawr rhwng yr hwn a gywilyddio ger bron ei 
hunan a'r hwn a gywilyddio yn unig ger bron eraill. Arwydd 
dda ar ddyn ydyw y medr çywilyddio. — Na thrig yn agos î 
ynfytyn defosiynol. — Dewis bren mawr os byddi am grorì dy 
hunan. — Dernyn bychan o arian mewn costrel fawr a wna drwst 
anferth.— Os syrth y piser ar y garreg, gwae y piser; os syrth y 
garreg ar y piser, gwae y piser. Pa beth bynnag a ddigwydd, 
gwae y piser.— Gwell i ti ennill dy fywioliaeth wrìh flingo cela n- 
eddau ar yr heol na dyweyd, " Yr wyf fi yn offeiriad, 7**7* fi 
yn ddyn mawr, nid ydyw y gwaith hwn yn gweddu i'm hurddas. 
— Ieuenctid sydd fel llawryf o rosynau, henaint sydd fel ooron o 
ddrain.— Dysg dy dafod i ddywedyd, Nis gwn. — Y gath a*r 
Uygoden ydynt gyfeillion uwchben y gelain. 



Digitized 



byGoogle 



AFFEICA. 



Across A/riea. By V. L. Camebon, C.B., D.C.L. 2 
Vols. London : Daldy & Ibister. 1877. 

Joumal of Adventure$ m exploring Lahe Nyaua, and 
establishing the Missionary Settlement of Living- 
stonia. By E. D. Young, R.N. Post 8vo. London : 
John Murray. 1878. 

GWIRIONEDD sydd â blas henaint arno, bellach, 
ydyw fod swyn parhaus yn perthyn i'r dirgel a'r 
anhysbys, gan nad pa un a fyddo ai cyfandir ai 
athrawiaeth, ai greddf ai deddf, ai o fewn cylch gwy- 
ddoniaeth ai o fewn cylch ffydd, — erys rhyw swyn o 
gylch y peth tra yr erys y peth yn ddirgelwch. Sylwedd- 
olir hyn, bob dydd, ger bron ein Uygaid, gan y chwant 
at deithio gwledydd dieithr sydd wedi ymaflyd mor gryf 
yn ein cenedlaeth. Os pery hyn yn hir, gyda'r aidd 
yma sydd gennym at anturio, a'r manteision sydd yn ein 
cyrhaedd, gallwn ddisgwyl, cyn hir, am gael hysbys- 
rwydd manwl a chredadwy am bob parth braidd o'r byd, 
o'r pegwn gogleddol hyd yr ynysoedd rhamantus, ond 
cuddiedig, y dywedir eu bod yn britho rhannau anol- 
rheiniedig o'r moroedd Deheuol. Gall oes sydd wedi 
meiddio crybwyll am linell o reilffordd drwy ddyffryn yr 
Euphrates, a changen o honi i Babilon— oes sydd eisoee, 
mewn rhan, wedi adgyfodi Ninefeh a Jerusalem, oes 
sydd wedi cwblhâu camlas Suez a thwnel drwy yr Alpau 
— lefaru gydag ëofndra am agor cyfandir i fasnach a 
chrefydd, a throi tir tywyllwch perfedd-dir Affrica yn 
oleu ddydd. 

Ein hamcan, yn yr ysgrif hon, fydd ceisio arwain ein 
darllennwyr at y pethau diweddaraf a ddarganfyddwyd 



Digitized 



byGoogle 



144 AFFBIC4. 

am y cyfandir mawr a thywyll hwn — Affrìca; a cheiaio 
eu rhoddi ar dir i allu gwerthfawrogi pob hysbysrwydd 
pellach, o ba natur bynnag, am dano ac am ei drigolion. 

Wrth gymeryd yn ein Uaw unrhyw barthlen fmapj 
gyffredin, fe welir fod y cyfandir ar ffurf deironglog, ac 
heb ond ychydig benrhynoedd yn rhedeg allan o hono, 
na phorthladdoedd yn rhedeg i mewn iddo. Dichon fod 
a fynno ffurf y cyfandir, i ryw raddau, â'r ffaith ei fod 
mor anhysbys, gan ei fod, yn ol ei faintioli, yn lled am- 
ddifad o angorfëydd cysgodol i longau lechu, ac nad 
ydyw ei onglau namyn pentiroedd cysgodol noethion yn 
taflu allan i'r môr, heb y cilf achau hynny yn eu ceseiliau 
sydd, mewn cyfandiroedd eraill, wedi dyfod yn borth- 
laddoedd bydenwog i lyngesoedd o longau masnachol. 

Rhenir y cyfandir yn gyffredin i dair rhan, neu dri 
math o diroedd. Y cyntaf ydyw yr hyn a elwir y lit- 
toral — y llain isel, aûach, a Ueidiog, sydd yn rhedeg 
gyda'r arfordir ac yn amgylchynu y cyfandir megis 
gwregys. Dyma, yn ol y teithwyr, ydyw y man mwyaf 
peryglus arno, ac i hinsawdd hwn y syrth cynnifer o dra- 
morwyr yn ebyrth. Tna y mae cylch o fynydd-dir 
uchel; yna, yn nês i'r canolbarth fyth, ceir byrdd-dir 
(plateauj sych a thymerus ; a dyma, ar y cyfan, o ran ei 
hinsawdd, y parth iachusaf o'r cyfandir. Nid rhaid i ni 
hysbysu ein darllennwyr mai yma — yn y canolbarth an- 
hysbys hwn, y mae tarddleoedd yr afonydd mawrion 
sydd fel rhydwelîau mawrion natur yn rhedeg drwy y 
cyfandir; yma hefyd y mae cartref "y llynau llawn- 
ion Uonydd " sydd f el moroedd mawrion mewndirol ; ac 
y mae eu presennoldeb hwy, ynghyda'r afonydd sydd yn 
gwaaanaethu arnynt, yn awgrymu yn eglur iawn fod dy- 
fodol defnyddiol yn aros cyf andir a fedd y fath fanteifl- 
ion anianyddol i fasnach a gwareiddiad. 

Defnyddir hefyd, weithiau, ddull arall o rannu y 
cyf andir, sef , cymeryd pob rhan a f yddo yn cael ei sychu 
gan ryw un afon fawr yn un dosbarth, yr hyn a elwir 
mewn daearyddiaeth anianyddol yn baêin yr afon 
honno; yna cymeryd yr hyn a elwir yn water$hed 9 — y 



Digitized 



byGoogle 



imici* 146 

tíroedd uchel sydd yn amgylcbynu gwreiddiau pob afon, 
yr hyn a alwai yr ben Gymry yn " ben rhediad y dẃr," 
— cymeryd y rhai hynny yn llinellau terfynol pob rhan- 
barth. Gyda y dosbarthiad hwn ar Affrica, cawn y 
dwfr-ddyffrynoedd anferth canlynol : y Congo, y Nile, 
Zambeei, Niger, Ogowai, a'r holl aíonydd llai yn y 
gogledd sydd yn ymarllwys i lyn Tchad. Y rhai hyn, 
ynghyda'r ddan anialdir mawr, y Ralahari yn y dehau, 
a'r Sahara yn y gogledd, ydynt brif raniadau anianyddol 
y dernyn dyddorol hwn o'r ddaear. Hyd yn dra di- 
weddar yr oedd y rhan f wyaf o'r rhai hyn yn dra an- 
hysbys; a hyd yn nod yn awr y mae aml i gwestiwn o 
barth tarddle a chyf eiriad rhai o'r af onydd mawrion hyn 
heb ei benderfynu, Â dyma un o'r prif elf enau sydd yn 
gwneyd i fyny y swyn sydd mewn teithio, eef ei fod yn 
ein cynnysgaethu â modd i daflu goleuni ar hen gweet- 
iynau. Gwir f od gwahanol ffurfiau i'r swyn hwn. Rhai 
a deithiant er mwyn darganfod mathau newyddion o 
greaduriaid a Uysiau; dyma y darganfyddwyr gwy- 
ddonol. Teithia eraill er mwyn darganfod llynau ac 
afonydd, mŵnau ac adnoddau masnachol : dyma y dar- 
ganfyddwyr masnachol a daearyddoL Ond aiff eraill er 
mwyn darganfod rhyw ganghennau dieithriol o'r cyff 
dynol, ac oddiar awydd angerddol am lesoli y ddynol- 
iaeth, ac estyn i lwythau anwar fanteision gwareiddiad a 
chrefydd : dyma y darganf yddwyr uchaf oll ; a chymaint 
gwerthf awrocach ydyw eu hanes a'u darganfyddiadau 
hwy ag ydyw hanes dyn yn rhagori ar hanes llysiau, 
creigiau, ac afonydd. Hyn sydd wedi dyrchafu David 
Liyingstone i ben y pinacl fel teithiwr; nid swm y 
wybodaeth a ddaeth drwyddo ynghylch creaduriaid a 
llynnau ac afonydd newyddion yn Affrica, er fod hynny 
yn llawer ; ond natur y wybodaeth a ddaeth i ni drwy ei 
ddarganfyddiadau, — y cydymdeimlad dwfn a feddai % 
dyn, yn peri ei fod yn talu mwy o sylw i sefyllfa gym- 
deithasol a moeeol preswylwyr y parthau yr ymwelai à 
hwy na dim aralL Ei ddyddordeb dwfn mewn dyn a 
barai iddo dalu cymaint o sylw i gaethwasiaeth ymhob 



Digitized 



byGoogle 



146 ACTBIOA. 

man lle yr elai; ac yng ngrym y teimlad hwn y galwai 
hi yn "archoll mawr y byd," ac yn y nodwedd yma 
diamhen nad ydyw yr holl deithwyr Affricanaidd eraill 
namyn corachod yn ei ymyl ef . 

Ffaith led ddyddorol ydyw mai o fewn y chwarter 
canrif diweddaf y gwnaed y rhan f wyaf o'r darganfydd- 
iadan mawrion sydd wedi eu gwneyd yng nghanolbarth 
Affrica. Wrth edrych dros restr y darganfyddwyr a 
dilyn eu gorchestion, — gan roddi y cenadwr a'r merthyr 
enwog Livingstone, gyda'i grwydriadau enwog drwy'r 
cyfandir ar ben y rhestr ; yna Burton, 8peke, a Grant, 
gyda'u darganfyddiadau o ffynnonellau cyfrin y Nile, i 
ddilyn ; yna Baîcer a Gordon i ddilyn hynny, a'r White 
Nile a'r llyn Albert Nyansa f el ffrwythau eu hymchwil- 
iaeth ; yna Cameron wedi croeei y cyf andir, ar hyd y 
tir, o'r dwyrain i'r gorllewin ; ac yn ddiweddaf , ond nid 
y lleiaf, Stanley, wedi croesi o'r dwyrain i'r gorllewin- 
ogledd gyda help yr afon Congo — ond wrth ei helpu 
gorfu i'r hen afon ildio iddo ei chyfrinach, a phrofi mai 
yr un ydoedd hi a'r Lualaba, — y mae meddwl mai gwaith 
un genedlaeth yn unig yw y gorcheetion hyn bron yn an- 
hygoel. Cyn hynny arosasai y canolbarth mawr i gyd yn 
terra incognita, yn ddaear anadnabyddus. Yn niwedd 
y ganrif o'r blaen canai Deon Swift gyda gwawdiaeth a 
gwirionedd — 

Geographers in Afric mapa 
With savage pictures fill their gapa, 
And o'er uninhabitable downa 
Place elephants f or want of towns. 

Ond erbyn hyn y mae cryn wahaniaeth. Cipdrem ar y 
map a gyhoeddwyd yn ddiwedó^r gan bwyllgor y Gym- 
deithas Ddaearyddol Frenhinol a rydd olwg gryno ar jr 
holl anturiaethau a wnaed o bob tu i'r cyhydedd yng 
nghanolbarth Affrica, a hynny mewn amser tra byr. T 
mae y gwahanoi deithiau a wnaed gan wahanol deith- 
wyr wedi eu nodi yn ofalus âg inc coch ar y map f ac o'r 
braidd na thybiech mai edrych yr ydych ar barthlen o 



Digitized 



byGoogle 



AFFBICA. 147 

ryw wlad adnabyddus yn Ewrop, gyda rhwydwe o reil- 
ffyrdd a chamlesydd yn rhedeg trwyddi, ac nid ar gyf an- 
dir sydd eto i raddau yn gorwedd o dan len o dywyllwch. 

Gwir f od Affrica wedi bod yn destun sylw yn yr hen 
oeeoedd, a ffaith led ddieithriol ydyw fod mapiau yr 
hen oesoedd o'r cyfandir lawer yn gywirach na'r rhai a 
wnaed yn niwedd y ganrif o'r blaen. Y rheswm am hyn, 
dybygid, ydyw fod y traddodiadau a nofient am ganrif- 
oedd ar wyneb cymdeithas yn y dwyrain i ryw raddau yn 
gywir. Pan ydoedd gwareiddiad â'i gartref yn y dwy- 
rain, ceid rhai rhannau o'r cyfandir yn dra hysbys. Ar 
ei gyrau gogleddol ceir hen leoedd enwog iawn — 
Carthage, Ethiopia, a'r Aipht. Tno yr oedd prif ystorf a 
masnach y dwyreinfyd ar ol cwymp Tyrus, a phrif dry- 
sorgell lenyddol y byd o dan y Ptolemeaid. Ffurfia 
hanes y cyfandir hwn bennod dra dyddorol yn hanes y 
byd dwyreiniol ; yno bu gallu Groeg a Bhuf ain yn llyw- 
odraethu yn eu tro o dan Alexander, Cesar, a Scipio. 

Tarddiad y Nile ydoedd dirgelwch mawr Affrica i'r 
hen fyd ; a bu anturiaeth Affricanaidd yn fwy dyledus 
i hyn, fel ei gymhelliad, drwy gydol yr oesoedd, nag i 
ddim arall. Dyma yr hyn a gadwodd ysbryd antur- 
iaeth yn fyw. Ceir awgrymiad ar amryw o hen gerf- 
luniau yr Aipht am y dirgelwch hwn; bu Alexander 
Fawr yn troi y peth yn ei feddwl; bu Julius Cesar yn 
holi hen offeiriaid yr Aipht am y gyfrinach ; ac o ddydd- 
iau y gorchfygwyr Tyrcaidd hyd amser Bonaparte bu y 
peth yn destun chwilfrydedd, a bu yr olaf hwn ar fedr 
anfon byddin o filwyr i chwilio am darddleoedd y Nile. 
Ond gadawyd y dirgelwch i ddynion syml i'w gael allan, 
— nid cadfridogion na gorchfygwyr, ond dynion yn caru 
gwybodaeth a dynoliaeth ; i'r rhai hyn, hyd yma, y mae 
yr hen gyfandir wedi datod seliau ei gyfrinachau. Pan 
y treiglodd gwareiddiad o'r dwyrain i'r gorllewin fe 
dreiglodd ysbryd anturiaeth i'w ganlyn. Adfywiwyd yr 
ysbryd hwn yn y gorllewin, yn ei berthynas âg Affrica, 
gan y Portugiaid, tua chanol y bymthegfed ganrif , o 
dan eu tywysog Henry, yr hwn ydoedd dywysog neill- 



Digitized 



byGoogle 



148 ATTBICJl. 

duol o rinweddol ac anturiaethus. Cymerasant fedd- 
iant o rannau helaeth o'r arf ordir gorllewinol a dwyrein- 
iol, ac y maent yn eu dal hyd y dydd heddyw. Oallesid 
dywedyd mai hwynt-hwy a'r Arabiaid oeddynt, hyd o 
fewn ychydig amser yn ol, yn feistriaid hollol ar y rhan 
hon o'r ddaear. Ni bn y cyfandir nemawr yn eì fantais 
o'u presenoldeb hwy, canys dyma y ddan dylwyth sydd 
wedi cynnal i fyny y fasnach feUdigedig mewn caethion, 
ac wedi peri i Affrica gael ei hystyried yn úave preêtrve 
y byd adnabyddus. 

Fel i'r hen fyd, felly i'r oes hon, tarddiad y Nile ac 
afonydd eraill, ynghyda pherthynas yr af onydd hynny ft 
llynan mawrion sydd yn gorwedd yn y canolbarth, dyma 
yn bennaf sydd wedi ennyn ysbryd antnriaethus yn y 
blynyddoedd diweddaf hyn. Gwir y oeid rhai dynion 
cyîffelyb i Liyingstone, gyda'r amcanion uwch a rhag- 
orach o agor y wlad i faanach a gwareiddiad, a thrwy 
hynny ei gwneyd yn f aes oenadoL Ond syniad diweddar 
mewn cymhariaeth ydyw corffori y oenadwr a'r teithiwr 
yn yr un person ; a syniad sydd yn debyg o gren chwyl- 
droad hollol yn hanes cyf andir Affrica. 

Ein bwriad ni yn yr ysgrif hon ydyw ymgadw yn 
bennaf at barthan cyhydeddol Affrica, yr hyn a elwir yn 
equatorial Africa; canys yma y mae y dyddordeb di- 
weddar wedi ei grynhoi, a'r darganfyddwyr diweddaraf 
wedi cyffawni en gorcheetion. Ar y tn dwyreiniol, yn 
y rhanbarth hon o'r cyfandir, y gorwedd tref a phorth- 
ladd Zansibar, pwynt cychwynbl amryw o'r hyntoedd 
diweddar i'r perf edd-dir. HwyUant en camran yn gyff- 
redin droe y tir drwy Unyanyembe ac i Ujiji, Ue ar lan 
ddwyreiniol Uyn mawr Tanganyilca : yna dros hwnnw, 
ac i gyfeiriad y gorUewin i le o'r enw Nyangwe, ar lan 
yr af on fawr Lnalaba. Yr afon hon sydd wedi bod yn 
destnn sylw yr hoU deithwyr diweddaraf, ac yn hanes 
hon y mae yn ymddangos fod problem fawr ddiweddaf 
Affrica i gael ei phenderfynn. Tmwreiddia ymheU bell 
i'r dehau i'r cyhydedd, yn agos i ffynoneUan y Zambesi ; 
yna treigla o lyn Bemba, y Uyn y bn farw Liyingstone 



Digitized 



byGoogle 



ACTBICUL. 149 

ar ei lan, i Iyn Moero o dan yr enw y Lnapnla ; yna o 
hwnnw treigla o dan yr enw y Lnalaba i lyn Eamolondo ; 
yna rhed yn nn corff mawreddog o ddwr i gyfeiriad y 
gogledd, nes croeai y cyhydedd ; yna rhydd dro mawr i 
gyfeiriad y gogledd-orllewin, nee ymarüwys allan ar yr 
arf ordir gorüewinol o dan yr enw y Congo. Wrth weled 
ei chyfeiriad tna'r gogledd, tybiai y teithwyr yn gyff- 
redin, pan y denent ar ei thraws yn y canolbarth, mai y 
Nile ydoedd. Tywynai ar feddwl Livingstone weithian 
y gaUai mai y Congo ydoedd; ond tybiai yr Ysgotiad 
ieuanc gwrol Cameron yn lled sicr mai y Congo 
ydoedd, er iddo ef fethn dilyn ei chwrs i lawr i'r arfor- 
dir o Nyangwe, f el y bwriadai ; a bv raid iddo gymeryd 
cwra i'r gorllewin ar draws y tir o Nyangwe, a dyfod 
allan, yn Ueeg a methedig, yn Bengnella ar yr arfordir 
gorllewinol, wedi croeei y cyfandir yn diwyadl o'r 
dwyrain i'r gorllewin, heb gymhorth nac afon nac arall 
ond ei benderfyniad a'i ddewrder ei hnn. Oadawyd y 
gorchwyl o gwbl benderfynn mai y Congo ydoedd y 
Lnalaba i H. M. Stanley, ac yn annibynol ar ei ddnll ef 
o garìo yr antnriaeth allan, rhaid i bawb addef mai 
dyma nn o orcheetion disgleiriaf y ganrif hon. Ceiaiwn, 
hwyrach, mewn ysgrif ddyfodol, anrhegn darllennwyr 
T Traethodydd â brâs ddesgrifiad o'r ymgyrch hon ; ond 
hyd hynny, gallwn en hysbyen ddarfod i Stanley hwylio 
i lawr o Nyangwe ar y 5ed o Dachwedd, 1876, a glanio 
ar y forlan orllewinol ym mis Awst y flwyddyn ddilynol, 
wedi bod am naw mis yn mordwyo i lawr yr af on anf erth 
hon, a chyfarfod â rhwystran di-rif bron. 

Felly, a siarad yn gyffredinol, ceir tri o ddwfr- 
ddyffrynoedd mawrion yn Affrica, yn cael en dihys- 
byddn gan dair o afonydd mawrion — y Zambeei yn 
ymarllwys i'r arf ordir dwyreiniol ; y Nile yn ymarllwys 
drwy yr Aipht i'r lan ogleddol ; a'r Congo i'r gorllewin. 
Heblaw hynny perthyna i ganolbarth cyhydeddol Affrica 
dri ilyn mawr, a gwyddù fod dan o honynt yn dal 
perthynas agos ft'r afonydd nchod, a thybir hynny am 
yr oll o honynt. Bhed y llynan hyn, rhyngddynt a'n 



Digitized 



byGoogle 



150 A7FBICA. 

güydd, megia ar linell unionsyth o'r gogledd i'r dehau, 
am tua mil o fiUtiroedd ! Y mwyaf gogleddol ydyw yr 
Albert Nyania; a'r Tanganyika yn y canol. Y 
ddamoanìaeth ddaearegol ddiweddaraf o berthynat 
iddynt ydyw, mai gweddillion un Uyn mawr ydynt, a'u 
bod yn gorwedd mewn hollt anferth a wnaed gan ryw 
gynhyrfiad tanddaearol a f u mewn rhyw amser maith 
yn ol yn hanes y cyfandir. Erys y ddamcaniaeth hon, 
fel llawer un o'i blaen, am ychwaneg o brofion i'w 
hategu, er fod llawer o bethau pur olygus o'i phlaid. 
Treigla yr afon Shirwa o lyn Nyassa, ac ymarllwys i'r 
Zambesi ; f elly y mae yr af on Zambeei yn dal cysylltiad 
â'r Uyn mwyaf deheuol. Treigla y Nile drachefn o'r 
Albert Nyania yn y gogledd ; a thybir— nid ydyw hyn 
eto ond Ued-dybiaeth — fod y Lualaba, ac feUy y Congo, 
yn dal cysyUtiad â Uyn mawr Tanganyika. Pa fodd 
bynnag, amlwg ydyw y bydd y llynnau a'r afonydd 
enfawr hyn yn chwareu rhan bwysig iawn yn nyfodol 
Affrica ; ac nid oes eisieu llygad craff iawn i ganf od, ar 
un cipedrychiad, fod cyfandir sydd wedi ei gynysgaethu 
â'r fath gyfleusderau ac adnoddau wedi ei fwriadu i fod 
yn rhywbeth heblaw magwrfa caethion a mathrfa 
bwystfilod gwyUtion. 

Gan i ni grybwyU am adnoddau y cyfandir, gaUwn 
ychwanegu mai pennod led ddiweddar ydyw hon ; prin 
y meddyhd f od dim heblaw if ori a chaethion yn Affrica. 
Gwir fod tybiaeth, ac nid heb sail ychwaith, mai yno >r 
oedd Ophir y brenin Solomon, a bod yr Aiphtiaid yn 
Uwyddo i gael rhyw f athau o gyf oeth o rai rhannau o'r 
cyf andir ; ond prin y clywid am ddim oddiyma, hyd yn 
ddiweddar, namyn caethion ac ifori; ac o'r ddau, 
gosodid mwy o bris ar ddannedd cawrfilod nag ar f odau 
dynol! Erbyn hyn ymddengys fod dalen newydd i 
gael ei throi yn hanes Affrica, — y mae y cyfandir yn 
doreithiog, braidd yn ddihysbydd feUy, o bob math o 
nwyddau, heblaw y pethau a grybwyllwyd. Ar ol atal 
y gaethfasnach, fe aUforiwyd mewn ychydig amser, 



Digitized 



byGoogle 



AFFRICA. 151 

oddiar yr arfordir dwyreiniol yn unig, werth £40,000 o 
india rubber. Prawf hyn ddau beth : y troir y cyfalaf 
a ddefnyddid unwaith i brynnn dynion at fasnach gyf- 
reithlawn ; a hefyd, f od digon o adnoddau a nwyddan yn 
y canolbarth, ond yn unig gael modd i fasnachu yn deg 
â'r trigolion. Tystiolaeth unfrydol Livingstone a 
Cameron ydyw fod adnoddau mwnawl y cyfandir braidd 
yn ddiderfyn. Ceir haenau mawrion o lô mewn am- 
ryw fannau o gylch glennydd Uyn Tanganyika, a lle- 
oedd eraill ; ac am haiarn ac efydd, &c, nid oea braidd 
gyfrif arnynt. Tystiai Livingstone fod yr haiarn mor 
ehelaeth mewn rhai rhannau fel ag yr oedd y brodor- 
ion, o honynt eu hunain, wedi dyfod yn grefftwyr neill- 
duol o ddeheuig yn y gwaith o'i drin ; a bod y f etel mor 
ragorol a hydwyth fel mai ychydig iawn o waith oedd 
i'w ddwyn, hyd yn nod o'i gyflwr naturiol, i bob math o 
ddefnydd. Am nwyddau trofegol, ceir hwynt mewn 
helaethrwydd mawr yma, ac amryw o honynt yn tyfn 
yn wyllt. Gellir cael rhyw eyniad am hynny pan y 
darllennwn yn hanes taith Cameron ei fod wedi bod yn 
cerdded am hanner cant o latheni mewn Uwyn mawr o 
goed nutmtg, yn tyfu yn wyllt, a'r arogl braidd yn ber- 
lewygol ! Amser a ballai i ni son am anifeiliaid y cyf- 
andir, fychain a mawrion. Gan yr un teithydd fe geir 
hanesyn a ddengys y cyflawnder sydd yno o bob math o 
fwystfìlod, a'r rhai hynny o'r maintioli mwyaf. Elai 
Cameron heibio i lecyn yn agos i lyn, a cherÚaw i'r llyn 
yr ydoedd pentwr o weddillion llew, buffaJo, a chrocodil. 
Tr esboniad a gaffai gan y brodorion ydoedd, fod yn 
debygol i'r buffalo ddyfod i'r llyn i yfed dwfr, a bod y 
llew yn ei wylio yn y llwyn gerllaw, ac iddo neidio 
arno, ac i'r ddau lusgo eu gilydd i'r Uyn; ac yno i 
grocodil mawr ymosod arnynt ac iddynt ymdreiglo yn 
ôl a lladd eu gilydd yn yr ymdrech. Ceir yno gawr- 
filod, neu elephantiaid, mewn helaethrwydd mawr, er 
cymaint o ddifa sydd arnynt er mwyn yr if ori. Gellir 
cael rhyw ddirnadaeth am eu maintioli pan y dywedir i 
Cameron weled un ysgythrddant (tuèh) yr oedd rhaid 



Digitized 



byGoogle 



162 AmuoA.. 



dau ddyn i'w gario ; a chyf rifir y gaU pob cludydd 
Affricanaidd gario 120 o bwysi t 

Ond y mae yn Uawn bryd i ni ddyfod at y trigol- 
ion ; dyma sydd f wyaf dyddorol o bob peth. Nid ydyw 
ereigiau a haenau, ilynau ac afonydd, ond teetunau 
tlodion o efrydiaeth yn ymyl dynoliaeth. Oellir dy- 
wedyd fod cyf andir Affrica yn cael ei breswylio gan ddau 
deulu mawr— dwy gangen o'r cyff dynol. T doebarth 
cyntaf ydyw — 

Tr Hottentotiaid a'r Llwynwyr. Er y nodir y ddau 
dylwyth hyn ar wahan, eto y maent yn rhinweddol yr 
un â'u gilydd, yn hanu o'r un cyff, ac heb ond ychydig 
wahaniaeth rhyngddynt, oddieithr ychydig yn eu hiaith. 
Rhoddwyd yr enw Hottentotiaid arnynt gan yr EUmyn 
ar ol eu gorchfygu, — gair sydd yn golygu Clecwyr, o 
herwydd, meddir, eu bod yn clecian eu geiriau yn 
nhaflod eu geneuau wrth siarad ; ond yr enw a arddelir 
ganddynt hwy eu hunain ydyw Koin-koin. Cyfannedda 
y Uwythau hyn cydrhyngddynt braidd yr oU o rannau 
deheuol y cyf andir. Ýr aU ddosbarth ydyw— 

T Negroaid. Oddigerth ychydig o'r Caucaâaid 
sydd ar eithaf dwyreiniol y cyfandir, a'r Hamiaid yn yr 
Aipht, a'r cymysgedd sydd yno erbyn hyn o genedloedd 
eraül heblaw yr hen frodorion — yr hen Goptiaid, dyma 
y tylwyth mawr sydd yn meddiannu y rhannau hel- 
aethaf o'r cyfandir. Rhennir y Negroaid yn Affrica i 
ddwy gangen, sef, 1. Ntgroaid Soudan; cyfannedda y 
rhai hyn rannau gogleddol y cyfandir. 2. Negroatd 
Bantua; cyfannedda y rhai byn o bob tu i'r cyhydedd, 
gan gymeryd i fyny yn gyfangwbl y rhan a elwir gen- 
nym ni yn tropieal Africa. Pelly, fe welir mai gyda'r 
rhai hyn yn bennaf y mae a wnelom ni yn awr ; yn eu 
mysg hwy y bu y rhai mwyaf enwog o'r teithwyr di- 
weddaraf yn ymlwybro, ac yn eu rhanbarth hwy o'r 
cyf andir y bu f arw David Liringstone ; ac o'u püth hwy 
yn bennaf y cyflenwir marchnadoedd y byd â chaethion. 



Digitized 



byGoogle 



ATFBIGl* 153 

Adwyth mawr anaele y byd Affricanaidd ydyw y 
gaethf asnach ; nid oes yr nn teithiwr, yn meddu un- 
rhyw rith o deimladau dyngarol, nad ydyw yn gwneyd 
cyf «riad at hynyma. Bernir f od rhif edi holl drigolion 
y cyfandir yn bresennol tna 180,000,000 o fodan dynol ; 
ac o herwydd yr anffawd o fod yn ddn, y maent dan 
ymosodiadau dibaid en brodyr gwynion o gyfandiroedd 
eraill ! Tybir f od tna hanner miliwn yn flynyddol o'r 
trigolion hyn yn cael en hysbyddu o'r cyfandir; a 
thybir ar yr amcangyfrifon cywiraf sydd bosibl, fod yn 
yttod y tair canrif diweddaf ddim Uai na 30,000,0000 o 
gnwd dynol y cyfandir wedi myned ar golll Yn y 
flwyddyn 1845, mor bell yn ol a hynny, yr oedd tua 
25,000 bob blwyddyn yn myned o'r tu dwyreiniol i'r 
cyf andir yn unig ! T mae darllen am bentrefì cyf ain 
wedi eu diboblogi ; llain-diroedd cynyrchiol heb neb i'w 
hamaethu, weithiau wedi eu gadael â'r grawn a'r hadau 
brodorol wedi eu hau ynddynt, ond yr hauwyr, druain, 
wedi eu Uusgo ymaith cyn gweled o ffrwyth eu llafur; 
a'r ysgerbydau dynol ar bob Uaw i'r teithiwr, pan yn 
eerdded yn ffordd y caethfaanachwyr, — rhai ar goed yn 
grogedig, rhai ar y ddehau â'r caethffyn am eu gyddfau, 
eraül ar yr aawy yn Ued orwedd yn yr ystum poenus y 
buant f arw ynddo, ond erbyn hyn yn ddim ond ysgrudau 
dynol a'r cnawd wedi ei wisgo ymaith gan yr hinsawdd, 
neu ei fwyta gan yr adar a'r bwystfilod, — y mae dar- 
Uen y pethau hyn, er yn dreth drom i deimlad, .eto yn 
esboniad Uawn ar y ffigyrau uchod. Mae yr Arabiaid 
a'r Portugiaid, fel locustiaid y prophwyd Joel, " a'r 
wlad o'u blaen fel gardd baradwys, ac ar eu hol yn ddi- 
ffaethwch anrheithiedig ; a hefyd ni ddianc dim gan- 
ddynt." Peth cyffredin yn Affrica ydyw i'r preswyl- 
wyr adeiladu pentrefì mawrion o fythod ar bolion yn y 
Uynnau mawrion, fel nas geUir myned atynt ond gyda 
chychod, a hynny yn gyfangwbl er mwyn amddiffyn eu 
hunain rhag yr helwyr caethionl Pan y meddylir, 
hefyd, am yr afradlonedd ar fywydau dynol sydd yn yr 
ymgyrchoedd hyn ar ol caethion, nid rhyfedd y sicrhâi 



Digitized 



byGoogle 



154 AJTBICA. 

Living8tone — a pha awdurdod uwcht — mai un o bob 
deg o'r dynion a ddelid yn y canolbarth oedd yn byw 
i weled yr arfordir, — fod y Úeill yn marw ar y ffordd ! 
T mae bellach wedi ei brofi fod yn rhaid, tuag at 
roddi unrhyw atalfa barhâus ar gaethfasnach Affrican- 
aidd, agor y cyfandir i fasnach reolaidd a chyfreith- 
lawn. Nid digon i'r cenadwr fyned â'r Beibl yn ei law, 
na'r dyngarwr fyned yno i hyrwyddo gwareiddiad, heb 
hefyd i'r masnachwr eu dilyn, neu eu blaenorì; a di- 
bwys mewn cymhariaeth, pa un ai yn ôl ai ymlaen y 
byddo efe, ond iddo fyned, a sefydlu gorsafau mas- 
nachol, lle y caiff y brodorion gyfleusdra i gyfnewid eu 
nwyddau. Un o brif nodweddau yr Àffricaniaid ydyw 
eu cariad at ryw fath o gyfnewid nwyddau, yr hyn a 
elwir yn barter; ac ond dadblygu y tueddfryd yma 
deuai yn fuan yn llinell fasnachol brydferth yn eu 
cymeriad cenedlaethol. Dywed Livingstone, gyda'i 
graffder arferol, yn ei lyfr cyntaf o hanes ei deithiau, 
y geiriau canlynol: — "Dylem symbylu yr Affrìcaniaid 
i gynyrchu nwyddau i gyflenwi ein marchnadoedd, fel 
un o brif foddion eu dyrchafiad, yn nesaf at yr efengyl." 
Dyma dôn pob teithiwr ar ei ol, ac y mae yr argraff yn 
dyfnhau fod dyfodol masnachol disglaer yn aros Affrica. 
I hyn, dybygid, y mae y teithiau a'r ymgyrchoedd di- 
weddaraf i'r canolbarth i gyd yn tueddu. Er marw o 
rai o'r teithwyr yn y caledi, ac i'r lleill ddioddef yn 
enbyd, eto pan y taflwn ein golwg o'n hamgylch, braidd 
nad ydym yn dechreu teimlo fod y ffrwyth eisoes yn 
barod i'w gasglu. Dyma y gwahaniaeth rhwng rhyfel- 
gyrchoedd costfawr ein gwlad a hyntoedd y teithwyr 
hyn, sef y ffrwyth sydd yn gyffredin yn dilyn. Ar ol 
rhyfelgyrch drudfawr fel yr un diweddar o'r eiddom i 
Ashantee, y mae yr holl ffrwyth yn gynnwysedig mewn 
Documents diwerth yn gorwedd yn rhai o swyddfeydd y 
Uywodraeth, a hen umbrella y brenin Koffee, sydd i'w 
weled yn y Eensington Muscum; ac, o'r ddau, digon 
tebyg fod yr hen umbrella lawn mor werthfawr â'r 
«yt^ndebau ! Ond y mae ffrwyth amlwg iawn wedi 



Digitized 



byGoogle 



AFFRICA. 155 

dyfod eisoee o holl grwydriadau David Lndngstone, a'i 
olynwyr yn y gwaith ; y maent wedi dangos agorfa i 
fasnach ac egni gwareiddiol y byd Ewropeaidd na ddar- 
ganfyddwyd ei gyffelyb, beth bynnag, er pen ddargan- 
fyddwyd byd mawr y gorllewin gan Columbus. 

Yn awr y cwestiwn ydyw, A gaiff y gaethfasnach 
fywf I ateb y gofyniad hwn, goren ydyw gofyn nn 
arall, Pa f odd i agor y cyf andir i fasnach ? Ymddengya 
mai dyma gwestiwn y dydd yn awr gyda golwg ar 
Affrica ; y mae pawb yn gweled f od yma f aes ardderchog, 
ond pa f odd i'w drin a'i ddiwyllio t Of er ydyw meddwl 
am ddiwreiddio sefydliad cyffelyb i'r gaethfasnach 
mewn ychydig amser. Y mae y sefydliad hwn fel wedi 
ei gydwan â chymdeithas yn y dwyrain ; y mae caeth- 
wasiaeth, fel sefydliad teulnaidd, wedi bodoli yn Affrica 
er dyddian Abraham a brenhinoedd yr Aipht. Mor 
bell ag y cyrhaedd hanesyddiaeth, y mae melldith Noah 
ar Ham wedi ei chyffawni yn llythyrennol yn yr 
Affricaniaid. Nid yn unig y maent yn gorfod cyflenwi 
hiliogaeth Sem a Japheth â chaethion, ond y maent wedi 
ymostwng i gaethiwo eu gilydd, a Ham a'i epil wedi 
myned yn "was gweision ei frodyr." Fe gymer, gan 
hynny, amser maith, yn ddiamheu, i ddileu caethwas- 
iaeth fel sefydliad o'r wlad, er y dichon y gellir yn dra 
buan ddileu y fasnach mewfl caethion i'w hanfon i 
wledydd eraiÚ. Fel y dilëwyd feudalism a serfdom o 
Ewrop, f elly nis gellir ymlid y gaethf asnach hon o Affrìca 
ond yn raddol, a hynny drwy ddylanwad cyfunol 
Gwareiddiad, Masnach, a Christionogaeth. A'r cwest- 
iwn yn awr ydyw, Pa fodd i gael y dylanwadau hyn i 
eff eithio yn f wyaf manteisiol ar y cy f andir ? 

Hyd yn hyn, yn y Penrhyn Deheuol i'r cyfandir y 
mae canolbwynt y rhan fwyaf o'r gweithrediadau, yn 
fasnachol a chenadol, sydd wedi cael eu dwyn ymlaen 
yn Affrica; bellach teimlir y rhaid cael rhyw basis yn 
y dwyrain, heblaw Cape Town yn y dehau. Awgrymir, 
fel un ddarpariaeth i gyfarfod â'r angen yma, sicrhau, 
drwy bwrca8, gan Sultan Zanzibar, amryw borthladd- 



Digitized 



byGoogle 



156 AFFBICA. 

oedd ar y forlan ddwyreiniol; yna sefydlu moddion 
cymundeb rhwng y rhai hynny â gorsaf au Uwyddiannus 
yn y canolbarth. Ond pa fodd y sefydlid y cyfryw 
gymundebf Ar atebiad Ûwyddiannus ac ymarferol i'r 
anhawsder hwn y mae y cyf an yn troi. Un awgrymiad 
tydd eisoes ar y ffordd i gael ei weithio allan ydyw, cael 
nn ffordd mèn dda, nen ychwaneg, o'r arfordir dwyrein- 
iol i gymdogaethan y Uynnau yn y canolbarth : y mae 
eisoes yn wir ddwy yn cael eu gwneyd, un i gyfeiriad 
llyn Nyassa, a'r llall i gyfeiriad Uyn Tanganyika. 
Awgrym araÚ ydyw yr agerfadau, un neu ychwaneg, ar 
bob un o'r Uynnau mawrion mewndirol. T mae hyn 
hefyd ar gael ei gario allan, — y mae un eisoes ar ryn 
Nyassa, ac un arall, beüachỳ ar lyn Àlbert Nyanza, os 
nad oes un hefyd erbyn hyn ar y Victoria Nyansa. 
Tybiai Cameron yn gryf y gellid, ond sicrh&u porthladd 
ar y tu dwyreiniol, drwy gytundeb neu bryniant, redeg 
llinnell o reilffordd oddiyno drwy Unyanyembe i Ujiji, 
gyda changhennau yn rhedeg o honi i wahanol gyfeir- 
iadau. Ni byddai traul gwneuthuriad llinnell o'r fath 
ond tua £1,000 y filldir, a buan y ceid niferi o fasnach- 
wyr yn barod i anturio i'r perf edd-dir pe ceid ond ffordd 
i gludo nwyddau yno ac oddiyno. Ond y syniad di- 
weddaraf, a syniad ag y mae taith olaf Stanley wedi 
gwneyd llawer er ei hyrwyddo, ydyw, cysylltu gwreidd- 
iau afon y Zambesi gyda gwreiddiau y Congo; felly, 
•efydlu cymundeb mordwyol rhwng glannau dwyreiniol 
a gorllewinol y cyfandir. Dywed Cameron mai eanal, 
camlas, o tuag ugain milldir o hŷd, a gysylltai yr afon- 
ydd mawrion hyn &'u gilydd. Y mae Stanley wedi profl 
f od yr afon Congo nid yn unig yn un o brif afonydd 
cyfandir Affrica, ond yn un o brif afonydd y byd, heb 
fod yn ail i'r Amason ei hunan. Gellid ei defnyddio i 
amcanion mordwyol am tua 1,400 o filldiroedd o'i 
genau. Gwir fod arni lawer o raiadrau, ond dylid cael 
agerlongau i redeg o fewn gorsafau penodol, o'r naill 
raiadr i'r llall ; a gall peirianyddiaeth ddyf eisio Uawer 
ffordd i gyfarfod â'r anhawsderau sydd yn perthyn i'w 



Digitized 



byGoogle 



▲miGA» 157 

mordwyaeth. Nid ydyw y tiriogaethau o amgylch ei 
genau yn eiddo neillduol i neb o'r Galluoedd Ewrope» 
aidd, er mai yr EUmyn yw y rhan lîosocaf o'r masnach- 
wyr ; a byddai yn dda ganddynt hwy pe gwelent f asnach 
y canolbarth yn nwylaw Ewropeaid, ac nid, fel y mae, 
yn hollol at drngaredd llwythan anwar. Pa fodd byn- 
nag, nid oet ond dolen fechan o ychydig filldiroedd o 
hŷd nad ellid sefydlu tramwyfa o lan i lan i'r cyfandir, 
a sicr gennym na bydd yr anturiaethau hyn yn hir cyn 
cael en cario i weithrediad. Yr ydym yn disgwyl hefyd 
na bydd ein gwlad ni ein hunain — gwlad sydd wedi cyf- 
lenwi rhettr y darganfyddwyr âg enwau mor anrhy- 
deddns, a gwlad sydd wedi cymeryd cymaint o drafferth 
i ddangoe ei gwrthwynebiad i gaethfasnachaeth a phob 
math o draÎB ; ac o'r ochr arall, gwlad sydd yn brif gar- 
trefle mamach rydd, — ddim yn ol i wledydd eraill 
mewn gwneyd y defnydd goreu o'r cyfleusderan hyn. 
Yn wir, f e fyddai yn warthrudd ar ei hanes iddi f od ar 
ol i deyrnasoedd eraill yn y cyf wng presennoL Darf u i 
Loegr ryddhau ei chaethion yn India'r Gorllewin, a 
hynny trwy draul iddi hi ei hunan o £20,000,000, yr hyn 
a dalwyd i'r perchenogion yn bris eu rhyddhad. Ceidw 
y wlad hon hefyd lynges ar yr arfordir Affricanaidd i 
wylio y gaethf asnach, a hynny ar draul, fel y bernir, o 
tua £500,000 yn flynyddol ; a thybir nad ydyw holl 
dreuliadau y Úynges hon, er pan ei gosodwyd i wylio y 
glennydd hynny, nemawr lai na £52,023,684; yr hyn, 
ynghyda'r swm uchod a dalwyd i gaethfeistri India*r 
Oorllewin, a wna y swm anf erth o dros ddeg a thriugain 
o fUîynau o bunnau, oll wedi eu treulio i amddiffya 
bywydau dynion, ac i gadw i fyny urddas y ddynol- 
iaeth. Âmcan teilwng o Brydain Pawr. Ond tybia 
llawer o ddynion craffus iawn, erbyn hyn, pe gwerid 
ychydig bob blwyddyn o'r swm uchod er archwilio y 
cyfandir, a sefydlu gorsaf au masnachol yma a thraw yn 
y canolbarth, a gwneuthur ffyrdd, <fec, y gwneid mwy er 
atal y gaethf aanach na dim sydd yn cael ei wneyd yn 
AwT. Y mae yr adeg hon hefyd yn un dymig ryf eddol 



Digitized 



byGoogle 



158 AFFRIGA. 

i hynny. Tynnir sylw Cristionogion a dyngarwyr y byd 
adnabyddus yn awr at ragolygon Affrica ; ac arweiniodd 
hynny yn ddiweddar i ffurfiad nn o'r çynlloniau eangaf 
fu erioed er ei hagor i fasnach a gwareiddiad. Tra yr 
ydym yn ysgrifennu y llinellau hyn y mae brenin 
Belgium, yr hwn ei hunan a f u yn teithio yn Affrica cyn 
ei goroniad, mewn trafodaeth â chynrychiolwyr o 
wahanol wledydd sydd yn teimlo dyddordeb yn Affrica, 
ynghylch y llwybr goreu i wareiddio a lleeoli y cyfandir 
tywyll. Y mae eisoes Bwyllgor dylanwadol wedi ei 
ffurfìo braidd ymhob un o deyrnasoedd Ewrop, ac yn 
America, ynghyda Phwyllgor canolog a chydgenedl- 
aethol, er cydweithredu yn hyn, gyda'r brenin Leopold 
yn Uywydd arno. Tmddengys hefyd fod cynhwrf mwy 
nag arferol yn America mewn parotoi y Negroaid i fod 
yn genhadon at eu brodyr Affricanaidd, a hynny pan 
y mae y fath symbyliad wedi ei roddi i anturiaethau 
cenadol a masnachol i'r cyfandir. Gresyn fyddai i 
Loegr, modd bynnag, fod yn ôl i unrhyw wlad mewn 
symudiadau o'r fath. Ond pa beth bynnag a wneir gan 
Loegr fel gwladwriaeth, da gennym frysio at bennod 
dra dyddorol sydd newydd agor yn hanes cyfandir 
Affrica, sef, yr hyn y mae cenadaethau Prydeinig ar 
fedr ei wneyd, ac i raddau wedi dechreu ei wneyd eisoes 
ar gyfandir Affrica; a chyda hyn y treuliwn y rhelyw 
o'n gofod yn yr ysgrif hon. 

Pel y crybwyllwyd eisoes, y mae tri llyn mawr yng 
nghanolbarth Affrica,— y Nyassa, Tanganyika, a'r 
Albert Nyanza; ac y mae tair cymdeithas genadol yn 
Lloegr wedi cytuno â'u gilydd i ddewis bob un ei llyn 
o'r rhai hyn fel canolfan eu gweithrediadau. Dyma 
gam gwirioneddol dda: yn hytrach na gwastraffu eu 
hegnîon i fyned ar draws Uwybr y naill y llall, y maent 
wedi cydsynio i ddiwyllio bob un ei rhan o'r maes an- 
ferth ac addfed hwn. T mae Cymdeithas Oenadol 
Llundain wedi dewis llyn Tanganyüca a gorsaf bwysig 
Ujiji fel ei chychwynfan, a disgwylir fod y fintai gyntaf 
o dan arweiniad'un Mr. Price— ai Cymro, wysf — eisoee 



Digitized 



byGoogle 



AJTBICl* 159 

wedi cyrhaedd y lle. Mabwysiadodd Cymdeithas Gen- 
adol Eglwys Sefydledig Lloegr lyn Albert Nyanza a'r 
Victoria Nyanza yn y gogledd, ac y maent hwythau wedi 
dechreu ar eu gweithrediadau yn barod. Derbyniodd y 
gymdeithas yn ddiweddar newyddion calonogol iawn 
oddiwrth y fintai gyntaf ar ol ei derbyniad gan y brenin 
Mteea. Dichon fod rhai o'n darllenwyr yn cofio mai 
hwn yw y brenin yr ysgrif ennai Stanley adref am dano, 
ei fod yn awyddus i dderbyn cenadon i'w diriogaeth; 
ac fe dderbyniwyd yr awgrym ar unwaith, ac ymddengys 
pethau f el yn addaw yn dda ragorol. Gall tiriogaeth 
y penadur hwn, gyda'i phum' miliwn poblogaeth, fod 
yn gychwyn-fan gweithrediadau a fyddant yn dde- 
chreuad cyf nod newydd yn y parthau hynny o'r cyfan- 
dir. Amgylchynir ei deyrnas ef gan deyrnasoedd eraill, 
llawn mor boblogaidd, megis Ruanda, Urundi, lle y mae 
tair miliwn o boblogaeth, Asagara, ac eraill. Dichon 
mai y brenin Mtesa a fydd Cystenyn Fawr cyfandir 
Affrica; ac, fel y dilynwyd tröedigaeth Cystenyn gan 
ddychweliad holl genhedloedd barbaraidd cyfandir 
Ewrop at Gristionogaeth, felly pwy ŵyr na ddilynir 
gwaith Mtesa yn cofleidio Cristionogaeth gan ryw sym- 
byliad cyffelyb yn Affrica? Tybir hefyd fod eisoes ager- 
long ar lyn Albert Nyanza, os nad hefyd ar ei gymydog 
y Victoria Nyanza ; yr hyn a bair gyf newidiad trwyadl, 
yn ddiamheu, yn rhagolygon masnachol y parthau 
hynny. Sicrheir ni hefyd fod ffordd y gall mèn ac 
ychain ei thramwyo wedi ei hagor o'r parthau hynny i'r 
arfordir dwyreiniol, — i Zanzibar, drwy offerynoliaeth 
nn Mr. Rogers; felly, fe welir fod darpariaethau Ued 
helaeth er agor y cyfandir yn cael eu dwyn ymlaen yn 
y cyfeiriad hwn. T mae y cenadaethau Ysgotaidd 
hefyd, — yr eiddo yr Eglwys Rydd a'r Presbyteriaid yn 
nnedig, — wedi mabwysiadu llyn Nyassa fel maes en 
gweithrediadau, ac eisoes wedi cario pethau ymlaen 
lawer ymhellach hyd yn nod na'r cenadaethau eraill yn 
y parthau gogleddol, ac ar y ffordd bellach i sefydlu 
tref a gorsaf lwyddiannus o dan yr enw Living$tonia. 



Digitized 



byGoogle 



160 JJTBIGA. 

Teyrnged anuniongyrchol o barch dynion i lawredd 
ysbryd David Lmngstone ydyw yr awydd am roddi 
enwau ar bethau yn Affrica i barhau ei goffadwriaeth : 
f el hyn y gwneir â'r gŵr y myn y byd ei anrhydeddu. 
Gelwir cadwen o fynyddoedd nchelgrib yng nghymydog- 
aeth Hyn Nyassa yn f ynyddoedd Lmngstone ; rhaid galw 
yr agerlong gyntaf a nofiodd erioed ddyfroedd Affrican- 
aidd yr Ilala, er cof am y llecyn y bn y teithiwr farw 
ynddo ; myn Stanley alw yr af on f awr Lualaba, yn af on 
LÌYÌngttone; a pha ryfedd os gelwir y sefydliad cyntaf 
yng nghanoldir Affrica ar yr enw Liyingstoniaf Pe yn 
fyw, ni fuasai neb yn teimlo y fath ddyddordeb yn 
llwyddiant y sefydliad hwn &'r teithiwr mawr ei hunan, 
ac ni fuasai yn gomedd iddo ddim yn ei feddiant, oddi- 
eithr ei enw; buasai ei orchwyledd yn sicr o beri iddo 
ymgilio oddiwrth bob anrhydedd o'r fath. 

Modd bynnag, y mae y sefydliad hwn yn debyg o 
ddyfod yn ffaith f awr bwysig a rydd gyf eiriad newydd 
yn ddiamheu i ddyfodol Affrica; a thybiem nad allem 
wneyd gwell cym wy nas & darllenwyr T Traethodydd na'u 
cynnysgaethu â rhai manylion yn ei gylch. 

Teimlir angen sefydliad o'r fath ar unwaith 
pan ddywedir fod tuag 20,000 o gaethion, bob 
blwyddyn, yn cael eu cludo i'r arfordir dwyrein- 
iol yn unig; a dygir y rhan fwyaf o lennydd 
gorllewinol llyn Nyassa, a chludir hwynt dros 
y ilyn mewn ysgraffau Arabaidd. Amlwg fod y 
penaethiaid brodorol o amgylch glannau y Uyn hwn 
mewn brad-gytundeb a'r caethf asnachwyr Arabaidd ; ac 
er gwaethaf gwyliadwriaeth Lloegr, a'r cytundeb rhwng 
y wlad hon & Sultan Zannbar, eto ymddengys nad ydyw 
y cytundeb hwnnw yn cyffwrdd dim â'r fasnach dros 
y tir, ac yr anf onir miloedd o gaethion tua'r gogledd, i'w 
hallforio i gyflenwi marchnadoedd yr Aipht, Twrci, a 
Phersia. Rhaid i'r pennaeth brodorol gael llian a bfadê, 
ei hoff bethau ; a chan nad oes ganddo unrhyw gyfleus- 
dra arall i'w cael, nid oes ond ymosod ar ei gydfrodorion 
a'u cipio ymaith a'u cyfnewid gyda'r Arabiaid am ei hoff 



Digitized 



byGoogle 



AITOIG*. 161 

nwyddau; a dyma, mae'n debyg, sydd y» cynnal y 
faanach i fyny fel math o anghenrheidrwydd. Pe gallai 
ef a'i bobl gael eu nwyddau yn gyfnewid am nwyddan 
en gwlad en hunain, diamhen y gwelent yn fnan y fan- 
tais o hynny* Fel y mae, f e bryn yr Arabiaid gaethion 
&g nn llaw, ac â'r llall prynant ifori; rhaid cael y caeth- 
ion i garìo yr if ori i'r arf ordir, ao yno gwerthant y ddau. 
Unwaith yr agorir ffordd deg a manteiaiol i ddwyn 
nwyddan y wlad, ar dir a dwfr, i'r porthladdoedd ar y 
gìannau, ac y ceir masnach deg ynddynt, fe wywa y 
gaethfasnach yn ei gwreiddiau. 

Darganf yddwyd llyn Nyassa gan Dr. Livingstone, yn 
y flwyddyn 1869, a daeth o dro i dro ar ei deithian mor 
fynych at ei lannan fel y galwai y llyn " ei hen gartref." 
YmddengyB fod Lmngstone wedi syrthio mewn cariad 
â'r syniad o gael agerlong i hwylio i fyny y Shirwa a'r 
Zambesi ac i lyn Nya«a, ac iddo wneyd ymgais i glndo 
nn ; ond methodd ei dwyn yn nwch na'r rhaiadran mawr- 
ion sydd ar yr af on Shirwa, a elwir rhaiadrau Murchison. 
Tna phedair blynedd ar ddeg yn ol, dygwyd manteiaion 
llyn Nyaasa f el lle i sefydln gorsaf gyf unol i f asnachn ac 
i genadn i'r trigolion, o flaen Eglwys Rydd Ysgotland, 
gaa y Parch. James Stewart, a chynnygiai ei hnnaa 
fyned allan i'r ymgyrch o geisio sefydlu un yno. Ni 
wrandawyd ar ei gais, y tro hwnnw, pa fodd bynnag, ac 
ymnnodd yntau yn 1862 & Liyingstone i archwilio y 
Shirwa a'r Zambeei. Yng ngauaf 1873 — 4, fe gymerwyd 
y peth i fyny gan Bwyllgor Cenadol yr Eglwys Rydd, ac 
awgrymai Dr. Stewart ar f od i sefydliad gael ei osod i 
lawr ar lannau llyn Nyassa i gael ei alw yn Lŵingstonia, 
a bod y Cadben Yonng o'r Llynges Frenhinol yn berson 
tra chymhwys i arwain yr ymgyrch. Meddai Young 
gryn brofiad o Aff rica a'i helyntoedd ; bu am amser maith 
yn gwasanaethu ar fwrdd y Gorgon, un o longau ei 
Mawrhydi ar orllewin Affrica ; wedi hynny gyda Living- 
stone yn hwylio i fyny y Zambesi ; ac yn 1867 ef e a benod- 
wyd yn flaenor ar yr hynt ymchwiliadol am Livingstone ; 
felly f e gawsai gyfleusdra i ymweled & llyn Nyassa amryw 



Digitized 



byGoogle 



162 ▲TFBICA. 

weithiati. Cymerwyd y peth i fyny gydag aiddgarwch, a 
thanysgrifiwyd £10,000 ar unwaith at y draul. Paro- 
towyd agerlong f echan o ddur i Young, yn 50 troedf edd 
o hŷd, i gael ei thynnu yn ddarnan oddiwrth eu güydd, 
a phob darn i fod yn gymhwys ddigon o faich i un dyn, 
fel y gellid ei chario heibio i'r rhaiadrau. Oalwyd y 
Ueetr fechan, fel y crybwyllwyd, yn Ilala, er cof am y 
Uannerch Ue bu f arw Livingstone. Tmadawodd y fintai 
ym Mai 1875, a buan y glaniasant wrth enau y Zambeei, 
yn barod am yr ymgyrch. Tma dodwyd yr llala wrth 
ei gilydd, a mordwyasant yn Uwyddiannus hyd waelod- 
ion y rhaiadrau. Ymddyrchaif y rhai hyn fel grisiau 
uchel ar yr afon am beUder o tua 75 o fiUdiroedd, ac nid 
ydyw y disgyniad yn yr afon nemawr Uai na 1,800 o 
droedfeddi yn y lle. Tr anhawsder ydoedd cael 
digon o gludwyr ; ond o herwydd f od amryw Brydeinwyr 
wedi bod yn y parth hwnnw yn flaenorol, a bod Young 
ei hunan wedi bod, ac wedi gadael argraff bur ffafriol ar 
feddyUau y brodorion, Uwyddodd Young i gael 800 o 
gludwyr, a chyda chymhorth y rhai hyn cludwyd yr 
llala mewn deng niwrnod i fyny heibio y rhaiadrau. 
Fe gludwyd yr hoU ddarnau heb goUi cymaint â hoelen, 
drwy ladrad na thrwy ddamwain ; yr hyn a ystyriai 
Young yn fuddugoliaeth fawr o eiddo caredigrwydd a 
gonestrwydd ar y meddwl brodorol. TeUd iddynt am eu 
llafur chwe' Uath o lîan bob un, gwerth tua deunaw 
ceiniog o'n harian ni, a'u bwyd eu hunain ; ac ystyrient y 
tâl yn berffaith ddigonol ! 

Am saith o'r gloch yn y boreu, Hydref 12fed, 1875, 
digwyddodd un o funydau mawr cyfandir Àffrica, — dyna 
yr adeg yr holltwyd wyneb y Uyn llydan hwn am y waith 
gyntaf erioed gan agerlong. Dyma fynediad ager, — y 
gaUu sydd wedi gwneyd cymaint o'i ôl ar gyfandiroedd, 
wedi gwneyd cymaint er daroetwng y bryniau 
a chyfodi y pantiau, wedi gwneyd cymaint yn ffafr 
masnach, gwareiddiad, a chrefydd, — am y waith gyntaf 
i'r perfedd-dir tywyU. Ni ddywedir i ni pa fodd yr 
edrychai y cawrfUod ar y newyddbeth hwn, na pha fodd 



Digitized 



byGoogle 



AFFRICA. 163 

y teimlai yr afonf eirch mawrion oeddynt wedi cael y 
Uynnoedd mawrion hyn, er creadigaeth y byd, iddynt en 
hunain, a hwythau wedi en Unnio i chwaren ynddynt ; 
ond mynegir i ni am fintai o Arabiaid Zanzibar, a saf ent 
gerllaw yn dystion o fynediad cyntaf yr agerlong i f ewn 
i'r Uyn, yr ysgydwent en pennau yn dra arwyddocaol, gan 
ddeall yn ddiamhen fod blaen y cŷn wedi ei roddi i mewn 
yn hen adail bwdr y gaethfasnach, ac y deuai i lawr ft'u 
nythod hwythan i'w chanlyn. Ond pa ryf edd ; curer y 
duwiau f e gryn yr offeiriaid ; felly tybient hwythau f od 
gobaith eu helw ar fyned i golli. T mae llyn Nyassa yn 
370 o nlldiroedd o hŷd, ac yn meddu arfordir o tuag 800 
o fìlldiroedd. Prysurodd Cadben Yonng, gyda'i lestr 
fechan, i wneyd archwiliad arno, er cael allan y llecyn 
mwyaf manteisiol i geisio planu y sefydliad newydd y 
daethai allan yn ei gylch. Gwahoddai rai o'r penaeth- 
iaid brodorol o gwmpas y llyn i dd'od i'w long, ond yr 
ydoedd yr Àrabiaid wedi gwenwyno eu meddyliau ac 
wedi eu perswadio yr elai ysbrydion drwg i mewn iddynt 
ar ol dyfodiad y genadaeth i'r lle. Àr y f ordaith gyntaf 
nid ymunodd ft hwynt ond un o ddynion penaeth o'r enw 
MTonda, a bachgenyn o'r enw Wakotani a adawsai Dr. 
Living8tone yn y lle ar ei ymweliad yn 1865. Wedi pen- 
derfynu ar lecyn o'r enw Penrhyn Maclear fel Ue i ym- 
sefydlu dros ryw amser, penderfynodd Young fyned am 
fordaith o amgylch y Uyn. Hawdd credu na wnaed o'r 
blaen erioed archwiliad mor drwyadl ar fìnion a chil- 
f achau y Uyn mawr hwn ; a rhyfedd, yn wir, ydyw rhai 
o'r pethau a welwyd yn ystod y fordaith. Ymddengys 
fod y glennydd unwaith wedi bod yn dra phoblog, ond o 
herwydd ymgyrchoedd yr Àrabiaid, a llwyth anwar a 
elwir y Ma Viti, gwelid llennyrch mawrion wedi eu di- 
boblogi, a'r cnydau a'r pentrefydd wedi eu difrodi. Yn 
eu cyfyngder cariai y brodorion bridd i lechweddau 
creigiog uwchben y Uyn Ue nad ydoedd yn hawdd i'w 
gelynion ddyfod, ac wedi cario y prídd gyda chychod a'i 
gludo i fyny i ddannedd y creigian, hauent yno eu hftd 
ca**ava ac ýd f a thrwy ddirfawr drafferth cynnyrchent 



Digitized 



byGoogle 



164 ATTRICA. 

felly ddefnyddiau cynhaliaeth. Mewn lleoedd eraill 
oeid nif er o'r pentrefi ar y dwfr, y crybwyllwyd ta dan- 
ynt yn barod. Adeiledir hwy yn gyffredin rhyw 300 nen 
400 o latheni oddiwrth y lan, ac nwchben dyfnder o ryw 
8 nen 12 troedfedd o ddwfr. Gyrir polion i lawr ym 
rhesan, ac ar en penan sicrheir esgynlawr o goed, weith- 
ian digon eang i ddal eynif er a chant o fythod 1 Diwyll- 
iant ychydig ar y glennydd gyf erbyn ; a chyda digon o 
byigod yn y llyn, a phawb a'i gwrwgl ganddo i ffoi mewn 
perygl, y maent yn cadw corff ac enaid yn gymydogion, 
a hefyd yn cadw y teimlad hwnnw sydd mor ddwfn yn 
mynwes yr Affricaniad yn fyw, — y teimlad o ymlyniad 
wrth ei lannerch enedigol, ac wrth ei lwyth a'i deulu. 
Dychymyger y f ath ddifrod a wneir gan drefniant o fath 
y gaethfasnach ymysg pobl y dywedir, gan deithwyr 
credadwy, ei bod yn ffaith fod llawer o honynt yn marw 
yn llythyrennol o dòr-calon pan en symudir o'u cartrefi ! 
Wrth ddarllen hanes y pentrefi hyn gallwn gasgln fod 
aml i geniuê natnriol yn mherfedd-dir Affrica; ac mai 
angen jw mam pob dyfais yno, fel yma. Darllennwn 
hefyd weithian am ambell i bont grogedig gywrain sydd 
yno i groesi afonydd mawrion, yn dangos cymaint o fedr 
a dyfaifl, yn ol eu manteision a'u defnyddian hwy, & dim 
a wnaeth Telford neu Stephenson. 

Wedi bod yn hwylio o gwmpas llyn Nyassa tua'i ben 
gogleddol, dychwelodd yr llala yn ol i Benrhyn Maclear, 
ar ol mis o absenoldeb. Yr oedd yr amser mor fyr, a'r 
newyddion wedi bod mor brinion oddiyno er yr amser 
hwnnw, fel nad ydys yn gwybod pa beth a wnaed 
ymhellach er archwilio glannau y Uyn. Ni chafwyd eto 
bob manylion o barth i'r afonydd sydd yn ymarllwys ì'r 
llyn, neu a oes rhyw afon yn myned allan o hono heblaw 
y Shirwa, — yr afon y daethant i fyny iddo ar hyd»ddi. 
Galwai Liyingstone ef yn " llyn yr ystormydd," ac yn ol 
tystiolaeth Cadben Toung llawn haedda yr enw hefyd 
Ün o'r pethau mwyaf aruthrol o f awreddus ydyw darlun 
syml morwr fel Toung o ystorm o fellt a tharanau a'u 
goddiweddodd ar y Uyn, a deuddeg o ddwfrbistjdloedd 



Digitized 



byGoogle 



1«6 

(wmterêpoutij yn eu hamgylchynu, a hwythau yn gorfod 
hwylio ya ofalua rhwng y colofnau aníerth hyn o ddwfr, 
rhag, pe buaeent yn dyfod ar en traws, y boaeent yn eu 
auddo i'r dyfnder. Amgylchynir glcnnydd y Uyn tua'r 
gogledd gan fynyddoedd nchel a eiwir erbyn hyn gan 
Bwropeaid yn fynyddoedd Livingetone, er cof am en dar- 
ganfyddwr. Diegynant yn sydyn, ac nid yn raddol, i'r 
Uyn, yr hyn a brawf fod y ilyn yn ddwfn anarferoL 
Felly, yn ol yr arhrofion a wnaeth Young, y mae; ac 
awgryma ei ddyfnder f od gwirionedd yn y ddamcaniaeth 
y eyfeiriwyd ati yn barod o barth ei darddiad, eef, ei 
fòd yn gorwedd mewn hollt anf erth a wnaed gan ddir- 
gryniadau tanddaearol yn hanee y cyf andir. 

Wedi clywed am lwyddiant a rhagolygon y eefydliad 
newyddanedig — y Liringstonia, darfu i'r Eglwys Ysgot- 
aidd anfon yn fuan ail fintai o ddynion i adgyfnerthu y 
gyntaf. Heblaw Cadben Young, nid oedd y fintai 
gyntaf yn cynnwys namyn chwech o ddynion ; ond yn eu 
mysg yr oedd dynion penderfynol a defnydóüol, a phob 
un o honynt, ys dywedai yr hen bobl, ft chrefft yn ei law. 
O honynt yr oedd un yn ôf , arall yn saer, arall yn beir- 
iannydd, un yn amaethwr, a'r llall yn forwr ; ac yn ddi- 
weddaf , ond Ilawn mor werthfawr a'r cyfan, Dr. Robert 
LawB, cenadwr meddygol. Yn adgyfnerthiad iddynt fe 
anfonwyd ym mis Mai, 1876, genadwr meddygol arall, 
un amaethwr yn chwaneg, gôf a pheiriannydd hefyd, ac 
un gwehydd. Yr ydym wedi cymeryd y drafferth o gof- 
nodi, f el hyn, y manyüon am ein bod yn cwbl gredu y 
bydd presenoldeb y dynion hyn yn ddechreu pennod 
newydd yn hanee Affrica; a buom yn petruao peth na 
ddylaaai eu henwau yn gystal a'u hane» gael eu han- 
farwoli ar ddalennau T Traethodydd. 

Araf ar y dechreu ydoedd y trigolion i ymuno nac i 
ymwneyd nemawr ft'r eefydliad newydd ; ond yn raddol 
daethast yn fwy agoe a chyf eillgar. Ceir engreifftiau yn 
barod o gaethion, pan o herwydd gwendid yn methu dal 
i fyny i ganlyn y fintai gaethf amachol, yn eael eu hanf on 



Digitized 



byGoogle 



166 AFFBIGA. 

i ymofyn nodded ac ymgeledd yn y sefydüad. Pan y 
daeth y newyddion diweddaraf yr oedd eisoee rhyw chwe' 
mintai wedi ymuno â'r sefydliad, yn amrywio, bob min- 
tai, mewn rhifedi, o nn i fyny i ddau ar hugain. Hanee 
y fintai o ddau ar hngain sydd f el y canlyn : Àr ganol 
noe rywbryd, daeth un o'r brodorion i'r sefydliad ar 
ddarn o hen ysgraff braenllyd, mewn cyflwr tra thruenus, 
gan ddywedyd f od mintai o Arabiaid wedi glanio mewn 
Ue o'r enw Pemba, a bod tua phedwar ugain o'r trigol- 
ion, o herwydd arogli perygl, wedi dianc mewn pump o 
gychod. Hwyliodd pedwar o'r cychod hyn gyda'r 
glannau ; ond anturiodd y pumed groesi y llyn, ac wrth 
groesi tarawodd yn erbyn math o ynysig lom, ac aeth yn 
ddrylliau. Tno y bu y dynion yn by w am ddyddiau ar 
wreiddiau a mwyar ; o'r diwedd anturiodd y dyn hwn ar 
ddernyn o'r hen gwch, gan geisio cyrhaedd Livingstonia. 
Llwyddodd i lanio yn ddiogel, a mynegodd ei ystori. 
Cychwynodd yr llala yn union tua'r llecyn, ac erbyn 
cyrhaedd y f an, gwir oedd y cyf an ; caf wyd hwynt, yn 
feibion, merched, a phlant, yn disgwyl am danynt yn 
awyddus ar fin y dwfr, ac mewn cyflwr enbyd. Cymer- 
wyd hwynt ar unwaith ar y bwrdd, gan eu hymgeleddu 
a'u porthi, ac ni chofiwyd dim am y Fugitivt Slave Cir- 
cular, o anfarwol goffadwriaeth, y clywyd cymaint o son 
am dano dro yn ol yn Lloegr yma, hyd onid oedd Dr. 
Stewart yn eistedd i lawr i ysgrif ennu yr hanee. Ymun- 
odd y fintai â'r sefydliad, a dyna Ue y maent yn awr yn 
mwynhau ei nawdd. Yn raddol, fel hyn, fe enillir ym- 
ddiried y brodorion yng nghywirdeb dibenion y rhai sydd 
gyda'r sefydliad. Ni chaniateir i neb ddiogi a ymuno âg 
ef ; rhoddir hwy i weithio mewn gwneyd flPyrdd, adeil- 
adu tai, neu drin y tir. Mae yno ysgol lwyddiannus 
eisoes ynglŷn â'r sefydliad, a chynnelir moddion cre- 
fyddol yn rheolaidd yn y Ue. Géüir gweled, ar un- 
waith, fod yr orsaf yn ateb diben ei sefydUad, pan y 
dywedir, yn Ue bod o 10,000 i 20,000 o gaethion bob 
blwyddyn yn croesi Uyn Nyassa, na chroesodd, drwy 
gydol y flwyddyn 1876, ond yn unig ddeunaw ar hugain! 



Digitized 



byGoogle 



AFFUGA. 167 

Fe faddeua darllenwyr T Tratthodydd i ni am 
gymeryd cymaint o ofod gydag adroddiad syml o ffeith- 
ian; ond ein hateb yw, fod hyn yn hollol gydnaws âg 
apoétoliaeth T Traethodydd o'i ddechreuad. Tra yn 
ymdrin â phyncian dyrus duwinyddiaeth ac athroniaeth, 
gwleidyddiaeth a moesau, nid ydyw un amser wedi ang- 
hofio dyrchafu ei lef yn erbyn trais a chaethiwed, gar- 
tref ac oddicartref. Felly, tybiem yn sicr y byddai ad- 
roddiad diaddurn o'r ffeithiau blaenorol yn hanes cyf an- 
dir Affrica yn foddion i ennyn zel yn erbyn y gaeth- 
fa8nach, ac i dynnu sylw ein darllenwyr at ran o'r ddaear 
sydd, yn ol pob tebyg, i chwareu rhan bwysig iawn yn 
nyfodol y byd. Credwn fod eto heb eu geni sefydliadau 
a symudiadau mawrion, dyngarol a Christionogol, sydd i 
daflu en dylanwad ar hŷd a lled y cyfandir hwn, ac i 
ddwyn ffrwythau toreithiog o gysuron a rhinweddau, 
Credwn, hefyd, fod dyfodol mawr yn aros y Negroaid, 
cenedl sydd yn meddu y fath ystorfeydd mawrion o 
deimladau puraf y ddynoüaeth, ond erioed heb eu sanct- 
eiddio ; cenedl y mae eu henaid yn dygyf or gan gerddor- 
iaeth, a'r fath leisiau i'w ddwyn allan; cenedl sydd yn 
reddfol grefyddol, mor barod i dderbyn argramadau, ac 
fel pe byddai addoli rhywun neu rywbeth yn ail natur 
iddi, — y mae yn anhawdd gennym feddwl nad ydyw 
oenedl felly, a chyfandir ei chartref hefyd, wedi eu bwr- 
iadu i rywbeth heblaw bod yn wasarn i'r dyn gwyn, ac 
yn gymynwyr coed a gwehynwyr dwfr i genedloedd y 
ddaear. Bydded ein darllenwyr yn llawn llygaid : yr 
ydym yn llwyr gredu nad ydyw yr hyn a wnaethpwyd 
yn Affrica namyn dechreuad bychan, — fod Hu i ganlyn ; 
ac nis gallwn lai na dychymygu fod yr Hwn a ddywed- 
odd y geiriau hynny — " A defaid eraill syd4 gennyf , y 
rhai nid ynt o'r gorlan hon," a'r hwn y mae y geiriau hyn 
ar garreg ei fedd ym Mynachlog Westminster, — Living- 
stone a'i Waredwr, — yn cydsyllu, dros ymylon y nef- 
oedd, ar y gweithrediadau hynny gyda boddbad sydd yn 
melysu, iddynt hwy, ddedwyddwch paradwys ei hunan. 



Digitized 



byGoogle 



DR. LIYINOSTONE. 



LLTTBTB t. 

DAVID LIVING8TONB wedi marw! Ydyw, y 
mae yn rhy wir I Ar ol hir deithio, y mae ef e 
wedi teithio y daith ddidroi yn ol ; ar ol chwilio a 
theithio mannau a llwybrau anhygyrch, fe deithiodd y 
ffordd na theithiodd o'r hlaen. Oyda dirgelwch tarddle 
y Nilus yn eiddo iddo, dichon ei fod wedi croesi afon 
ddyfnach a dieithrach, â'r dirgelwch gydag ef. Ydyw, y 
mae Livingstone, un o eneidiau mwyaf a dewraf y gan- 
rif hon, wedi syrthio yn ferthyr i wyddoniaeth, ac yn 
neillduol i'r awydd angerddol a deimlai am wenuthur 
Ueead i ddyn, gan nad pa un ai yn dymorol ai yn 
yBhrydol yr edrychai ar ddyn; ac y mae ei gwymp yn 
ychwanegu un at restr arwyr Cristionogaeth, ac yn 
eeiampl i'r hyd. 

Bwriadwn, mewn cyfres o lythyrau, hynon o ang- 
enrheidrwydd, roddi i ddarllenwyr T Drysorfa ryw 
grynodeb o'i fywyd a'i anturiaethau, a threm ar faee ei 
lafur. 

Dosbarthiad hanner sarug ar ddynion ydyw eu 
rhannu i ddau ddosbarth, sef dynion mawr distaw, a 
dynion bychain trystfawr,— arwyr tawedog, ac unigolion 
baldorddus. Dyma hoff ddosbarthiad Carlyle, a'r llu o 
efelychwyr sydd yn ei ddilyn. Ond er ei fod yn cyfodi 
oddiar chwerwedd ysbryd at yst&d bresennol chwaeth 
cymdeithas, eto nid ydyw y dosbarthiad yn hollol am- 
ddifad o sail. Á chaniatau y dosbarthiad hwn, hawdd 
penderfynu i ba ddosbarth y perthynai David Living- 
stone. Un o'r arwyr distaw ydoedd efe. Fe fci ymlaen 
heb gymaint a chofio fod enwogrwydd i'w gyrhaedd. 
Yr oedd cymysgedd o'r mawreddog a'r stoicaidd yn ei 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIVIN08T0KE. 16S> 

waith yn gallu treulio blyn yddoedd i deithio glannau y 
Congo a'r Zambesi, ac wedi hynny olrhain gwreiddiau 
a ffynnonellau y Nilus, heb gymamt ag anfon llythyr 
i'r cwr hwnnw o'r byd a elwir yn wareiddiedig. Oosod- 
wyd yr anialwch yn dŷ iddo, a'r diffeithwch yn drigfa» 
Tr oedd yn myned ft'i fywyd yn ei law i ganol anwariaid, 
ymgodymai & llewod yr anialdir, ymdawelai o dan luch- 
edenau yr hinsawdd, a'r cwbl yn berffaith ddiêtaw. Ni 
theithiai er mwyn ysgrif etmu hanes ei defthian ; nid 
oedd bookmaking yn grefft a ddysgaûd ganddo ; na, câa 
beth Livingstone oedd ysgrifennu, a chwynai yn dost o 
herwydd anystwythder ei arddull. Creu hanes, ac nid 
©i 1/êçrifcnnu, oedd ei apoetoliaeth ef . Dyma amheuthyn 
ar y ddaear, arwr heb yr nn tafod ganddo. Ni chy- 
merai arno wrando ar glodydd nac athrod bagad o ddysg- 
edigion ym Mhyrdain, — daearyddwyr yr esmwythfeinc- 
Táu/îel eu gtíwyd — gan gofio nad ydoedd na'u clod na'u 
cymeradwyaeth o nemawr bwys iddo ef tuag at gyrhaedd 
yn Uwyddiannua yr amoan oedd ganddo mewn golwg. 

Dosbarthiad arall mwy penodol o ddy$gedigion y byd 
ydyw i ddau ddoobarth, sef dynion ffeithiau, a dynion 
meddyliau, y naill yn ddarganfyddwyr yn y byd allanol, 
a'r Ueill ym myd y meddwl. Helaetha un dosbarth der- 
fynau gwyddoniaeth naturiol, a gwna y llall yr un peth 
gyda gwyddoniaeth ddeallol a moeeol. Fel y mae y byd 
allanol yn anhebgorol angenrheidiol i fyd y meddwl, 
felly dibynna y ddau ddosbarth hyn o enwogion ar eu 
gilydd, a gwasanaethant eu gilydd. Y mae y dyn sydd 
yn ehangu terfynau ein gwybodaeth ddaearyddol yn 
gwasanaethu i'r athronydd deallol a moesol, i'r graddau 
ag y mae yn dwyn ffeithiau newyddion o berthynas i 
ddyn i'r goiwg; canys dyn ydyw testyn efrydiaeth yr 
athronydd meddyliol, a datar dyn ydyw maes dargan- 
fyddiadau yr athronydd naturiol. Perthynai Living- 
stone i ddynion ff eithiau ; a ffeithiau o berthynas i ddyn- 
oliaeth oedd testynau pennaf ei ddarganfyddiadau. 
Nid peth damweiniol ydoedd ei f od yn talu cymaint o 
sylw i gyflwr cymdeithasol ac ysbrydol y gwahanol 



Digitized 



byGoogle 



170 DR. LIYIN08TONE. 

lwythau anwar yr ymwelai â hwy ; ac mor nodweddiadol 
oedd ei ateb i'r gennad a anfonodd Arglwydd Palmer- 
ston ato, y pryd hwnnw yn brifweinidog Prydain, i ofyn 
beth a gai ei arglwyddiaeth ei wneyd erddo. Yr ateb 
oedd, iddo, os gwelai yn dda, arfer ei ddylanwad i ddar- 
ostwng y gaethfasnach, ac i agoryd y porthladdoedd 
Portngaidd ar dneddan Affrica. Dyna David Living- 
fitone i'r byw 1 nid dim iddo ei hunan na'i deulu oedd ei 
gais, ond rhywbeth i Affrica, a rhywbeth i ddynion 
Affrica. 

Ie, ond dywedyd yr oeddym mai dyn faeU yn fwy na 
dyn ideas ydoedd Livingstone. Y mae rhai cenedloedd 
wedi cynyrchu mwy o un dosbarth o enwogion, ac eraill 
fwy o'r llall. Dichon fod Ffrainc wedi cynyrchu mwy 
o ddynion ffeithiau. Yno fe geir cyfartaledd mwy o 
anturiaethwyr o bob math nag o athronwyr meddyliol, 
tra y mae Germany, o'r tu arall, wedi cynyrchu mwy o 
ddynion ideas. O Ffrainc, hyd yn ddiweddar, y ceid y 
rhan fwyaf o ddarganfyddwyr seryddol a daearyddol, 
ond o Germany y ceid yr athronwyr meddyliol a duwin- 
yddol. Ym Mhrydain ceir cyfartaledd da o'r naill a'r 
llall. Edrycher i unrhyw gyfnod yn hanes Lloegr — yn 
hanes enwogion y cyfnod hwnnw f e geir nif er dda o ddar- 
ganfyddwyr seryddol, morwrol, a daearyddol, fel dynion 
ffeithiau ar un llaw, a ilu o feirdd, athronwyr, a duwin- 
yddion, fel dynion meddylddrychau ar y llaw arall. 
Hapusrwydd gwlad ydyw meddu cydbwysedd da o'r ddau 
ddosbarth hyn. Gwareiddiad unochrog iawn a fuasai yr 
eiddo Lloegr heddyw oni bae am ddylanwad ei serydd- 
wyr, ei mordeithwyr, a'i daearyddwyr : Cook, Anaon, 
Herschel, àc, yn gystal a'i beirdd, athronwyr, a duwin- 
yddion: Shakespeare, Milton, Locke, Bacon, Owen, 
Howe, Ac. Un o beryglon y dyddiau diweddaf hyn yn 
Lloegr ydyw gormod o sylw i ffeithiau gwyddoniaeth, ar 
draul esgeuluso ffeithiau mawrion byd ysbryd dyn. Pâr 
hynny i'r oes golli llawer o'i hysbrydolrwydd, a bydd yn 
fantais i ryw fath o amheuaeth ymwthio i mewn, yn 
cyfodi oddiar olwg rhy faterol ar bethau. O'r tu arall, 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIYINGSTONÍ. 171 

arwydd dda ar Germany ydyw fod yno fwy o sylw nag 
erìoed yn cael ei dalu i bob math o ddarganfyddiadau, yn 
neillduol darganfyddiadau daearyddol; ac nid cyd-ddi- 
gwyddiad dibwys ydyw fod un o'r llyfrau galluocaf a 
ysgrifenwyd erioed ar ganolbarth Affrica, newydd 
ddyfod o'r wasg, a bod corff un o ddarganfyddwyr 
hynotaf Affrica yn cael ei gario tua " thŷ ei hir gar- 
tref " yn Lloegr, — y ddau amgylchiad tua'r un amser. 
Y llyfr ydyw gwaith teithiwr Germanaidd enwog, y Dr. 
Schwimfurth, a'r corff ydyw gweddillion marwol yr 
Ysgotiad enwog sydd yn destyn y llythyrau hyn. 

Ond wele ni ymhell oddiwrth ein testyn, ac eto, nid 
yn hollol felly, canys credwn y gall yr ychydig sylwadau 
uchod wasanaethu fel math o arweiniad i ychydig o 
hanes Living8tone. Ceisiwn o hyn i ddiwedd ein llythyr 
roddi crynodeb o'i fywyd cyn ei fynediad cyntaf i 
Affrica. Goddefir i ni fod yn fỳr ar hynyma, am nad 
ydyw Uênyddiaeth Cymru yn hollol amddifad o'i hanes 
yn ystod y cyfnod hwn. Ganwyd ef mewn Ue o'r enw 
Blantyre, ar lanau yr afon Clyde yn yr Alban, tua'r 
flwyddyn 1817. Hanai ei deulu o fysg Celtiaid yr Uchel- 
diroedd; ac ymddengys fod y cŷff teuluaidd hwn, fel 
ilawer o'r un genedl, yn llawn rhuddin, yn cynnwys 
ynddo ddynion anghyffredin. Collwyd peth o waed y 
teulu ym mherson hen daid i'r teithiwr, ar faes Culloden, 
lle y cwympodd wrth amddiffyn yr olaf o linach y 
Stuarts. Yr oedd ei fab, a thaid y Doctor, yn dyddynwr 
bychan yn Ulva, un o ynysoedd yr Hebrides. Ym- 
ddengys fod y taid yn ffurfio dolen bwysig yng nghad- 
wen achyddol y teulu ; a thebyg i'r teithiwr dyf odol 
dderbyn nid yohydig o ddylanwad oddiwrtho. Perchid 
ef yn gyffredinol gan ei gydynyswyr o herwydd ei onest- 
rwydd anhyblyg, yr hwn rinwedd oedd yn deuluaidd, 
eanys rhedai traddodiad yn y teulu fod un o'i henafìaid, 
pan ar ei wely angeu, wedi galw y gwahanol aelodau at 
eu gilydd, a gadael iddynt gynnysgaeth ardderchog yn 
y ffurí o arwyddair ag oedd yn codi o brofiad un wedi 
ymladd ftg anhawsderau bywyd, ac ar fyned i fwynhau 



Digitized 



byGoogle 



172 DB. LmNGSTOME. 

mwynderau bywyd uweh : " Byédwch oneêt." Modd 
bynnag, nid oee eisieu gweU esboniad ar yr arwyddatr 
hwn na'r bywyd ay'n dcüweddar wedi iyrthio yn aberth 
i hinsawdd Affrica. Yr oedd y taid hefyd yn haneeydd 
dihafal, a'i gôf yn yatorfa braidd o bob traddodiad a 
haneeyn a addumai goffadwriaeth ei genedl. Nid aa- 
fynych y casglai cynnulliad Uioeog o gymydogion, ar 
hirnoe ganaf , i wrando arno yn adrodd helynt ei gyd- 
genedl, a'u hanturiaethau mewn gwledydd tramor; ac 
ar achlyenron f elly cenid canenon Geelaidd, a gyfaneodd- 
wyd, yn ol traddodiad, gan Ysgotiaid pan yn gaethion yn 
nwylaw y TyrciaicL Llawer gwaith y bn David ieuanc, 
pan yn fachgen, yn gwrandaw ar ei daid gyda'r nn 
awyddfryd ag y gwrandawai ar yttorîwyr Àffrica wedi 
hynny ; a diamheu f od addytgiadan a thraddodiadau yr 
hynafgwr yn rhan arbennig yn ffurfiad ei gymeriad, ac 
wedi cynnorthwyo i greu ynddo y eyched angerddol 
hwnnw am deithio a'i gwnaeth mor enwog. Cyn hir, pa 
fodd bynnag, gorfu i'r taid adael ei ynye enedigol; ac 
er mwyn ei amgylchiadau, a'i feibion, ymeefydlodd yn 
agoe i weithfaoedd cotwm Blantyre, yng nghymydogaeth 
Olasgow. Yma y casglwyd ef at ei dadau, wedi bod ym 
Uenwi Ueoedd o ymddiried er mantais iddo ei hunan ao 
enniU i'w feietriaid. Yn ystod y rhyfel ft Ffrainc, ym- 
unodd ei hoU feibion ft'r fyddin, ond tad David Liẃig- 
ttone ; dyn oedd ef e o dueddiadau Uonydd ; ac ef e a ar- 
oeodd gartref , gan ennill ei gynhaliaeth ei hun a'i deulu 
drwy gario ymlaen faenach fechan yn ardal y melinau 
ootwm. Bu farw y tad yn Chwefror 1856, " pryd," ebe 
y teithiwr, " yr oeddwn ar fy ffordd adref islaw Zumbae, 
yn addaw i mi f y hunan y pleeer o gael adrodd iddo ty 
nheithiau." 

Am hanee y cyfnod hwn, nis gaUwn ei adrodd yn 
weU nag yn ei eiriau ef ei hun : " Pan tua deg oed, dod- 
wyd fi yn y feUn gotwm er mwyn i mi, drwy fy eniUiea, 
helpu fy mam. Prynais ' Elfennau Oramadeg Lladin,' 
gyda rhan o gyfiog yr wythnoe gyntaf ; ac efrydisie yr 
iaith honno am fiynyddoedd mewn ysgol hwyrol a gyfar- 



Digitized 



byGoogle 



DB. LrVlNGSTON*. 173 

fyddai rhwng 8 a 10 yn yr hwyr. Dilynwn y rhan eir- 
iadurol o fy efrydiau hyd ddeuddeg o'r gloch, oe na 
byddaí i f y mam aflonyddu arnaf , a chipio y ganwyll a'r 
llyfrau oddiarnaf . Byddwn yn y weithf a erbyn chwech 
y boreu, ae yno hyd wyth y nos, oddigerth yr amaer a 
gÊrnn i gael borenrwyd a chiniaw. Fel hyn darllenais 
amryw o'r awdnron clasurol; a medrwn ddarllen Virgü 
a Horace yn well yn un-ar-bymtheg nag y medraf yn 
awr. Y pryd hyn darllenwn bob peth y deuwn ar ei 
draws, oddigerth ffug-chwedlan, a hynny gyda'r awch 
mwyaf. Fy mhrif bleaer oedd darllen gweithian 
gwyddorol a hanes teithiau, er y buasai fy nhad, gan 
gredn yr hyn a gredid yn gyffredinol yn ei amser ef , fod 
gwyddoniaeth yn elyniaeth i grefydd, yn hoffi yn fwy fy 
ngweled yn darllen y ' Cwmwl Tystáon,' nen ' Bedwar 
Cyflwr Dyn ' gan Boeton. Torodd yr anuf udd-dod allan 
yn wrthryfel cyhoeddue o'm tn i, a'r achlysur diweddaf 
i mi gael fy fflangellu ydoedd am i mi wrthod darllen 
' Cristdonogaeth Ymarferol/ gan Wilberforce. Parha- 
odd yr annhueddrwydd hwn at ddarllen gweithpedd 
aihronyddol sychion am flynyddoedd ar ol hynny; ond 
fe'i gwrthweitbid drwy i mi ddyf od o hyd i weithoedd y 
clodfawr Dr. Dick, a chael ynddynt f od crefydd a 
gwyddoniaeth mor bell o f od yn groes i'w gilydd fel yr 
oeddynt o'r gwasanaeth mwyaf y naill i'r Ilall." 

Yr oedd teimladau crefyddol ac argyhoeddiad y fath 
nn ft Dr. Lmngstone yn werth ei gefnogi. Dyma 
baragraph ganddo ef ei hun ar y pwnc hwn eto: 
" Cymerodd fy rhieni lawer o drafferth i blannn athraw- 
iaethau Cristionogaeth yn fy meddwl pan yn dra ieuanc ; 
ond bûm, am amser, heb ddyfod i deimlo yn wirioneddol 
fod eisieu cymhwysiad personol at fy nghalon o ddarpar- 
iaethau jt iachawdwriaeth drwy Grist. Pan ddaeth y 
cyfnewi diad, yr ydoedd fel pe tybid gwellhâd cyflawn 
disymwth un o l ddallineb lliwiau.' Darf u i'r madden- 
ant rhad a gynnygir yn y Beibl dynnn allan deimladau 
cryfion o gariad ato Ef yr hwn a'n prynodd ac a'n 
golchodd yn ei waed ; ac y mae fy holl fywyd ar ol hynny 



Digitized 



byGoogle 



174 DB. LIYIN08T0NB. 

wedi cael ei lywodraethu i ryw f eeur gan ystyriaethau o 
rwymedigaeth iddo. Yng ngrym y gwres a gynnyrchid 
gan Gristionogaeth, penderfynais gysegru fy mywyd i 
yagafnhan beichiau y ddynoliaeth. Tra yn troi y peth 
yn fy meddwl, tybiais y buaaai bod yn flaen-bartowr 
(pioncerj Cristionogol yn China yn arwain i leaau rhai 
parthau o'r ymherodraeth f aẅr honno ; f elly, penderfyn- 
ai8 geisio cyrhaedd addysg feddygol i gymhwyso fy 
hunan at yr anturiaeth." 

Yr amser yma, gan gymaint ei awydd am wybod- 
aeth, efe a ddarllenai ymhell i'r nos, ac hefyd tra gyda'i 
waith. Yn y weithfa daliai y llyfr ar y droell wau fel y 
gallai gipio brawddeg yn awr a phryd arall. Ni wyddai 
David Livingstone y gwehydd beth oedd ystyr y gair 
methiant, mwy nag y gwyddai David Livingstone y 
teithiwr wedi hynny beth oedd ystyr y gair ofn. Pan 
yn bedair ar bymtheg oed, cafodd ychydig o godiad yn 
ei gyflog, yr hyn a'i galluogodd i gael gwell 
manteision addysg. Gweithiodd yn yr hâf fel y 
wenynen; ac yn y gauaf efe a fti i Glasgow i 
attendio dosbarthiadau meddygol; a chafodd yno 
hefyd y fantais o ddilyn cwrs o ddarlithiau duwin- 
yddol gan Dr. Wardlaw. Ni dderbyniodd yr un ffyrling 
o gymhorth gan neb ; a buasai wedi cyflawni ei amcan o 
fyned allan i China ar ei gyfrifoldeb ei hun, oni bae i 
rai o'i gyfeillion ei annog i ymuno ft Chymdeithas Gen- 
adol Llundain, yr hyn a wnaeth. Ymddengys iddo 
gymeryd at y gymdeithas hon o herwydd ei chymeriad 
ansectaraidd, fel y tybiai efe ; " nid ydyw yn anfon allan 
nac Esgobyddiaeth nac Annibyniaeth na Phresbyter- 
iaeth, ond yn unig efengyl Crist, i'r paganiaid." Yr 
oedd y programme hwn yn cytuno yn hollol &'i olygiadau 
ef ; ond ergyd drom i annibyniaeth ei ysbryd ef oedd 
cynnyg ei wasanaeth i neb rhyw gymdeithas o ddynion, 
a mwy na hynny gweithredu dan eu nawdd ar ol hynny. 
Dyma un o dramgwyddiadau pennaf ei fywyd : ei anni- 
byniaeth ysbryd; ac er i'w gysylltiad ft'r Gymdeithas 
Genadol uchod fod yn bob peth dymunol, eto dygodd ei 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIYINGSTONB. 175 

annibyniaeth ef i wrthdarawiad anhyfryd, tua diwedd 
ei oes, â'r Gymdeithas Ddaearyddol Freiniol. Pan 
wedi ei drwyddedn fel aelod o'r Gymdeithas Feddygol, a 
phob peth yn barod ar gyfer ei ymadawiad, fe dorodd 
rhyfel allan yn China; ac am yspaid fe ymdawelodd, a'r 
diwedd fu rhoddi pob meddwl am China i fyny. Ar ol 
ychwaneg o addysg dduwinyddol, a thrwy fod ei fryd 
wedi ei droi at Affrica drwy offerynoliaeth yr hanes am 
laf nr Moffat, ef e a benderfynodd fyned allan yno ; ac yn 
y flwyddyn 1840, wedi mordaith o dri mis, cyrhaeddodd 
Cape Town. Yno y gadawn ei hanes hyd ein Uythyr 
nesaf . Yn y cyfamser, cyn y cawn gyfleusdra i anerch 
darllenwyr T Drysorfa eto, disgwyUr y bydd ei gorff 
wedi cyrhaedd Lloegr ; a hapus ydyw meddwl f od bedd 
wedi ei gymhell iddo, heb ei ofyn, ym Mynachlog West- 
minster, hen argelfa ardderchog llwch dewrion Prydain. 
Os f elly fydd, mor odidog y cymysga ei lwch gyda'r eiddo 
beirdd, athronwyr, milwyr, a llenorion mwyaf yr oes- 
oedd; ac iddo ef mor felus fydd gorphwys! "Yno y 
gorphwys y rhai Uuddedig." 



Digitized 



byGoogle 



176 DB. LITIlfGSTONB. 



hLTTSTR TL 



Oadawsom goffadwriaeth y dyn hynod hwn y tro di- 
weddaf ar ei laniad cyntaf yn Affrica, yn y flwyddyn 
1840. Dychymyger y llencyn ieuane pump ar hngain 
oed yn dodi ei draed gyntaf ar gyf andir ei f abwyaiad ! 
Pa deimladau, ac yn neülduol pa benderfynùulau, a 
ddistaw ymiechent yn ei fynwesl Y mae ei hanes yn 
«ychwyn ei yrfa yn Affrica yn engraifft arbennig o'r 
gwirionedd na fydd rhagluniaeth byth yn ddiffygiol o'r 
offerynan priodol i gyflawni ei gwaith. 

Bn cyfandir Affrica yn hynod o'r dieithr am oeamu 
i'r rhan wareiddiedig o'r byd gorllewinol. Pan yr oedd 
gwareiddiad â'i gartref yn y dwyrain, mae yn wir fod 
rhyw rannan o'r cyf andir yn hysbys y pryd hynny. Yno 
yr oedd Ethiopia a'r Aipht, Carthage, ac Alesandria. 
Yn hen haneeyddiaeth y byd yr oedd Affrica yn enwog — 
y lle y bn gaÚu Bhufain a Oroeg yn en tro yn Uywodr- 
aethn dan Alexander, Scipio, a Caesar. Yno yr oedd 
prif ystorf a masnach y dwyreinfyd ar ol cwymp Tyrns, a 
phrif drysorgell lênyddol y byd o dan y Ptolemeaid. Eto 
yr oedd yn y canolbarth, hyd yn oed y pryd hwnnw, 
diriogaeth o filiwnan o filldiroedd ysgwâr heb i droed yr 
nn teithiwr ei gyffwrdd, nac i lygaid y byd gwareidd- 
iedig o gwbl ddisgyn arno. Darf n i wareiddiad dwyrein- 
iol wneyd rhyw gymaint er ei archwilio allan ; ond yr 
ydoedd yn ymosod ar y dirgelwch bob amser o dn 
dwyreiniol y cyfandir. Tarddiad y Nile ydoedd yn cyn- 
hyrfu chwilfrydedd yr hen fyd yn barhaus, ac nid 
hawdd penderfynu pa mor bell yr aeth ei ddarganfydd- 
wyr mewn chwilio allan ei tharddle. Modd bynnag, y 
mae yn amlwg na ddarfu i'r teithwyr dwyreiniol olrhain 
ond cwr bychan, mewn cymhariaeth, ar ben dwyreiniol 
Affrica. Pan dreiglodd gwareiddiad tua'r gorllewin, un 
o'i ffrwythau amlwg ydoedd ysbryd ymchwilgar ymhob 
cylch ; ac ni bu y byd gorllewinol mewn un modd yn fỳr 
o deithwyr a darganfyddwyr. 



Digitized 



byGoogle 



DR. HYING8T0NE. 177 

Fel y mae swyn yn wastad o gwmpas yr anadna- 
byddus, f elly yr oedd perf edd-dir Affrica yn cadw y byd 
yn effro yn barhaus, ac eto yn herio pob medr i'w gael 
allan. Fe ymosodwyd ar y gwaith o archwilio Affrica o 
bob pwynt gan y teithwyr gorllewinol, ac nid o dn y 
dwyrain yn unig, fel y gwnaethid gynt. Anturiodd 
Brnce tna tharddiad y Nile o'r dwyrain, Mungo Park o'r 
gorllewin, ac yn olaf , nid y lleiaf , dyma Lmngstone yn 
gweithio ei ffordd i ganol y cyfandir o'r dê a'r dê- 
ddwyrain. Dyma, digon tebyg, " y tri chedyrn cyntaf " 
fel darganfyddwyr Affricanaidd. 

Darf n i'r cysylltiad a fodolai rhwng Lmngstone âg 
Affrica barhau yn lled ddifwlch er adeg ei diriad cyntaf 
ym Mhenryn Gobaith Da yn 1840, hyd ei farwolaeth 
ddiweddar yng nghymydogaeth Llyn Bangweleo. 
Dichon, er hynny, y gwasanaetha y dyddiadau canlynol 
fel math o orsafau i ni tra yn olrhain ei hanes yn y 
llythyran hyn. Y mae ei gysylltiad âg Affrica yn rhan- 
edig i dair rhan, yn ol nifer ei hyntoedd i'r cyfandir 
hwnnw. Cyrhaedda ei arosiad cyntaf yn Affrica o adeg 
ei diriad yn 1840 hyd 1856, cyfnod o un mlynedd ar 
bymtheg. Yn ystod yr arosiad hwn y gwnaeth ei daith 
fawr, yn gyntaf i fyny o'r deheu i'r canolbarth, yna 
ymlaen oddiyno tua'r gorllewin, hyd nee cyrhaedd glan y 
cyf andir yn y cyfeiriad hwnnw ym mhorthladd Loanda, 
ac oddiyno yn ol, ar hyd agos yr un ffordd, i'r canolbarth 
drachefn, ac o'r canolbarth hyd y lan ddwyreiniol yn 
Quilimane. Hyd nes y ceir hanes ei deithiau diwedd- 
araf oll, fe erys y daith hon yn un o brif orchestion ei 
oes. Wedi dyfod adref i Loegr, a threulio y flwyddyn 
1857 yma, fe gychwynodd ar ei ail ymgyrch yn 1858 i 
chwilio glanau y Zambesi a'r Shirwa, ac ymweled â llyn 
Nayassa; ac yn 1864 dychwelodd i Loegr. Yn y flwy- 
ddyn 1865, cychwynodd drachefn o Zanzibar, porthladd 
ar lan ddwyreiniol y cyfandir, am y perfedd-cÜr — i gyf - 
eiriad gwreiddiau a ffynnonellau y Nilus. Ymhen tua 
dwy flynedd taenid y newydd ei fod wedi ei ladd ; ond 
gwrth-ddywedwyd yr adroddiad hwnnw yn effeithiol cyn 



Digitized 



byGoogle 



178 DB. LIYINGBTONB. 

pen 7 flwyddyn trwy dderbyniad newyddion oddiwrtho 
ef ei hunan. Bu ei dynged yn amheua am flynyddoedd 
ar ol hynny, hyd nee ei cyfarfyddwyd ac ei gwaredwyd 
yn Ujiji ar y lOfed o Dachwedd, 1871, gan y Cymro 
Àmericanaidd, John Rowland, neu fel y dewisa efe ym- 
gyfenwi, H. M. Stanley. Wrth hyn gwelir mai y prif 
btffyntiau yn ei hanes ydynt o 1840 hyd 1856, yspaid o 
nn mlynedd ar bymtheg, tymor ei hynt gyntaf ; o 1858 
hyd 1864, yspaid o chwe' mlynedd, tymor ei ail hynt ; o 
1865 hyd adeg ei farwolaeth, ysbaid o 8 mlynedd, mwy 
neu lai, a chyfnod ei ymgyrch ddiweddaf oll. Buddiol 
fyddai i'r darllennydd gadw golwg ar y rhaniadau hyn, 
gan y byddant o hwylusdod mawr i ni wrth ddilyn ei 
hanee. 

Yn y sylwadau hyn cymerwn yn ganiataol gydna- 
byddiaeth y darllennydd i ryw fesur ft daearyddiaeth 
Affrica. Dymunol fyddai iddo gymeryd yn ei law 
barthlen fmapj o'r cyfandir, a gofaled am geisio yr un 
ddiweddaraf y gall osod ei law arni, canys y mae Affrica, 
yn anad un ran o'r byd, â'i barthlenau yn gwahaniaethu 
yn ol fel ei darganfyddir ef. Wrth edrych arno ar y 
map, f e wêl y darllennydd fod y cyf andir yn cael ei am- 
gylchynu o'r tu deheuol gan y cefnfor deheuol, o'r 
gogledd gan Fôr y Canoldir, o'r gorllewin gan y Werydd, 
ac o'r dwyrain gan y Môr Coch, a'r Cefnfor Indiaidd. 
O ran ff urf 9 gelüd tybio y cyfandir yn ddernyn tair 
onglog o ddaear, a bron cyfartal-ochrog hefyd, gan mai 
y pellder o Benrhyn Gobaith Da ar ei eithaf deheuol 
hyd Fôr y Canoldir ar y tu gogleddol ydyw 5,000 o fill- 
diroedd, tra nad ydyw ei lôd o Benrhyn Verde ar ei 
eithaf gorllewinol hyd Benrhyn Juardafni ar y tu dwyr- 
einiol ond tua 300 o filldiroedd yn Uai na'r hŷd. 

Yr oedd Livingstone cyn ei laniad yn Affrica wedi ei 
gynhyrf u gan yr hanemon a ddarllenasai am laf ur a 
llwyddiant Robert Moffat, y cenadwr Uwyddiannus 
ymhlith y Bechuaniaid, ac felly fe benderfynodd yntau 
ymgysylltu âg ef yn ei lafur. Dacw efe yn glanio yn 
Cape Town; ac oddiyno hyd yr Orange Biver yr oedd y 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIYINGBTONB. 179 

wlad yn weddol hysbys, a gwareiddiad Ewropeaidd yn 
ymwthio i ganol barbariaeth. Oddeutu 150 o filldiroedd 
y tu hwnt i'r af on uchod sefydlasai Moffat orsaf genadol 
a elwid Ruruman. Yma y bu arosiad cyntaf y dyngarwr 
ieuanc. Am bedair blynedd bu yno yn ilafurio ac yn 
ymbarotoi i lafur dilynol mewn cysylltiad â'r genadaeth. 
Ar ben y pedair blynedd fe deimlodd mai " nid da bod 
dyn ei hunan," ac er uniged ydoedd, fod Duw wedi 
trefnu iddo "ymgeledd gymhwys;" ac i ddefnyddio ei 
eiriau ef ei hunan, " Cesglais ddigon o wroldeb i ofyn y 
cwestiwn o dan un o'r coed ffrwythydd, yr hwn gwest- 
iwn, mi a gredaf , a ganrynir gan deimlad neillduol yn y 
fynwes, yr hwn nis gall neb nas teimlodd ei ddarlunio 
mwy na'r dyn dall a dybiai f od lliw ysgarlad yn gyffelyb 
i sain udgorn." Canlyniad y cwestiwn hwnnw ydoedd 
iddo ymuno mewn glân briodas â merch henaf Robert 
Moffat, yr hwn sydd eto yn fyw yn oroesydd patriarch- 
aidd ei ferch a'i fab yng nghyfraith. O dan bren yn 
neheubarth Affrica y dyweddîodd Livingstone ei wraig : 
o dan bren yn nwyreinbarth Affrica y claddodd hi ; ac 
er fod ei weddillion ef ei hunan wedi eu cludo adref a'u 
claddu ym Mynachlog Weetminster, eto y mae ei galon 
yntau wedi ei chladdu o dan bren yng nghanolbarth 
yr un cyfandir. Nid bob canrif y cyfarfyddir â bywyd 
gwirioneddol mor lawn o bethau rhamantus! 

Nid hir y gallodd efe aros yn Ruruman heb anes- 
mwytho, yn ol nodwedd neillduol ei feddwl ef , am ym- 
wthio ymlaen i dir anadnabyddus. I'r Gogledd-orllewin 
o Ruruman, ymestynai anialwch disathr Ralahari, yr 
hwn na phreswylid ond gan ychydig o lwynwyr crwyẁr- 
aidd. I'r Gogledd-ddwyrain gorweddai gwlad ychydig 
yn fwy addawol, yr hon a gyf aneddid gan ganghen o'r 
llwyth Bechuanaidd ; ac ar dueddäu y wlid honno y pree- 
wyliai y Boeriaid — tylwyth a fuant yn ddrain yn 
ystlysau Liyingstone am amser ar ol hynny. Gk>rmod o 
gamp i un o ysbryd David Livingstone oedd aros yn 
llonydd i gyffawni gwaith efengylydd yn Ruruman. 
Mynnai gyfuno y cenadwr a'r darganfyddwr. Yr 



Digitized 



byGoogle 



180 DR. LIYINOSTONE. 

allwedd i'r teimlad yma o aneemwythder a ymlechai yn 
ei fynwes, a'r awydd am fyned rhagddo i deithio yn 
hytrach nag aros yn ei unman, i'n bryd ni, ydoedd yr 
ymdeimlad dwfn a'i meddiannodd er y foment gyntaf y 
rhoddes ei droed ar gyfandir Affrica, mai caethwasiaeth 
a'r fasnach mewn dynion oedd ei felldith, ac na thyciai 
dim i'w diwreiddio ond agor y cyfandir i fasnach gyf- 
reithlawn. Nis gallwn esbonio ei waith yn rhoddi heibio 
y gwaith arbennig o fod yn genadwr yn ystyr gyfyng y 
gair, ac yn cymeryd i fyny y gwaith ehangach o fod yn 
ddyngarwr cenadol, ond ar yr ystyriaeth hon. Iddo ef 
nid oedd y ddan waith ond un. Nid oedd y cariad at y 
ddynoliaeth a enynnai yn ei f ynwes namyn gwreichionen 
oddiar allor f awr Cristionogaeth ; a theimlai y gallai efe 
roddi mwy o ogoniant i'w Feistr Mawr drwy agor y cyf- 
andir ben bwygilydd i wneyd ffordd i eraiU ei ddilyn. 
Á hynny a wnaeth. Bnom yn ceisio ei bortreadn yn ein 
meddyliau yn Ruruman, a'r anesmwythdra a deimlai am 
fyned ymhellach. O'i flaen yr oedd yr holl gyfandir 
deheuol o Ruruman hyd y cyhydedd — pellder o 1,600 o 
filldiroedd — ac o gyfnniau Angola hyd y forlan ddwyrein- 
iol yn hollol anadnabyddus, yn blanh ar y map, heb ond 
ychydig wybodaeth am y morlannau, a chwrs tybiedig 
ambeU i afon, ac awgrymiadau mwy amheus fyth am 
ambell i lyn. I'r Gogledd o'r cyhydedd yr oedd teithiau 
Barth, Burton, Speke, a Baker, ac yn ddiweddaf oU 
Schweinfurth, wedi dilyn cwrs cyfriniol y Nilua nee ym- 
goUi o honynt mewn corsydd a ffrydlifau, a dwfr-ffyn- 
nonell ddeheuol nad ydyw mewn un modd wedi cael 
ei phenderfynu, os nad oes rhywbeth ym mhapyrau ang- 
hyhoeddedig Livingstone i daflu goleuni ychwanegol ar 
y mater. Pel hyn y mae ein gwybodaeth am Ogledd- 
ddwyrain Affrica wedi ei hennill o fesur ychydig ac 
ychydig, a thrwy ymdrechiadau olyniaeth o deithwyr, 
a'r rhai hynny yn cael eu cynnorthwyo gan ddigonedd o 
gyfoeth, a byddinoedd o ganlynwyr. Ond y mae hoU 
ddirgelwch y rhan ddeheuol o'r çyfandir wedi ei ddar- 
ganfod gan un dyn, David Livingstone— heb ganddo, i 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIYINGBTONE. 181 

lawr hyd y flwyddyn 1856, ond cyflog o ychydig gan- 
noedd yn flynyddol ei hunan, yn ddigynorthwy, wedi ci 
arfogi yn unig â nerth meddwl a chymeriad; ac yn yr 
amgylchiadau hyn fe archwiliodd y prif ddwfr-redf ëydd 
%'r ffynnonellau, ynghydag arwynebedd gwlad yn ym- 
estyn rhyw dair niiliwn o filldiroedd yagwâr. 



Digitized 



byGoogle 



182 DB. LIYIN08T0NB. 

LLYTHYB III. 

1849 hyd 1863. 

Âx ol gadael Eununan, y lle neeaf y cawn Living- 
stone yn ymsefydlu ynddo ydyw Kolobeng, ymysg 
tylwyth cyfeillgar y Bakwainiaid, canghen o'r llwyth 
mawr Bechuanaidd. Gelwid y lle ar yr enw uchod oddi- 
wrth afon o'r enw hwnnw ag yr oedd y sefydliad yn gor- 
wedd ar ei glan. Tma y bu ef e am amryw flynyddoedd 
yn dysgu nid yn unig grefydd i'r trigolion, eithr hefyd 
crefftau ac arferion gwareiddiad. Tno y trefnodd eì 
babell trwy adeiladu tŷ â'i ddwylaw ei hun — y trydydd 
tro iddo orfod gwneyd yr un peth er pan y glaniasai yn 
Affrica, Trwy gyfarwyddyd gôf brodorol, a'r ychydig 
wybodaeth a gasglasai oddiwrth Moffat, daethai yn gyf- 
arwydd â thrin haiarn ; ac heblaw meddyginiaethu a 
phregethu i'r brodorion, daeth yn gelfydd mewn saernîo 
a garddu. O herwydd fod ei wraig mor gelfyddgar 
mewn gwneyd canwyllau, sebon, a dilladau, daethant i 
fyny à chyrhaeddiadau anhebgorol teulu cenadol yng 
Nghanolbarth Affrica, sef i'r gŵr fod yn was-pob-crefft 
oddiallan, a'r wraig i fod yn forwyn-pob-gwaith yn y tŷ. 

Ond er mor uchel ei obeithion am y sefydliad yn 
Rolobeng, gorfu iddo symud yn fuan, o herwydd toriad 
allan ryfel blinderus. Tma bu agos i'w yrfa gael ei 
therfynu gan ymosodiad Ilew arno, drwy iddo neidio arno 
tra yr oedd efe yn Uwytho ei ddryll, a thorri ei fraich 
rhwng yr ysgwydd a'r penelin. T toriad hwnnw byth ni 
chyf anwyd, f el ag i f od f el cynt ; ac wrth yr asiad hwnnw 
yn bennaf yr adnabyddai y meddygon mai ei weddill- 
ion gwirioneddol ef oedd y rhai a gludwyd i Lundain, ac 
a gladdwyd ym Mynachlog Westminster. Efe oedd y 
cyntaf i sylwi fod rhyw ddarpariaeth gan y Creawdwr, 
dybygid, fel nad oedd dannedd y creaduriaid ysgly- 
faethus hyn yn peri unrhyw boen i'r dioddefwyr, er eu 
bod yn hollol ymwybodol o honynt eu hunain tra rhwng 



Digitized 



byGoogle 



I>B. LIYINOSTONE. 183 

eú dannedd. Darluniai ef e ei hunan, pan yn safn y Uew, 
fel y clâf pan o dan ddylanwad rhannol chloroform, heb 
deimlo nemawr o boen, ac eto yn canfod yr hyn a âi 
ymlaen. Tra ar un o'i ymweliadau â Lloegr, gofynid 
iddo yn awyddus pa beth oedd yn ei f eddwl pan yn safn 
y llew ; ac atebai yn hanner cellweirus, ei f od yn myf yrio 
gyda theimladau o gywreingarwch pa ran o'i gorff, 
tybed, a fwytai y bwystfil gyntaf ! Am ei farn ynghylch 
gwroldeb cymhariaethol y Üew, a'i opiniwn am fwyst- 
filod Affrica, cawn ychwanegu mewn Uythyr dyfodol. 
O herwydd y sychder mawr a'r ymladdfeydd blinion, ac 
yn bennaf oblegid ymosodiadau y Boeriaid, gwelai 
Livingstone nad gwiw iddo f eddwl am aros yn hŵy yn y 
parth hwnnw, ac mai ei unig ymwared ydoedd agor 
ffordd i'r gogledd, a cheisio am le iach i roddi i lawr 
sefydliad newydd. Penderfynai y Boeriaid, o'r tn arall, 
na chai dylanwad Prydeinig, ac felly na chai yr nn Pry- 
deinwr, ac yn neillduol Prydeinwr o ysbryd Livingstone, 
fyned gam ymhellach os gallent hwy ei lesteirio. Tm- 
ddengys mai gweddillion llinach o fasnachwyr Ellmyn- 
aidd oedd y rhai hyn, ac mai en prif nwydd masnachol 
oedd dynoliaeth — cipio dynion, a chwalu pentrefydd 
diamddiffyn, a'u gwerthu fel caethion. Caethfasnach : 
dyma felldith Affrica, a thyma yr hyn yr ymddîofryd- 
odd ac yr ymdreuliodd Livingstone i'w ddilen. Nid 
rhyfedd, ynte, ei fod ef a'r Boeriaid yn elynion marwol. 
Pan wnai efe ymgyrchoedd tna'r gogledd, deuent 
hwythan a dryllient y sefydliad yn ei absenoldeb. Un- 
waith, tra yr oedd efe ar ei hynt ymchwiliadol, ymosod- 
odd tua phedwar cant o'r gelynion hyn ar yr orsaf gen- 
adol; ac heblaw lladrata dau cant o'r plant oedd 
dan addysg, yspeiliasant a drylliasant ei lyfrgel), ei 
ddodrefn, a'i ddillad. Ond nid oedd amgylchiadan o'r 
fath hyn namyn cyflensderan i'w ysbryd anorchfygol ef 
ddyfod yn fwy i'r golwg. Ni bu ei ail am gyflogi an- 
fanteision yn weision iddo. Hynod y defnydd o ba nn 
y gwnaethid y dyn hwn ! Nid ystyriai ef e ei golled trwy 
yr yspeiliad ond yn ysgafnhâd ac yn hwylnsdod erbyn 



Digitized 



byGoogle 



184 DB. LIYINGSTONE. 

taith fawr i'r gogledd, yr hon ydoedd yn berwi yn ei 
tryd er ya tro. Dyma ei eiriau uwchben y golled : " Nid 
wyf yn crybwyll y pethau hyn er mwyn gwneyd math yn 
y byd o alarnad uwchben fy ngholledion, ond yn unig er 
ennill cydymdeimlad. Er fy mod yn teimlo chwithdod 
ar ol geiriaduron a llyf rau ag oeddynt wedi bod yn gym- 
deithion fy efrydiaeth, eto darfu i'r yspeiliad fy rhydd- 
hau yn hollol erbyn fy nhaith i'r gogledd, a byth ni 
feddyliais foment am ddim a adewaia ar ol. Pender- 
fynai y Boeriaid gloi y canolbarth i fyny, a phender- 
fynwn innau agor y wlad ; a cheir gweled pa un ai hwynt- 
hwy ai myfi a lwyddodd." Y mae y geiriau diweddaf 
yn y dyfyniad uchod yn allwedd gywir i'w holl hanee. 

Argyhoeddwyd Livingstone nad oedd dim iddo i'w 
wneuthur ond rhoddi anialwch mawr y Ealhari rhyng- 
ddo a'r Boeriaid. Darn anferth o dir oedd hwnnw a 
dybid yn anialdir ; ac yr ydoedd yn hollol anadnabyddus 
i bawb ond i ychydig o Lwynwyr (Buthmen) a drigent 
ynddo. Livingstone ydoedd y dyn gwyn cyntaf a dra- 
mwyodd drwyddo ; ac ystyriai y Bechuaniaid eu hunain 
ef yn annhramwyadwy. Darfu i fodolaeth y darn hwn 
o'r cyfandir wneyd Uawer er rhoddi bôd i'r hen syniad 
mai anialwch tywodlyd a difywyd ydoedd Canolbarth 
Affrica, ymha un yr ymgollai pob afon mewn tywod 
crasboeth, ac y trengai pob bywyd gan mor sych ydoedd. 
Ond ni chymerai Livingstone mo'i orchfygu gan ddim. 
Er na chafodd efe y Ealhari yn ateb yn hollol i'r hen 
syniad am dano, gorfu iddo ddioddef yn ddirfawr oddi- 
wrth brinder dwfr a rhwystrau eraill ynddo. Gelwid 
ef yn anialwch am nad oedd dwfr rhedegog ynddo, nac 
ond ychydig iawn o ffynonnau. Er hynny tyfai llawer 
o wellt, llysiau, ac hyd yn oed rai mathau o goed, ynddo. 
Rhychid ef gan olion afonydd mawrion, a thramwyai 
minteioedd mawrion o antelopiaid drwyddo, y rhai ni 
ofynent lawer o ddwfr at eu cynhaliaeth. Unig bres- 
wylwyr dynol yr anialwch mawr hwn oeddynt y Llwyn- 
wyr a'r Bakalahari. T cyntaf, dybygid, oeddynt fro- 
dorion cyntefig y rhan ddeheuol o'r cyfandir, a'r olaf 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIVING8T0NE. 185 

weddillion yr ymfudiad çyntaf o'r Bechuaniaid. Y mae 
gan y ddau lwyth gariad angerddol at fywyd rhydd; 
ond y mae y Bakalahari yn gorfod byw yn yr anialwch, 
tra y mae y Llwynwyr yn dewis byw ynddo ; a digon 
tebyg mai hwy ydynt yr nnig lwythau gwir grwydrol yn 
y wlad. Nid ydynt yn magu nnrhyw anifeiliaid, nac jm 
amaethu tir, ond yn byw yn nnig ar helwriaeth a 
gwreiddian. Tybir mai y Bakalahari, o'r tn arall, ydyw 
y ganghen henaf o'r çŷff Bechuanaidd, a meddiannant 
gariad nodweddiadol y Bechnaniaid at feithrin anifeil- 
iaid a thrin tir. Er byw o honynt yn yr nn hinsawdd, 
ac ar yr un gwastadedd, a dioddef yr nn newyn, a mwyn- 
han yr nn ymborth, â'r Llwynwyr, eto y maent yn brawf 
cadarn nad ydyw dylanwadan lle yn ddigonol, o hono ei 
hunan, i roddi cyfrif am wahaniaeth rhywogaeth. 
Dyma ffaith ag y rhaid i'n gwyddonwyr ei chredu, gan 
nad pa mor groes i'w damcaniaethan ydyw. 

Yn ystod nn o'i hyntoedd ymcbwiliadol fel hyn, i gyf • 
eiriad y gogledd, y darganfyddodd Livingstone Lyn 
Ngami — dernyn eang, ond bas, o ddwfr yng nghanol 
gwlad ag oedd yn heigio o helwriaeth o'r rhywogaeth 
frasaf: cawrfilod, afonfeirch, bnalod, àc. Dyma y 
gyntaf o'r dwfr-drysorfeydd mawrion y bu Liyingstone 
yn offerynol i'w dwyn i sylw y byd gwareiddiedig. Ond 
bychan y gwyddai ef e y pryd hwnnw pa mor eang oedd y 
wê o afonydd ag oeddynt gysylltiedig wrth y Uyn hwn. 
Yn yr hynt hon yr oedd ganddo ddau Brydeiniwr yn 
gwmni, Mri. Oswell a Murray ; a llwyddodd, er yr an- 
hawsderau i gyd, i gario ei wraig a'i blant gydag ef. 
Gorchwyl a gostiodd yn ddrud i'r anturiaethwr ydoedd 
croesi yr anialwch hyd y llyn hwn, a bu agos i hynny a 
bod yn ddiwedd i'w wraig a'r plant, os nad i'r hoÙ fintai 
hefyd. Eu harweinydd ydoedd Llwynwr o'r enw Shobo, 
a dyna hwnnw yn colli y ffordd ac yn dyrysu, ac yn y 
diwedd yn dianc ymaith. Bu yr ychain unwaith am 
bedwar diwrnod heb ddwfr, — y plant bron a sychedu i 
f arwolaeth ; " ac," meddai y teithiwr, wedi hynny, wrth 
adrodd yr hanes, " po leiaf o ddwfr fyddai i'w gael, 



Digitized 



byGoogle 



186 DR. LIVINGBTONB. 

mwyaf sychedig yn y byd fydda^y cnafîaid bychain. Yr 
oedd y syniad iddynt feirw o flaen ein llygaid yn ddy- 
chrynllyd. Bnasai yn rhyw fath o eemwythâd i mi gael 
fy nghyhuddo o fod yn achos o'r holl aflwydd, eto nid 
ynganodd en mam yr un sill o rwgnach, er f od ei llygaid 
llawn yn dyweyd am y boen oddifewn. Yn hwyr y 
pnmed dydd, er ein dirfawr esmwythâd, daeth y dynion 
a chyflenwad i ni o'r hylif hwnnw na theimlasom erioed, 
hyd y pryd hwnnw, ei wir werth." 

Buan y canfyddodd Livingstone yr anhawsder i gael 
Ue iach i ymsefydlu ynddo. Os nad oedd gelynion 
cyffelyb i'r Boeriaid, yr oedd rhyw bethan yn ei gwneyd 
yn anmhosibl cael sefydliad iach ym mherfedd-dir 
Affrica. Un o'r pethau a boenodd f wyaf ar Livingstone 
yn ei holl deithiau ydoedd wibcdyn bychan! Yr antur- 
iaethwr hyf, a siaradai mor isel am lewod, ac a gysgodd 
lawer tro yng nghanol cydgor o fwystfìlod yr anialwch, 
— rhyfedd ydyw dyweyd i'r gwibedyn bychan hwn ddy- 
rysu mwy ar ei gynlluniau, ac yspeilio mwy o'i gysuron, 
na hwynt oil. Enw y creadur bychan ydyw y Tseti, — 
GloêBÌna Morsitans. Er lleied ydoedd, ymddengys na 
feddai Baaliebub, duw y gwìbed yn Ecron, yr un creadur 
tebyg iddo. Y mae yn debyg ei fod yn un o'r creadur- 
iaid bychain sydd & mwyaf o neillduolion yn perthyn 
iddo, a'r rhai hynny yn bur beryglus. Dygwyd rhai 
emamplau o hono i Loegr, a hynny am y tro cyntaf , gan 
Major Vardon, yn 1848. Dyma ddarluniad Livingstone 
o hono : " O ran maintioli, nid ydyw yn fwy na'r tŷ- 
wibedyn cyffredin, a bron yr un lliw a'r fêl-wenynen. 
Rhed llinellau melynion ar draws rhannau olaf y corff, 
ac oherwydd adenydd lled hirion anhawdd iawn yw 
ei ddala mewn ardymheredd cyffredin; ond yn oerni 
boreu neu hwyr nid ydyw lawn mor chwimwth. Y 
teithiwr fydd yn teithio trwy gynorthwy anifeiliaid 
doflon, nis gall byth anghofìo ei sî ond unwaith ei 
glywed ; canys y mae brathiad yr edn gwenwynig hwn 
yn farwolaeth sicr i'r ŷch, y ceffyl, a'r ci. Yn y daith 
hon (y daith olaf o'r Penrhyn i'r Canolbarth), er na 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIVING8T0NE. 187 

welsom ond ychydig o'r gwibed yn disgyn ar yr anifeil- 
iaid, collasom 43 o'r ychain goreu drwy ei frathiad. Nid 
ydym yn meddwl ddarfod i ddwsin ar unwaith ddisgyn 
ar ein hanif eiliaid ; canys gwyliasom hwy yn ofalus." Y 
pethau rhyfeddaf ynglŷn â'r creadur bychan hwn ydyw 
ei fod yn hollol ddiniwed i ddyn, ac anifeiliaid gwyllt- 
ion, ac hyd yn oed i rai ieuainc anifeiliaid dofion. 
Hefyd, nid ydyw i'w gael ond mewn rhai parthau o'r 
un gymydogaeth. Bydd i'w gael ar lan ddeheuol afon, 
fe allai, tna hanner cant o latheni, mwy neti lai, o bell- 
der oddiwrth hynny. Nid oes dim o hono wedi ei ddar- 
ganfod yn Affrica ond o'r tropics i'r cyhydedd, er nad 
ydyw ei diriogaeth yn ymestyn yn Uawn hyd y cyhydlin. 
Nid ydyw ei frathiad yn farwol ar unwaith, eithr yn 
cynnyrchu marwolaeth ddihoenllyd. Nid ydyw yn dy- 
chrynu yr anif ail f el rhai gwibed ; ond ymhen ychydig 
ddyddiau dechreua chwyddo ; ac er y dichon iddo fyw am 
amryw wythnosau, os nad misoedd, y canlyniad fydd 
marwolaeth anocheladwy. T tebygolrwydd ydyw mai 
gwenwyno y gwaed y mae; ac nid oes yr un ddarpar- 
iaeth eto wedi ei darganfod yn ddiogelwch rhagddo. Y 
mae y mul, yr asyn, a'r afr, fel dyn, yn ddiogel oddi- 
wrtho. Dyna sydd yn rhyf edd : Pa beth mewn anifeil- 
iaid dofion sydd yn eu gwneyd yn agored iddo, tra y mae 
dyn, y creadur mwyaf gwâr o'r cyfan, yn rhydd oddi- 
wrtho? Ymysg llawer o bethau cyffelyb yn Affrica, y 
mae yn aros yn destyn efrydiaeth i'r naturiaethwr. Yr 
unig awgrym a ddyry Liyingstone ydyw y dichon, gyda 
chynnydd drylliau i ladd yr anifeiliaid gwylltion, y 
difiana yntau hefyd o'r wlad yn y canolbarth, fel y mae 
wedi gwneyd yn neheubarth Affrica. 

Ar ol i Liyingstone adymweled â Llyn Ngami, mewn 
ail a thrydydd hynt, ef e a ddychwelodd i'r Penrhyn, gan 
anfon ei wraig a'i rai bychain adref i Loegr, ac ymroddi 
i dreiddio mewn un daith fawr, ag oedd bellach wedi 
llanw ei fryd, i'r perfedd-dir. Yn 1852 gwnaeth y 
daith i lawr i'r Penrhyn, taith o 1,300 o filldiroedd 
rhwng myned a dychwelyd. Erbyn cyrhaedd Penrhyn 



Digitized 



byGoogle 



188 DR. LIYING8T0NE. 

Gobaith Da, yr oedd ei blant yn hanner noethion, ac 
yntau â'i hen hngan ddu, ebe fe, tuag un mlynedd ar 
ddeg ar ol y ffasiwn, ac heb geiniog o gyflog yn aroe iddo 
heb ei gwario. Pa fodd bynnag, trwy garedigrwydd 
ei gyfaül, Mr. Oswell, gwnaed y teulu i fyny â gwerth 
£200 o ddillad, a hynny gydag arian a dderbyniasai 
Oswell am yr ifori a gawsai wrth hela cawrfilod gyda 
Livingstone yn y canoldir ; ac yr oedd hawl gan Mn. 
Lmngstone, ebe Oswell, i gynnyrch yr helwriaeth ag 
oedd ar ei thir hi ei hunanf Ah Brydain goegfalch I pe 
buasai David Livingttone wedi bod dim ond un mü ar 
ddeg yng nghanolbarth Affrica gyda byddin o wŷr yn 
üadd dynion, buasit yn ei gyfarfod â'th lawryfau, ac yn 
gwlawio teitlau a gwobrau am ei ben ! Ond dyma ddyn 
wedi dangos mwy o wir wroldeb nag a ddangoewyd gan 
yr un Prydeiniwr er ys canrifoedd — wedi treulio, nid 
misoedd ond blynyddoedd, yng ngwasanaeth ei wlad, ei 
hiliogaeth, a'i Dduw — ac eto nid oee dim yn ei aroe ond 
coffrau gweigion, na chanddo ddim ond dibynnu ar 
elusennau cyf eillion. Gogoniant milwrol yn wir ! y mae 
y son am dano, a'r barchedigaeth a delir iddo, yn ein 
teyrnas fechan benfeddw, yn ddigon â syrffedu ungwrf 
A meddwl mai dyma y driniaeth oreu y mae ein dyngar- 
wyr, îe, ein gwir arwyr> wedi ei gael ) 

Wedi gwneyd pob peth i fyny yn y Penrhyn, trödd 
ei wyneb eto yn ol tua'r gogledd, gan lwyr benderfynu 
ymgladdu, os oedd raid, yng ngholuddion y cyfandir, 
megis, er dwyn ei hanes i oleuni. Erbyn cyrhaedd Kolo- 
beng yn ol, yr oedd y Boeriaid wedi gwneyd y galanas- 
dra y cyfeiriasom ato eisoee, ac felly, yn ol ei addefiad ef 
ei hunan, wedi hyrwyddo yn fawr ei daith i'r canolbarth. 
Penderfynai dreiddio heibio i Lyn Ngami, nee cyrhaedd 
afon fawr y clywsai am dani o'r enw Zambesi, enw ag 
sydd i gael lle mawr yn nheithiau dilynol Livingstone. 
Taith erwin a gafodd nes cyrhaedd yr af on hon. Trwy 
wastadeddau corsiog y gorweddai ei daith am amser 
maith, yng nghanol prysglwyni, a math o hesg mawrion, 
miniog, yn torri fel ellynau. Wrth geisio osgoi y Tseti, 



Digitized 



byGoogle 







DH. LIYINGSTONE. 189 

y gwibedyn peryglus, syrthiasant i beryglon eraill oddi- 
wrth leoedd afìach a ffyrdd anhygyrch, — ei gymdeithion 
yn glaf o dan y dwymyn, ei arweinwyr wedi ffoi a'i 
adael— yr oedd yma gyfleusdra ardderchog i benderfyn- 
iad di-ildio y dyn ddangos ei hunan. Hyd ben y glîn 
mewn dwf r braidd ar hyd y dydd, yng nghanol math o 
hesg-frwyn hirion, chwe' troedfedd o uchder, gorfyddai 
iddynt dorri eu ffordd ymlaen yn fynych. Cysgai un 
noswaith mewn hen geubren, a thro arall ar ben twm- 
path morgrng ag oedd wedi ei adael i ymgodi i uchder 
mawr uwchlaw y Uaid dyfrllyd. O'r diwedd, ar ol 
dringo i ben coeden uchel, gwelent o'u blaen, trwy 
agorfa yn yr hesg, len fawr loew o ddwfr, sef yr afon 
Chobe, cainc, dybygid, o afon fawr Zambesi. Y mae 
desgrinad Livingstone o'r sŵn a glywai yn y gwastadedd 
dyfrllyd wrth ei glust pan yn cysgu yn yr hen f wthyn 
braenllyd ar y twmpath morgrug, yn un o'r pethau 
mwyaf tarawiadol a ddarllenasom braidd un amser. 
Dyma fe mewn rhan : " Tr oeddym yn agos i'r hesg, ac 
/ / yn_gallu cylwed y sŵn dieithrol a godai o honynt. Yn 
' ystod y dydd yr oeddwn wedi gweled Uawer o ddyf rnadr- 
oedd yn cyfodi eu penau, ac yn nofio o gwmpas. Ym- 
heigiai y lle gan ddyfrgwn ac adar rhyfedd, y rhai a 
ymrygnent ac a ysgrechent yn yr hesg. Weithiau clywn 
leisiau tebyg i leisiau dynol, neu annaearol, yn bwrlwm 
ac yn neicüo f el pe buasai y llawenydd a'r digrif wch 
mwyaf yn myned ymlaen yn eu Uochesau dyfrllyd. Un- 
waith daeth rhywbeth i'm hymyl, gan roddi naid yn y 
dwfr, fel canoe, neu afonfarch ; a chan dybio mai un o'r 
brodorion oedd, cyfodais i wylio, a thaniais fy Uaw- 
ddryll amryw weithiau." Yn y boreu, o ben un o'r 
tylau hyn, gwelai agorf a i'r afon Chobe ; a chan gyrchu 
eu hysgraffbont, goUyngasant eu hunain ar drugaredd 
Uif eiriant afon f awr ag oedd o leiaf o bedwar ugain i 
gant o latheni o led. FeUy y buont am hanner diwrnod 
yn hwylio yn eu cwch bach bregus, hebio i afon-feirch 
mawrion, a chreaduriaid a glennydd dieithrol iawn, 
hyd wedi machlud haul. Ni welent ond dau fûr mawr, 



Digitized 



byGoogle 



190 DR. LIYING8TONE. 

uchel o hesg o amgylch yr afon, a phob golwg y byddai 
raid iddynt dreulio noswaith ddigwynoe ar y ilif ; ond 
f în yr hwyr gwelent bentref bychan o eiddo pennaeth 
o'r enw Moremi, nn o'r Makololo, â'r hwn y ffurfìasai 
Livingstone gydnabyddiaeth flaenorol. Synnai y pen- 
trefwyr fel pe buasent ysbrydion, a dywedent yn eu dull 
ffugyrol hwy o lefam, "Wele efe wedi disgyn o'r 
cymylau, eto y mae yn marchog ar afonfarch. Yr ydym 
ni, y Makololo, yn tybied nas gall neb groesi y Chobe 
heb ein cyfarwyddyd ni; ond wele efe wedi disgyn i'n 
mysg fel aderyn." Cyn pen ychydig ddyddiau cyr- 
haeddodd Livingttone a'i glud-gelfi hyd i Linyanti, prif- 
ddinas y Makololo, y rhai a brofasant yn llwyth cyfeill- 
gar iawn Fr teithiwr ; a'r dref hon a wnaeth ef e yn brif 
gychwynfan erbyn ei daith fawr i fyny i'r gogledd. 
Yma y gadawn ef hyd y llythyr nesaf , pryd y cawn ol- 
rhain ei daith fawr i Paul de Loanda, ac oddiyno i lawr 
y Zambeei hyd Quilimane, ar y tu dwyreiniol i'r cyfan- 
dir, yr hon a gymerodd o 1853 hyd 1856. 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIYING8T0NE. 191 

LLYTHYB IV. 

1868 hyd 1856. 

Tr ydym yn y llythyr hwn yn canlyn Livíngstone yn 
ei daith fawr hir-ddisgwyUedig ar draws y Cyfandir. 
Oadaw8om ef y tro diweddaf yn Linyanti, prif dref y 
Makololo; ac o herwydd ei phwysigrwydd fel cychwyn- 
fan y teithiwr, y mae gair yn ddyledns am dani. Yr 
oedd y dref hon, a dylanwad y Uwyth i ba nn y per- 
thynai, yn greadigaeth nn dyn yn bennaf . Y mae yr nn 
peth ag sydd yn wir am wledydd gwâr yr nn mor wir 
am berfedd-dir Affrica : fe ddaw galln ac athrylith yn 
fnan i'r golwg. Ein camgymeriad ni yn fynych wrth 
son am wledydd anwaraidd ydyw siarad am danynt f el 
pe na byddai talent o f ath yn y byd yn beth posibl yn- 
ddynt. Pair darllen teithiau Livingstone i ni feddwl yn 
dra gwahanol; ac nn o'r prif orchestion a wnaeth efe 
ydoedd dadblygu y dalent frodorol. Daeth i gyffyrdd- 
iad o dro i dro, hyd yn oed ym mherfedd-dir Affrica, â 
dynion o ddynoliaeth led gyflawn — dynion o graffder 
naturiol anghyffredin — dynion ag y dylem ni, gyda'n 
gwareiddiad gorllewinol, a'n manteision crefyddol 
lliosog, wrido wrth ddarllen hanes eu hymddygiadau. 
Gellid enwi y penaethiaid brodorol Sechele, Sekomi, ac 
yn bennaf Sebituane a'i fab Sekeletu, y ddau oedd yn 
sylfaenwyr tref Linyanti. 

Am y penaeth Sebituane, yr oedd yn ddyn galluog 
anghyffredin; a phe cawsai fanteision gwareiddiad, di- 
ameu y buasai yn addurn i unrhyw wlad. Ganesid ef 
i lawr yn y dehau — tua naw cant o filldiroedd o'i wlad 
fabwysiedig; a bu drwy liaws afrifed o ryfeloedd bro- 
dorol cyn cyrhaedd y Canolbarth. Çroesasai yntau, 
fel Livingstone, anialdir y Ralahari oddiar ffordd y 
Boeriaid, i'r rhai, fel y gallesid disgwyl, yr ydoedd yn 
elyn marwol. Ar ol Üawer o ysgarmesydd, a dioddef 
colledion trymion, Uwyddodd o'r diwedd i ymsefydlu 



Digitized 



byGoogle 



192 DR. LIVING8TONB. 

ar lanau ffrwythlawn y Zambesi. Wedi clywed am ddy- 
fodiad Livingstone, ymddengys ei fod gymaint ei awydd 
am ei weled fel ag yr aeth i'w gyfarfod bellder mawr. 
Y mae hyn yn fwy rhyfedd pan yr ystyriom fod y pen- 
aeth hwn wedi dyfod i gyfarfyddiad â phobl wynion o'r 
blaen ; ac yn ol adroddiadau cyff redin Livingstone, nid 
llawer o awydd a deimla y brodorion hynny a welsant 
ddynion gwynion unwaith am eu gweled eilwaith. 
Galarus meddwl hyn; ond dyma, dybygid, ydyw y 
ffaith. Tr oedd y teithiwr bob amser yn cael gwell 
triniaeth oddiar law y llwythau hynny na welaant erioed 
ddyn gwyn o'r blaen. Os byddai rhai o'r masnachwyr 
caethion gwynion neu hanner-gwynion wedi bod yn ym- 
gymysgu â hwy, byddent yn sicr o f od wedi gadael rhyw 
lysnafedd o anonestrwydd neu ddrwg deimlad ar eu hol, 
fel nad diogel fyddai myned i'w plith. Dyma reswm 
eto i wareiddiad wrido ! 

Pa fodd bynnag, ymddengys Sebituane yn eithriad, 
a mawr oedd ei hiraeth am weled dynion gwynion yn 
dyfod i'w wlad. Wedi ei ddwyn i fyny o'i febyd yn 
ysgol ryfelgar yr anialwch, yr ydoedd yn credu yn ang- 
hyffredin mewn gallu anianyddòl at ddwyn y byd i*w le. 
Dichon nad ydoedd yn ail i Bonaparte ei hunan yn ei 
ffydd mewn cyflegrau, ond ei fod yn wahanol iawn iddo 
yn y defnydd oedd iddynt. Meddyliai Napoleon am 
danynt i ryf ela ; tybiai ýntau eu bod yn anff aeledig tuag 
at gadw yr heddwch. Er ei fod wedi ei fagu yng 
nghanol trwst arfau, eto ni welwyd neb erioed yn cara 
heddwch yn fwy. Bu farw gyda braidd fod cynllunhtu 
ei 068 wedi eu cwblhâu, tra yr oedd Livingstone ar un o'i 
ymweliadau â chymydogaethau llyn Nghami. Un o ar- 
dderchog feib yr anialwch ydoedd, yn ceisio goleuo ei 
ganwyll ac ennyn ei dân yng ngoleu a nerth ei reewm 
naturiol ei hunan; ac wrth ddarllen ei hanes, byddwn 
yn gresynu meddwl fod miloedd o'r f ath yn trengu eisieu 
gwybodaeth. Erbyn i Livingstone gyrhaedd i diriog- 
aeth Sebituane, ac ymwthio ymlaen mor bell a Linyanti, 
yr oedd y freniniaeth wedi bod drwy ddwylaw un o 



Digitized 



byGoogle 



DB. LIVING8TONE. 193 

ferched Sebituane, yr hon a'i gwrthododd, ac wedi disgyn 
i'w fab Sekeletu. Ymddengys fod y fenyw hon yn wir 
ferch ei thad mewn synwyr a gallu ; ond yn gymaint ag 
nad ydoedd wedi llyncu yr athrawiaethau diweddar o 
berthynas i hawliau merched, mynnai i'w brawd ymgy- 
meryd â llywodraethu llwyth pwysig y Makololo, ac iddi 
hithau gael ymneillduo i fywyd anghyhoedd. Yr oedd 
y mab, os dim, yn fwy mawrfrydig na'i dad. Yn wir, y 
mae darllen hanes ei ymddygiadau at y teithiwr yn 
tyneru ein meddyliau at anwariaeth ei hunan. Etifedd- 
asai holl allu a thalent naturiol ei dad, gyda'r fantais 
ychwanegol o gael ei ddwyn i fyny mewn adeg gymhar- 
iaethol heddychlawn. Bu yn gyfaill cywir a gonest i 
Livingstone am y blynyddoedd dilynol; ac anhawdd 
meddwl beth a ddaethai o hono oni bai am ddylanwad 
enw Sekeletu a Uwyth y Makololo. Yn wir, y peth a'n 
tery yn fawr wrth ddarllen holl deithiau ein harwr 
ydyw y caredigrwydd syml a dderbyniodd oddiar law 
anwariaid, a'r gonestrwydd a'r cywirdeb a ddangoswyd 
gan rai o'r llwythau Affricanaidd. Y mae hanes ei 
deithiau yn cyflwyno defnyddiau tra dyddorol i efryd- 
iau moesol (ethics). Er na chyfarfyddodd â nemawr 
lwyth nad oeddynt yn y trueni a'r anwybodaeth 
ddygnaf , eto dangosai rhai o honynt, oddiar ryw gym- 
hellion neu gilydd, fwy o fawrfrydigrwydd y ddynol- 
iaeth o lawer. Nid oedd y goreu o honynt ond gwedd- 
illion adf eiliedig yr hîl ; ond tra y byddent heb gael eu 
llychwino gan ddylanwadau y caethfasnachwyr hanner- 
gwaraidd, dangosai llawer o honynt nodweddau ag y 
buasai yr efengyl yn gallu gwneyd rhinweddau tra 
phrydferth o honynt. Er engraifft, craffer ar a ganlyn. 
Anfonasai Moffat sypynau a newyddion ar ol Living- 
stone i Linyanti, y rhai a anfonasid trwy lwythau ag 
oeddynt yn elynol i'r Mafcololo, a'r rhai a gyrhaeddas- 
ant i Linyanti wedi i Livingstone ymadael ar eì daith 
i Loanda yn y gorllewin. Pa fodd bynnag, cyrhaedd- 
odd yr eiddo yn ddiogel i diriogaeth y Mafcololo, ac ad- 
eiladasant hwythau fwthyn mewn ynys fechan, ar ganoi 



Digitized 



byGoogle 



194 DB. LTVTNG8TONB. 

afon, i fod yn gysgod droetynt hyd nes y dychwelai. 
Ymhen y flwyddyn lawn, cafodd y teithiwr hwynt, bob 
mymryn, heb eu cyffwrdd gan na lleidr nac arall. Dyma 
ffaith a ddylai beri i aml wlad wareiddiedig wrido. 

Treuliodd y teithiwr beth amser yn Linyanti cyn 
cychwyn ei daith tua Loanda, canys nid ar unwaith 
y gallesid cael pob peth yn barod. Yr oedd y pennaeth 
Sekeletu a'i bobl yn dra awyddua am lwybr i faanachu 
â'r arf ordir ; a gwelai Livingstone mai yr unig ffordd i 
atal y caethfasnachwyr rhag rhoddi eu traed i lawr oedd 
aefydlu masnach gyfreithlawn, ac agor y wlad i hynny. 
Dechreuai y caethfasnachwyr ymwthio i'r cyffiniau eis- 
oes, ac felly nid oedd dim amser i'w golli. Galwyd cyn- 
nadledd o'r Makololo ynghyd i ystyried y mater ; ac er 
fod un o'r prif ddaroganwyr yn crowcian yn erbyn, eto 
yr oedd y teimlad cyhoeddus o blaid y teithiwr; a 
phriodolid y grwgnach i ddiffyg gwroldeb yn y daro- 
ganwr. Cafwyd 27 o ddynion yn gymdeithion ac yn ar- 
weinwyr iddo. Nid oedd y dynion hyn yn gyflogedig, 
eithr yn cael eu hanfon gan y pennaeth, a chan y llwyth, 
er cyrhaedd amcan ag oedd yn ddymunol i'r naill a'r 
Uall o honynt. 

Cynnwysai y daith o Linyanti, yn y Canolbarth, hyd 
Loanda, ar yr arfordir gorllewinol, tua deuddeg cant 
o filldiroedd. Cychwynodd ar yr lleg o Dachwedd, 
1853, a chyrhaeddodd ben y daith at lan y môr erbyn 
Mehefin y flwyddyn ddilynol — tymor o tua saith mis o 
amser. Yr oedd dau bla i'w hoagoi, y gwibedyn 
bychan y soniwyd am dano o'r blaen, — y tsetsi, — a'r 
caethfasnachwr, yr hyn a barai nas gallent fabwysiadu 
y cyf eiriad byraf ac agosaf . Pair i'r darllennydd yn ddi- 
ameu synnu, yng nghanol cymaint o deithio drudf awr, ac 
ymchwiliadau costfawr, glywed mai yr unig swm a 
gymerodd y teithiwr gydag ef i dalu ei holl dreuüau 
ydoedd gwerth deugain swllt o btad% y nwyddau o werth 
mawr yn wastad gan anwariaid. Ymddibynnai ar ei 
ddryll am ymborth iddo ef ei hunan a'i fintai. 
Aml waith y bu yn dra chyfyng arnynt. "Can- 



Digitized 



byGoogle 



DR. LIYING8TONE. 195 

fyddais yn wastad," ebai, " fod y gelfyddyd o deithio yn 
Uwyddiannus yn gynnwysedig mewn cymeryd can Ileied 
byth ag y bo bosibl o gludgelfì i'm canlyn, a pheidio 
anghofio cario fy synwyr au gyda mi. Yr oedd gennyf 
argyhoeddiad dirgelaidd, os na byddai i mi lwyddo, 
mai nid yr achos fyddai y diffyg o'r pethau a gyhoeddir 
fel yn anhebgorol i deithwyr, ond y diffyg o pluck 9 neu 
am y byddai i swm y cludgelfi ennyn trachwant y 
Uwythau y byddem yn pasio trwy eu gwlad." Yn y 
duÚ ysgafn hwn y cychwynwyd i'r ymgyrch fawr tua'r 
gorUewin mewn nifer o fâsfadau bychain, gan ddilyn 
afonydd mawrion, a changhennau o honynt, a'u hwyneb 
o hyd tua Loanda. Llawer amgylchiad a'u cyfarfu yn 
y perfedd-dir, weithiau hanner-digrifol, bryd arall han- 
ner-pruddaidd. Bu presenoldeb y Makololo, a dylanwad 
eu henw, o ddef nydd mawr iddynt am lawer o bellder ; 
ond, o'r diwedd, daethant i diriogaethau Uwythau gel- 
ynol, a gwaeth, y rhai a lychwinasid gan y dyn gwyn a'i 
anonestrwydd yn ei ymdrech i draisgipio neu brynnu 
caethion. Fel y crybwyllwyd, ymhob man Ue y buasai 
ymweliadau y caethfasnachwyr, yr oedd yr awyrgylch 
gymdeithasol wedi ei gwenwyno i raddau peryglus. Un 
o'r Uwythau gelynol hyn ydoedd y Chiboque, gyda pha 
un y cafodd Livingstone ddirfawr drafferth. Yn fuan 
wedi cyrhaedd un o'u pentrefi, anfonwyd cennad ato yn 
hawlio "dyn, ŷch, dryll, pylor, brethyn, neu gragen." 
Dyma yn wastad eu gofyniad ar y cyntaf. Wedi cael 
eu gwrthod yn y cais hwn, daethant ynghyd ac a am- 
gylchynasant y teithydd a'i fintai fechan. Gwrandawer 
ar yr hanes ganddo ef ei hunan : " Tua chanol dydd, 
casglodd y pennaeth ei holl bobl o'n hamgylch, a chlywem 
ambell i sylw feUy ganddynt, — ' Nid oes ganddynt ond 
pump o ddryUiau,' ac ymddangosai mai eu hoU feddyl- 
fryd ydoedd ein hysbeilio o bob peth. Cyfeiriai rhai eu 
drylliau ataf fi, cystal a dywedyd pa fodd y gwnaent & 
mi. Eisteddais ar fy ystôl â'm dryU ar draws fy nglin- 
iau, a gwahoddais y pennaeth a'i gynghoriaid i wneuthur 
yr un peth. Wedi iddynt eistedd ar fy nghyfer, gofyn- 



Digitized 



byGoogle 



196 DR. LIYINGSTONE. 

ais pa drosedd a wnaethom i beri iddynt ddyfod yn 
arfog felly. Dywedai y pennaeth ddarfod i un o'm dyn- 
ion, o'r enw Pitsane, wrth eistedd wrth dân gyda'i 
ddynion ef y boreu hwnnw, tra yn poeri, adael i beth 
o'r poer syrthio ar goes nn o'i bobl ef, ac mai dyna y 
trosêdd am ba un y gofynnid cymaint o iawn. Addefìd 
y digwyddiad, ond yr oedd y dynion wedi dyfod yn gyf- 
eillion. Eglurais iddo o berthynas i'w ofyniad am gael 
un o'm dynion, ein bod ni oll yn rhyddion, ac y byddai 
yn llawn mor hawdd i'm dynion fy rhoddi i ag a fyddai 
i minnau roddi un o honynt hwy, ac yn hytrach na 
rhoddi yr un, y byddai i ni farw dros ein gilydd. Am 
roddi iddo un o'n drylliau, dywedais wrtho, gan mai eu 
hamcan oedd ein hyspeilio, na byddai hynny ond eu 
helpio i gyrhaedd eu hamcan. Owadent hyn, gan haeru 
nad oeddynt yn gofyn ond y deyrnged arferol; ond 
gofynais innau pa hawl oedd ganddynt i ofyn tâl am 
sangu tir Duw, yr hwn ydoedd yn dad i ni oll, — pe bu- 
asem yn cerdded eu gerddi buasem yn talu, ond nad 
oeddym yn cerdded tir oedd yn eiddo i neb ond Duw. 
Tn ol eu syniadau hwy eu hunain, nis gallent wrth- 
wynebu hyn, ond cyfeirient wedi hynny at y poer. 
Erfyniai fy nynion arnaf roddi rhywbeth ; ond po f wyaf 
a roddwn, mwy afresymol y deuai eu gofynion. Rhodd- 
ais un o'm crysau iddynt, a nifer o bcculs, a chadach 
Uogell. Gwnaeth un o'u dynion ergyd at fy mhen, ond 
tröais a dodais ffroen fy nryll yn ymyl ei enau, a phar- 
odd hynny iddo gilio yn ol. Er y gwyddwn y gallwn 
gyda'r dynion oedd gyda mi, wedi eu disgyblu gan 
Sebituane, yru yn ol ddwbl y nifer, eto ymdrechais hyd 
y gallwn osgoi tywallt gwaed ; ac mewn trefn i hynny, 
dangosai fy mintai a minnau yr hunanfeddiant mwyaf. 
Dywedais, yn gymaint a bod pob peth yn methu eu 
boddloni, fod yn amlwg mai ymladd a fynent hwy> tra 
nad oedd arnom ni ond eisieu myned heibio yn hedd- 
ychlawn, ac felly byddai raid iddynt hwy daraw yn 
gyntaf , a chymeryd y cyfrifoldeb o fiaen Duw. Yna 
eisteddais am beth amser yn berffaith ddistaw. Nia 



Digitized 



byGoogle 



DR. LmN08T0NB. 197 

gallaswn laì na theimlo, gan y gwyddwn y buasai y 
Chiboque yn anelu yn gyntaf at y dyn gwyn; ond yr 
oeddwn yn ofalus rhag ymddangoa yn frysiog, a chyda 
phedair baril yn barod ar darawiad, edrychais yn dawel 
ar y barbariaid o amgylch." Pa fodd bynnag, dangos- 
odd yr anwariaid yn fuan eu parodrwydd i dderbyn 
amodau; a chafodd yr ymgyrch fyned yn y blaen yn 
ddirwystr a dianaf ; a dian f od hynny i'w briodoli i f esur 
mawr i hunan-feddiant Livingstone. 

Wedi hir deithio, cyrhaeddwyd Loanda o'r diwedd. 
Yr oedd cymydogaethau Angola, lle yr oedd amryw 
orsafau Portugiaidd wedi bod, yn llawer mwy peryglus 
na'r perfedd-dir ei hunan. Fel y nesaent at Loanda, 
ymddangosai y peryglon oddiwrth ddynion drwg yn 
llioeogi yn hytrach na lleihau. Yr oedd Livingstone 
mor wael cyn cyrhaedd y porthladd fel nas gallai aros 
ar gefn yr ŷch ond am ddeng munyd ar unwaith, ac 
wedi ei ddarostwng i wendid mawr. Yr oedd ei fintai 
hefyd, erioed heb weled math yn y byd o le gwareidd- 
iedig, yn fawr eu pryder, ac yn ei flino & chwestiynau 
yn ddiddiwedd. Gofynai un o honynt un dydd a 
gaffent hwy gyfleusdra i wylio eu gilydd yn Loanda. 
"Tybier fod un yn myned i gyrchu dwfr, a gaffai y 
lleill weled na ladrateid ef." Atebai y teithiwr ef yn 
dra nodweddiadol o hono ei hunan, gan, bob amser, 
roddi ei hunan fel un o honynt hwythau : " Gwelaf at 
ba beth yr ydych yn cyfeirio; os ydych yn fy nrwg- 
dybio, gellwch ddychwelyd yn awr, canys yr wyf mor 
anwybodus am Loanda a chwithau; ond ni ddigwydd 
dim i chwi ond a ddigwydd i minnau; yr ydym wedi 
sefyll yn blaid i'n gilydd hyd yn hyn, a gwnawn felly 
i'r diwedd." Nid oedd ond un Prydeiniwr yn Loanda 
— un Mr. Gabriel, yr hwn a groesawodd Livingstone 
gyda mynwes agored ; ac yn f uan ar ol cyrhaedd cafodd 
y teithiwr ei hunan yn cysgu mewn gwely Seisonig; a 
melufl melus y cwsg, ar ol bod yn huno ar y ddaear am 
flaith o fisoedd. 



Digitized 



byGoogle 



198 DB. LIYIMG8T0NS. 

Treuliodd y fintai o'r Makololo eu hainter jb 
Loanda irwy gasglu tanwydd a'u gwerthu, a dangotaa- 
ant dalent neülduol at fasnachu. Difyrus iawn oedd 
eu hymddiddanion yn Loanda, ac yn neillduol eu syn- 
iadau pan y daethant i olwg y môr am y waith gyntaf 
erioed. Fel y canlyn yr adroddent wedi hynny eu teiml- 
adau uwchben yr olygfa : " Teithiasom ymlaen gyda'n 
tad (enw a roddent yn wastad ar Livingstone), gan gredu 
fod yr tyn a ddywedai ein tadau bob amser wrthym yn 
wirionedd, fod y byd heb ben draw arno; ond ar un- 
waith dywedodd y byd wrthym, ' Dyma fy niwedd — nid 
oes ychwaneg o honof fi.' " Gwrthddrychau o ddyddor- 
deb neUlduol iddynt ydoedd yr adeiladau cerrig, — wedi 
cynefino & bwthynod yn unig, yr oedd tai o uchder can- 
olig yn anesboniadwy iddynt. Wrth geisio eu hesbonio 
i'w cydwladwyr wedi hynny, dywedent am dŷ bychan y 
cenadwr yn Kolobeng, " Nid bwthyn ydyw— ond myn- 
ydd ac ogofftu ynddo." Gwahoddwyd hwy i weled dwy 
long ryf el a orweddai ar y pryd ym mhorthladd Loanda, 
diben pa rai oedd darostwng y gaethf asnach yn y gororaa 
hynny. Gwyddai Livingstone pa mor ofnus oeddynt; 
a dywedai wrthynt os oedd ganddynt ryw amheuaeth 
am eu diogelwch, y gallent beidio myned. Aeth yr holl 
fintai bron; a phan ar y bwrdd dangosai y teithiwr y 
morwyr iddynt, gan ddywedyd, " Dyma fy nghydwlad- 
wyr a anfonwyd gan ein brenines er mwyn rhoddi i lawr 
y fasnach o brynnu a gwerthu pobl dduon." "Yn wir !" 
ebent hwythau, " y maent yn debyg i chwi ;" a diflan- 
odd eu holl ofnau ar unwaith, ac ymgymysgent â'r mor- 
wyr fel pe buasent eu cydfrodorion. Caniatawyd tanio 
cyflegr ; a chan f od ganddynt y f ath syniad uchel am eì 
gallu, boddheid hwy yn fawr wrth glywed mai dyna y 
peth y darostyngid y gaethfasnach gydag ef . 

Cafodd y teithiwr wahoddiadau taerion i fyned 
adref, gan ei fod mor nychlyd y pryd hwnnw; ond 
wrth weled nad ellid agor ffordd fasnachol i'r canol- 
barth y ffordd y daethai, teimlai nad ydoedd wedi cyr- 
haedd ei amcan ; ac yn bennaf wrth f eddwl ei f od wedi 



Digitized 



byGoogle 



DR. LIYING8T0NE. 199 

dyfod â mintai o ddynion 8ekeletu, a'r peryglon iddynt 
fyned yn ol mor fawrion, a'r llwythau mor elynol, pen* 
derfynodd ddychwelyd gyda hwynt, dened a ddelai, ac 
ymdrechn agor ffordd fasnachol o'r canolbarth i'r 
dwyrain, os gellid. 

Ar ol yspaid o arosiad, cychwynasant yn ol am y 
perfedd-dir eilwaith, gan ddilyn agos yr un ffordd ag y 
daethant. Pa fodd bynnag, mewn un man gwnaethant 
ychydig bach o dròad o'r llwybr y daethant ar hyd-ddo ; 
a phe buasent yn dilyn ychydig ymhellach ar yr un 
cwrs, dygasid hwy i ganol darganfyddiadan diweddaraf 
Livingstone! Buasai taith o un mis o amser i'r 
dwyrain-ogledd o Cabango, y pwynt mwyaf gogleddol yn 
y tröad hwn, yn en dwyn i brifddinas y pennaeth Mati- 
amoo, un o'r teyrnasoedd mwyaf yng nghanolbarth 
Affrica, a chymniau yr hon sydd yn ymestyn, meddir, i 
lannau llyn Tanganyika. Fel hyn, bu Livingstone y 
pryd hwn yn ymyl y darganfyddiadan hynny y oollodd 
ei fywyd wrth eu chwilio allan. Ond ystyriai efe ei 
hnnan yn rhwymedig i Sekeletu a llwyth y Makololo; 
felly penderfynodd brysuro yn ol i Linyanti. Cyr- 
haeddasant yn ol i brifddinas Sekeletu yn ddiangol; a 
mawr oedd y syched am glywed y newyddion rhyfedd I 
Galwyd cynnadledd, ymha un y darfu i'r fìntai fyned 
tros eu hanes, a'u syniadau am y môr, a grybwyllwyd 
eisoes, ac am eu bod wedi gweled y dynion gwynion yn 
•wyno eu hysbrydion, yr hyn oedd eu desgrifiad o was- 
anaeth crefyddol (Pabaidd) yn eglwys gadeiriol Loanda. 
Mor foddhaol oeddynt ar eu taith, fel nad oedd prinder 
gwirfoddolion ar gyfer y daith arall i lawr wedi hynny 
i'r arfordir dwyreiniol. 

Nid hir y bu Livingstone yn dawel yn Linyanti cyn 
cychwyn ar y daith i lawr y Zambesi ; ac ym mis Tach- 
wedd, 1855, dechreuodd yr hynt honno. Cynnysgaeth- 
wyd ef gan Sekeletu â 200 o ddynion, a llawer o bethau 
eraill anghenrheidiol iddo ; a gwnaed hyn gan y brodor- 
ion ar y dealltwriaeth mai yn en hinterest hwy yr ym- 
gymerai â'r fath drafferth. Un o'r pethau rhagoraf a 



Digitized 



byGoogle 



900 d». LnrnrosTONs. 

wnaeth Living8tone ydoedd deffro yn y bobl hyn ryw 
awydd angerddol am wellhân en hunain sc ymgyrhaedd 
at fywyd nwch. 

Yr oedd y daith i lawr i'r dwyrain rywbeth yn debyg 
i*r un i Loanda, ond yn unig en bod y tro hwn, dybygid, 
yn cael canlyn y Zambesi i lawr, a'u bod wedi darganfod 
un o'r gwrthddrychau mwyaf ardderchog yn Affrica, oe 
nad yn yr hoil fyd. Hwn ydoedd rhaiadr mawr y 
Victoria, nen fel y gelwid ef gan y brodorion, Moaio- 
atnnya, ystyr yr hyn, yn en hiaith hwy, a olyga ewyn- 
dyrfus (smohe-sounding). Tebyg mai dyma yr nnig 
engraifft yn Affrica i Livingstone roddi enw Ewrope- 
aidd ar ddim, neu gyfnewid yr enw o'r hyn ydoedd yn 
flaenorol; ond gellid yn hawdd madden iddo pan yr 
ystyriom arddunedd yr olygfa, a'r un a roddes, a'r 
ffaith mai efe oedd yr Ewropead cyntaf a'i canfu. Y 
mae y fath neillduolrwydd o rywbeth heblaw maintioli 
yn perthyn i'r rhaiadr hwn, fel y gellir ei ystyried yn 
enhuddo rhaiadr mawr yr America — y Niagara. Nid 
disgynfa dros ddibyn o glogwyn naturiol ydyw fel rhai- 
adrau yn gyffredin. Tybier fod afon fawr y Zambesi, 
yr hon, ar ddwfr isel, áydd yn y fan honno yn ddim llai 
na mil o latheni o lêd, a'i gwely yn graig halenaidd ; a 
thybier fod agen doredig yn rhedeg ar ei thraws o'r lan 
ddeheuol i'r lan chwith, agorfa dyweder o 80 troedfedd 
i 100 o lêd, ac afon o'r Ûêd a nodwyd yn disgyn i'r agen, 
dyfnder o tua chan' troedfedd, ac yna yn cael eu gwasgu 
i le cul o tua phymtheg Uath. Y canlyniad ydyw fod 
yr olygfa yn anghydmarol, ac eto yn guddiedig ar y 
cyntaf. Yr ydys yn colli yr olwg ar yr afon — y mae 
fel yn cael ei llyncu i'r ddaear, a'r unig beth a welir 
ydyw pum' colofn o ewyndarth yn ymgyfodi i fyny i'r 
awyr, a'r rhai hynny & dwy enfys ysplenydd yn chwareu 
eu pelydrau arnynt pan y gwelodd Livingstone hwynt. 
Ond i ba le y mae y dwfr yn mynedf Ar ol i'r teithiwr, 
o herwydd ei bod yn drai isel, Iwyddo i gyrhaedd ynys 
feohan brydferth ar ganol yr afon, yr hon a orweddai 
megis ar wef us yr agen, ac edrych i lawr y dyfnder, can- 



Digitized 



byGoogle 



DB. LmKG8T0WB. 201 

fyddai fod yr agen, ar ol rhedeg ar draws yr afon, yn 
rhedeg yn fath o agorfa gul, ddofn, ar hyd ochr chwith 
yr afon am bellder o tua deng milldir ar hogain, a hynny 
drwy wlad f ryniog ; yna yr ydys yn cael yr af on yn cael 
ei hadfer yn ol i'r wyneb drachefn megis. Ymgyfyd y 
colofnau hyn o ewyn i uchder o tua 300 o droedfeddi, a 
disgynant yn ol yn wlaw trwm dros gymydogaeth y 
rhaiadr. Ymddengys y coedydd a'r ffrwythlondeb o 
amgylch y lle y tu hwnt i bob desgrinad o brydferth; 
ac y mae Livingstone, er mor fanwl y ceidw at ffeithiau 
noethion yn ei holl adroddiadau, ymron a barddoni wrth 
ddesgrifio y rhaiadr hwn, ac yn haeru, er mai efe oedd 
yr Ewropead cyntaf i'w weled, y rhaid fod angelion 
lawer tro wedi sefyll mewn edmygedd uwchben y lle. 
Pa fodd bynnag, nis gwyddom ond am un dosbarth o 
bethau y maent hwy yn chwennychu edrych — yn plygu 
i lawr i edrych arnynt. 

Ar ol myned heibio i'r olygfa ardderchog hon, 
prysurasant i lawr yr afon i gyfeiriad yr arfordir 
dwyreiniol. Ymddengys mai dyma y darn mwyaf 
ffrwythlawn o'r cyfandir i gyd; o leiaf dyry Living- 
stone rai o'r desgrifiadau prydferthaf a welsom erioed o 
hono, yn unig fod olion pechod yn mallu pob golygfa. 
Fel yr oeddynt yn agosâu at yr arfordir hwn, fel yr un 
arall ar yr ochr orllewinol, yr oeddynt yn cael teithio yn 
anhawddach. Yn debyg i Angola a Loanda, felly yma, 
yr oedd y gorsafau Portugîaidd wedi creu gelyniaeth 
rhyngddynt â'r gwahanol lwythau, fel mai gyda'i fywyd 
yn ei law megis y cyrhaeddodd Livingstone i Quilimane 
ar du y dwyrain i'r cyfandir. Ond fe orchfygodd 
gonestrwydd a hunan-feddiant y teithiwr bob gwrth- 
wynebiad, a gwnaeth lawer o gyfeillion iddo ei hunan 
ymysg y Uwythau gelynol hynny ; a chafodd grwydro ar 
draws cyfandir Affrica, yn ol a blaen, heb gymaint a 
thanio ergyd mtwn hunan-amddifyniad. 

Ar Fai yr 20fed, 1856, cyrhaeddodd Quilimane, 
ymhen tua phedair blynedd ar ol ymadael o Cape Town 
yn y Penrhyn; ac un o'r prif ddarganfyddiadau a 



Digitized 



byGoogle 



202 DB. LIYDfGSTONI. 

wnaeth, yn ei eiriau ef ei hun, ydoedd — "Fod llawer 
iawn o bobl dda yn y byd; ac yr wyf yn dyrchafu fy 
niolchiadan gwresocaf i'r Un Trugarog a gysgododd 
troswyf ymhob cyflwr, ac a dneddodd feddyliau dynion 
duon a gwynion i fod yn garedig wrthyf." 

Cafodd long yn f nan i gyrhaedd Mauritiua, ac oddi- 
yno i Loegr. Ar y cyntaf , teimlai ei hunan yn anyi- 
twyth yn yr iaith, heb siarad yr un gair o honi er ys tair 
blynedd a hanner, na nemawr o honi er ys tair blynedd 
ar ddeg. Daeth un o'r brodorion gydag ef ; ond gan 
ddyeithrwch y golygfeydd, ac yn neülduol yr olwg ar y 
môr, aeth yn wallgof , a rhuthrodd droe y bwrdd i'r môr 
cyn cyrhaedd y Mauritius. Dyma fraslun o helyntoedd 
ei hynt gyntaf i Affrica, — yn cyrhaedd o'r flwyddyn 
1840, pryd y glaniodd gyntaf, hyd y flwyddyn 1856, 
tymor o un ar bymtheg o flynyddoedd. 



Digitized 



byGoogle 



CAMLAS SUBZ. 



PAN y mae y gamlas sydd yn rhedeg drwy y cam' 
milldir o dywot-tir a orwedd rhwng y Môr Coeh 
a Môr y Canoldir ar dafod bawb, gwreng a bon- 
eddig, efallai nad annyddorol fyddai cyflen gerbron y 
darllennydd rai ffeithiau o berthynas iddi. Yng 
nghorph ychydig o amser y mae tô newydd o ddarllen- 
nwyr yn cyfodi, ac i'r rheiny, o leiaf, bydd ychydig o 
hanes yr antnriaeth hon yn adeiladol; ac efallai nad 
ydyw cof yr hen ddarllennwyr mor ragorol fel nad oes 
eisieu adgofio iddynt hwythan bethan ag y mae prysur- 
deb en bywyd, a ffwdan eu hamgylchiadan, o bosibl wedi 
en rhwbio i fesnr o'u cof . 

Nid peth diweddar, fodd bynnag, ydoedd y syniad 
am agor mynedfa drwy y gyddf-dir sydd yn gwahann y 
ddau fôr. Darfu i'r syniad feddiannu yr Aiphtiaid eu 
hunain yn fore iawn; ganrifau cyn y cyfnod Cristion- 
ogol yr oedd cenedloedd ereill, o gymydogion iddynt, 
oeddynt genedloedd morwrol, yr hyn nad oeddynt hwy, 
â'u llygaid yn agored am agorfa i gysylltu morwriaeth 
y Gorllewin a nwyddau gwerthfawr yr India. Yr 
Aiphtiaid nid oeddynt genedl o forwyr ; f elly, nid camlas 
i longau masnachol i fyned drwyddi o un pwynt i bwynt 
arall cyferbyniol iddo o'r belen ddaearol oedd eu syniad 
hwynt; eithr camlas o ddwfr croyw i wasanaethu am- 
«anion eu gwlad eu hunain. 

Wrth edrych ar ei safle, fe welir fod yr Aipht, ar ei 
thu gogledd-ddwyreiniol, yn hollol noeth ac yn agored i 
ymosodiadau gelynion o'r tu allan. Mewn trefn i'w 
hamddiffyn, adeiladwyd rhes o amddiffynfeydd, y rhai 
heblaw amddiffyn y wlad, oeddynt hefyd yn nodded i'r 



Digitized 



byGoogle 



204 CAMLAfl 8UBZ. 

marchnatawyr, y rhai a ddeuent i lawr i'r Aipht er yn 
fore. Drachefn, nis gallesid mewn gwlad ydoedd yn 
dywot-tir crasboeth gynnal i fyny amddiffynfeydd felly 
heb ddwfr croyw. Y canlyniad ydoedd tori camlaa mor 
fore a Ramses Fawr, beth bynnag, os nad cynt er 
cario cyflawnder o ddwf r yr af on ; ac yna, lle bynnag y 
deuai y dwfr croyw gynt fel yn awr, parai ffrwythlon- 
deb a chynnyrch. Felly agorwyd y camlesydd gynt, gan 
yr hen Aiphtiaid, er ffrwythloni y tir, cyflenwi yr am- 
ddiffynfeydd, a bod yn fath o amddiffyn rhag ymoaod- 
iadau y Uwythau barbaraidd o'r anialwch. Dyna sydd 
yn cael ei olygu, dybygid, yn Esaiah xix. 6, pan y dy- 
wedir, " Y ffrydiau amddiffyn a ddyhysbyddir ac a sych- 
ant." Ac felly hefyd y maent — ceir gweddillion hen 
gamlesydd mewn amryw gyrion o wlad yr Aipht, yr hyn 
•ydd yn dangos syniad bore yr Aiphtiaid am danynt. 

Ond yn bur fore fe ddyheuai y cenedloedd amgylch- 
ynol iddynt, megis y Pheniciaid a'r Groegiaid, am fyn- 
edfa drwodd i'r Môr Coch. Yr oedd eu îlongau yn ar- 
chwilio pob congl o Fôr y Canoldir, a diflas ddigon 
iddynt ydoedd cael eu gwthio yn ol rhag myned i'r Môr 
Coch gan ryw wddfdir cul, llai na chan' milldir. Yr 
oedd ganddynt fynedfeydd i bob man arall o Fôr y 
Canoldir; ar ei gwr de-ddwyreiniol yn unig yr ydoedd 
yn gauedig. Onid ellid agor y gongl honno hefydt Er 
nad oedd yr Aiphtiaid yn genedl forwrol, eto y mae yn 
amlwg eu bod er yn fore, fel y prawf eu pyramidiau, eu 
temlau, a'u camlesydd, yn genedl o beiriannwyr. 
Hawdd ydoedd perswadio cenedl felly i gymeryd i fyny 
y drychfeddwl o hollti eu gwlad o fôr i fôr & chamlas. 
Ownaed llawer cais, fel yr ymddengys, at gyrhaedd yr 
amcan. Am un cais, dywedir ddarfod i 120,000 o 
Aiphtiaid f arw wrth geisio ei wneyd ; a darf u i'r oracl 
ddyweyd wrth frenin yr Aipht am ei roddi i fyny, gan 
na fyddai y gamlas o fantais i neb ond i'r barbariaid. 
A phwy oedd y barbariaid, ysywaeth, ond yr hen Phenic- 
iaid celfyddgar! Tybir ddarfod cwblhau rhyw fath o 
gamlas ar un adeg, os nad mwy nag un, ond ddarfod ei 



Digitized 



byGoogle 



CAMLAS 8UEZ. 205 

gollwng yn fuan i annhrefn. Dywedir ddarfod i Cleo- 
patra, brenines yr Aipht, ar ol brwydr Actium (c.o. 31), 
pan y dychwelai gyda Marc Antoni i'r Aipht, geÌBÍo 
dwyn ei llongau dros wddf-dir Suez, er mwyn dianc rhag 
i'w thrysorau syrthio i ddwylaw Octavius. Dywedir 
ddarfod adgyweirio y gamlas gan y Rhufeiniaid, os nad 
hefyd wneyd un arall; canys fe gysylltir, mewn hanes- 
iaeth, gamlesydd ag enwau Trajian ac Adrian. Yn y 
canol-oesoedd, darfu i'r prif-fordwywyr a drigent ar 
lennydd Môr y Canoldir — y Venetiaid a'r Genoaid — ail- 
gyfodi y synìad, oblegid yn en dwylaw hwy, gan mwyaf , 
y pryd hynny, yr oedd y fasnach â'r Dwyrain. Prif 
nod uchelgais mordeithwyr yr adeg honno oedd 
cael ffordd i India. Darganfyddodd Columbus 
yr America wrth geisio dod o hyd i lwybr i India. 
Y fath ydyw darganfyddiadau pwysig. Tua'r un adeg 
darganfyddodd y Portugiaid y ffordd i India heibio i 
Benrhyn Gobaith Da! Effeithiodd hyn i beri dwyn 
India mor agos i Holland a Lloegr ag ydoedd i fasnach- 
wyr glannau Môr y Canoldir; a pharodd chwyldroad 
hollol ym masnach y Gorllewin a'r Dwyrain. Ar ol hyn, 
pan yr adnewyddodd y syniad am gamlas i uno Môr y 
Canoldir â'r Môr Coch, yr oedd y peth yn gwisgo gwedd 
newydd, oherwydd fe'i gosodid allan fel mewn cydym- 
gais â Lloegr, oblegid mai yn ei llaw hi, gan mwyaf , yr 
ydoedd y fasnach âg India erbyn hyn. O hynny hyd yn 
awr y mae y drychf eddwl f el pe byddai wedi bod yn llaw 
gelynion Prydain yn bennaf. Dywedir i'r athronydd 
Leibnits, yng nghanol prysurdeb ei ymchwiliadau 
athronyddol, awgrymu i'r penadur Louis XIV. y priod- 
oldeb o agor camlas drwy y llain tir hwn. Bu amryw 
benaduriaid a thywysogion yn breuddwydio am y peth, 
a darfu i Napoleon I. fyned mor bell a rhoddi Lepere, 
ei beiriannydd, i archwilio y lle; yr hyn a wnaeth dan 
anfanteision dirfawr, a hyd yn nod perygl o'i fywyd, 
meddir. Rhoddes adroddiad anobeithiol ar y cyfan, gan 
wneuthur hefyd y camgymeriad o roddi level y M6r 
Coch yn uwch o 33 o droedfeddi na Môr y Canoldir. 



Digitized 



byGoogle 



206 CAJILA8 8U*Z. 

Tystiai Laplace, a gwyddonwyr ereill, fod hynny yn 
anmhoêibl, yr hyn a droes allan yn ynfydrwydd per- 
ffaith, gan fod levd y ddan fôr o fewn ychydig i fod yn 
gydwastad. Tebyg hefyd ddarfod i Napoleon, gyda'î 
graffder arferol, ganfod y byddai y gamlas yn aicr o 
syrthio i ddwylaw y gallu morwrol cryfaf , a Lloegr oedd 
hwnnw; felly, odid na chanfu y cadnaw hwnnw mai 
gwell iddo ef ydoedd gadael India yn gloedig, mor bell 
ag yr oedd ffordd iddi drwy yr Aipht yn y cwestiwn. 
Darfn i'r syniad am Oamlaa Sues fyned o'r golwg am 
agoa i hanner canrif ; ond nid aeth o'r golwg yn llwyr, 
yn enwedig yn Ffrainc. 



Digitized 



byGoogle 



OAMLAS BUEZ. 207 



n. 

Gadawsom y gamlas, y tro o'r blaen, yn ddrych- 
feddwl yn unig, ac yn dreftadaeth naturiol gelynion 
Prydain, y rhai yn eu hawydd am dreiddio i'r Dwyrain 
o'i blaen hi oeddynt yn tybied y gellid hollti agen o'r 
naill fôr i'r llall, er mwyn cyrhaedd India drwy y Môr 
Coch yn gynt nag y gallai Lloegr gyrhaedd yno heibio y 
Penrhyn. Y mae corphori y drychfeddwl hwn, a'i 
wneyd yn ffaith, yn gylymedig â hanes un dyn, a'r dyn 
hwnnw yn Ffrancwr, wedi ei ddwyn i fyny a'i ddysgu i 
fod yn gydymgeisydd, os nad yn elyn, i Loegr — y dyn 
hwnnw yw Ferdinand de Lesseps. Fe adawyd i'r 
Ffrancwr hwn droi breuddwydion tywysogion cyfoethog, 
dylanwadol, yn ffeithiau; iddo ef y perthyn yr anrhy- 
dedd o gyfieithu y drychfeddwl i ffaith beiriannol, a 
throi drachefn y ffaith beiriannol i f od f el y mae yn awr 
yn gwestiwn arianol a masnachol. 

Ganwyd F. de Lesseps yn Versailles, y lOfed o Dach- 
wedd, yn y flwyddyn 1805; felly y mae yn hynafgwr 
deunaw a thriugain oed yn awr (1883). Yn fuan cymer- 
wyd ef i mewn i'r gwasanaeth trafnoddol (diplomatic) 
Ffrengig, a throwyd ei sylw a'i lafur yn fuan yng nghyf - 
eiriad yr Aipht a'r Dwyrain. Wedi bod draw ac yma 
yn y gwasanaeth, weithiau mewn swyddau is-raddol, 
yna yn cael dyrchafiadau ; weithiau yn llwyddiannus, 
weithiau yn aflwyddiannus ; dibennodd ei gysyiltiad 
trafnoddol yn 1850, oherwydd i'r Llywydd Ffrengig— 
llywydd y Weriniaeth y pryd hynny, ymherawdwr wedi 
hynny — Louis Napoleon, chwareu y ffon ddwybig âg ef , 
a'i ddefnyddio i dynnu cnau o'r tan iddo ef trwy ei 
ddanfon i Rufain. Ond daethant yn gryn ffryndiau ar 
ol hynny. Y f ath ydyw ynni y Ff rancwr hwn f el y darf u 
iddo droi yr hyn a f uasai yn ddinystr i yrfa llawer un 
yn ddechreuad cyfnod newydd o lwyddiant dihafal. 
Yn un o'i deithiau boreuol yn yr Aipht gorfu iddo arot 



Digitized 



byGoogle 



208 CAMLA8 8UEZ. 

amryw ddyddiau mewn guarantine gerllaw Alexandria, 
a chan nas gallai oddef seguryd, danfonodd at y traf- 
noddwr Ffrengig am lyfrau i'w darllen. Yn mysg 
pethau ereill fe ddanfonwyd iddo Conmlati, Adroddiad 
Lepere, peiriannydd Napoleon I., yr hyn a barodd iddo 
droi ei sylw yn neillduol at y priodoldeb o gael agorfa 
drwy Yddfdir Sue*. Yr oedd hyn yn 1831. Yn 1838 
cyfarfu â swyddog yn perthyn i'r fyddin Brydeinig — 
Lieut Waghorn — dyn a dreuliodd ei oes i chwilio am 
ryw ffordd ferach i India na heibio Penrhyn Gobaith 
Da; a dyn, y mae yn ddrwg gennym ddywedyd, a ad- 
awyd gan John Bull i farw mewn tlodi yn Llundain yn 
y flwyddyn 1850. Tebyg pe buasai wedi lladd mwy o 
ddynion, a dyfei&io llai o gynllnniau heddychol, y 
cawsai ef e a'i deulu ymgreinio mewn blwydd-daliadau ! 
Chwareu teg i M. de Lesseps, y mae ef wedi enwi lle 
ar ben y Môr Coch i'r gamlas yn Gei Waghorn (Waghorn 
Quay), ac wedi adeiladu yno gof-adail am y swyddog 
Seisnig. Er cywilydd i ni yr ydym yn dywedyd hyn. 
Y mae y peth yn anrhydedd i ben a chalon y Ffrancwr 
y mae cymaint o feirniadu arno y dyddiau hyn. 

Un o ffodion oes M. de Lesseps ydoedd ei gyfeill- 
garwch â theuln Mehemet Ali, llywydd yr Aipht, yn 
enwedig â Mohammed Said, yr hwn a ddaeth i'r oraedd 
ar ol marwolaeth ei frawd, Abbas Pasha. Yr oedd 
Lesseps yn gyfaill personol i Said Pasha, a'r foment y 
daeth ef i awdurdod caffai bob mantais i'w gynllun y 
gallai yr Aipht ei rhoddi iddo ; ac wrth gwrs, yn gymaint 
ag mai drwy y wlad honno yr oedd y gamlas i fyned, 
yr ydoedd hyn yn gaffaeliad anmhrisiadwy iddo. 
Hwyrach y dylasem ddyweyd yn gynt nad ydoedd y 
gwahanol wledydd yn hollol ddall i'r p wysigrwy dd o 
gael rhyw ffordd gynt i draf odaeth â'r Dwyrain na heibio 
trwyn y Penrhyn. Yn 1847 darfn i Loegr, Ffrainc, ac 
Awstria, ddanfon allan beiriannwyr i wneyd adroddiad 
— i wneyd allan leveh y ddau fôr, ac i edrych i mewn i'r 
posibilrwydd o dorri camlaa o'r naill fôr i'r llall. Caw- 
sant allan yn fuan fod level y ddau fôr yn hollol gyd- 



Digitized 



byGoogle 



CAMLA8 8üEZ. 209 

wastad. Yr unig wahaniaeth a gawsant ydoedd íod (ty 
o droedfeddi o lanw yn un pen, a dim ond 1J yn y pen 
arall i'r gamlas gynygiedig. Enwan y peiriannwyr 
oeddynt Robert Stephenson, M. Talbot, a Signor 
Nagrelli. Yn anffodns i'r gamlaa, yr ydoedd Stephen- 
aon gyda'r rheilffyrdd fel y crydd gyda'r lledr, yn barod 
i gadarnhau nad ydoedd dim fel railway, ac felly, yn ol 
ei gynllun ef , f e wnaed ffordd haiarn o Suez, glan y Môr 
Coch, i Cairo, i gael ei chysylltu â'r raüway oddi yno i 
Alesandria. Hon yw yr overland route a agorwyd yn 
1858 i gario teithwyr a llythyrau o India ac Awstralia. 
Ond nid oedd hyn i ddinystrio, yn enwedig yn Ffrainc, 
y drychf eddwl am gamlas ; ac mor fuan ag y daeth Said 
Pasha i orsedd yr Aipht prysurodd M. de Lesaeps yno 
i'w longyfarch ac i osod ei gynlluniau o'i flaen. Neill- 
duolrwydd cynllun Lesseps, yn anad yr un o'r blaen, 
ydoedd ei fod yn cynllunio torri camlas mewn llinctt 
uniomyth o'r Môr Coch i Fôr y Canoldir, ac nid gwneyd 
un i fyny i'r Nile yn ymyl Cairo, ac yno ymuno â'r afon 
a dyfod allan i Fôr y Canoldir yn Alezandria. Dyna, 
dybygid, ydoedd llinell yr hen gamlesydd. Er fod 
cynllun Lesseps yn byrhau hyd y gamlas, eto yr oedd yr 
anhawsderau peiriannol, yn ol y cynllun hwn, yn 
ychwanegu yn ddirfawr. Yr oedd rhaid ffurfio porth- 
laddoedd celfyddydol ymhob pen i'r gamlas, ac nid gor- 
chest fechan ydoedd hon, yn enwedig yn y pen ydoedd 
yn ymagor i Fôr y Canoldir. Gan f od y Nile yn cario tua 
deng miliwn ar hugain o latheni cubic o dywod-faw i 
lawr bob blwyddyn i'r môr, a hwnnw yn cael ei gludo 
gan y llanw, a'i chwythu gan y gwynt, i gyfeiriad 
dwyreiniol, nes cyrhaedd y fangre lle y mae yn awr 
Port Said — y porthladd sydd ar ben Môr y Canoldir i'r 
gamlas, yr oedd raid cario y porthladd allan tua 5 mill- 
dir i'r môr. Nid oedd meini o fath yn y byd i'w cael 
bellder mawr o'r Ue; felly yr ydoedd yr anhawtderau 
braidd yn anorchfygol. Ond rhaid i ni roi y gair 
" braidd " i f ewn gyda Ffrancwr, yn enwedig un a gre- 
wyd, dybygid, heb ofn. Hyd yn hyn, nid oedd ond 



Digitized 



byGoogle 



210 OAJCLA.8 8UBZ. 

breuddwydio a chynllunio wedi bod, ond dyma ddyn i'r 
maee sydd yn benderfynol o'i gario o dir breuddwydion, 
a'i garìo allan ei hunan, heb ddisgwyl wrth na llywodr- 
aeth na chyfrin-gynghor. Daeth ei gyfaill Said Pasha 
i'r orsedd yn 1854, a phan ydoedd M. de Lesseps gar- 
tref yn Ffrainc, naw mlynedd ar hngain yn ol, yn 
gwneyd rhyw ychwanegiadau at balas ei hynafìaid yn 
La Chenaic, rhoddwyd llythyr yn ei law yn hysbysu j 
ncwydd, a buan y gadawodd bob peth ac y prysurodd i'r 
Aipht. Derbyniwyd ef fel cyfaill gan Mohammed 
Said, ac nid hir y bu yntau cyn cael adeg ffafriol i osod 
ei gynllun gerbron y Uywydd. Bump o'r gloch y boren, 
yn ol ei eiriau ef ei hun, y 13eg o Dachwedd, y flwyddyn 
1854, y mae yn canfod enfys ysblenydd yn rhychwantu 
y ffurfafen o'r dwyrain i'r gorllewin. Dyna ddigon i 
Ffrancwr hanner-ofergoelus — dyna arwyddlun mawr- 
eddog o undeb ; yr un dydd, gan hynny, geeyd ei ddyfais 
o flaen Said Pasha am ei gymeradwyaeth. Syrth y 
Pasha, yr hwn sydd ddyn uwchlaw ei hiliogaeth 
mewn craffder a chydymdeimlad â gwelliantau, mewn 
eariad â'r cynllun; addawa bob cynorthwy. Ond gwyr 
Lesseps nad ydyw geiríau tywysogion bob amser i ddi- 
bynnu arnynt; felly myn ef gael ar ddu a gwyn gan- 
iatad a chynorthwy y Pasha. Yn Nhachwedd, 1854, 
tynwyd allan ddrafft o'r cytundeb y clywsom gymaint 
am dano yn ddiweddar. Cynnwysa 12 o erthyglau, ac 
yn un o'r rheiny y mae y frawddeg y clybuwyd cymaint 
am dani yn ddiweddar — exclusive power (pouvoir ex- 
<&***f) — yr unig hawl i dorrì camlas ar draws Culdir 
Sues. Tynwyd allan, fodd bynnag, weithred arall yn 
Ionawr 5, 1856, yn cynnwys 23 o erthyglau; ond nid 
oes coff hâd yn yr un o'r rheiny am y frawddeg uchod. Yr 
ydym wedi mynd gymaint a hynyna o'n ffordd er ceisio 
taflu goleuni ar yr hyn y dadleuir cymaint arno yn awr. 
Nid oes gennym ofod, fodd bynnag, yn awr i ddangos 
gymaint o lafur a gymerodd, a dilyn ysgogiadau 
ehwimwth M. de Lesseps o fan i f an ar ol cael y caniatad 
hwn — cawn olrhain hynny yn ein nesaf. 



Digitized 



byGoogle 



CAJfLA.8 8UIZ. 811 



m. 



Gadawsom Lesseps, y tro o'r blaen, wedi caol can- 
iatad gan Lywydd yr Aipht i dorri y gamlas; ond yr 
oedd un cwestiwn yn aros — Pa le y ceid yr arianf 
Hawdd cael caniatad gan y Uywydd ; ond nid oedd gan- 
ddo arian; y mae Uywyddion yr Aipht wedi bod er's 
oeaoedd mor dloted a Uygoden eglwys ! Am un pedair 
blynedd, ar ol y caniatad, yr oedd y Ffrancwr jm ddrych 
i dosturi. Chwerddid am ei ben fel penboethyn. Daeth 
drosodd i Loegr i gardota am yr arian angenrheidiol. 
Ciliai arianwyr mawrion goludog Llundain oddi wrth y 
ddyfais fel gwely anobeithiol i füiynau o bunnau. Dir- 
mygai Arglwydd Palmerston y cynllun fel breuddwyd 
gwrach. Y tu ol i'r holl wawdiaeth yma yr oedd eiddi- 
gedd politicaidd, o bosibl, wrth wraidd y cyfan. Ofnid 
y byddai y buddiannau Prydeinig mewn perygl, ac y 
mae pob peth i roddi ffordd i'r rheiny. Daeth y gam- 
las, modd bynnag, yn boblogaidd yn Ffrainc oherwydd 
ein gwrthwynebiad ni. 

Er nad oedd y llwyddiant arianol f el y buasid yn dis- 
gwyl, ar y 25ain o Awst, 1858, dechreuwyd ar y gamlas. 
Y mae hi yn rhedeg am agos i gan' milldir, yn union o'r 
gogledd i'r dê — o Port Said ar lan Môr y Canoldir, hyd 
Suez ar lan y Môr Coch. Nid oedd raid torri camlas yr 
holl ffordd, oblegid yr oedd Uynnau mawrion — bedwar 
ohonynt, yn gorwedd ar linnell y gamlas. Enwau y llyn- 
nau ydynt: — Meujalah, Balìah, Timsah, a'r Bitter 
Lakes. Mae y cyntaf heb fod ymhell o Port Said, Timsah 
yng nghanol y gamlas, a thref Ismailia ar ei lan, a'r Bit- 
ter Lake8 rhwng Ismailia a'r Môr Coch. Y mae y Uynnau 
tua 60 milldir, gan adael tua 40 o dywot-tir i dorri 
drwyddo. Cafnau dyfnion ydoedd rhai ohonynt, nad 
oedd eisieu namyn gollwng y dwf r iddynt ; ereill, yr oedd 
raid crafu camlas i longau ar hyd eu gwelyau, gan mor 
fâs oeddynt. Darfu i Lywydd yr Aipht dalu rhyw 



Digitized 



byGoogle 



212 CAMULS 8UEZ. 

gymaint o'r treuliau uniongyrchol, a chwilio am 25,000 
o weithwyr, y rhai oeddynt i gael en porthi gan gwmni 
y gamlas, a chael eu newid bob tri mis. Yr anhawsder 
oedd cael dwfr croew i'r fath ln mewn anialwch cras- 
boeth. Darparwyd 4,000 o gasgiau cymhwya i gario 
dwfr ar gefnan camelod, a hnriwyd camelod yn ol 1,600 
y dydd, at y gôet o 8,000 franc* y dydd ! Yn 186» fe 
gafwyd y gamlas i ddwfr croew, yr hyn a wnaeth gario 
dwfr ar gefnan camelod yn ddiangenrhaid. Ar y 18fed 
dydd o Fawrth, 1869, fe ollyngwyd dyfroedd Môr y 
Canoldir i wely mawr, dwfn, y Bitter Lakes. Yr oedd 
dyfroedd y Môr Coch wedi cyrhaedd yno o'u blaen. 
Dywedir mai nid rhyw gynhes iawn oedd y garwrìaeth 
rhwng tonnan y ddau f ôr ar y cyntaf ; ond ymbriodi f n 
raid, er hyrwyddo masnach y byd. Yr oedd y dranl o 
wneyd y gamlas yn 19 o filiynau o bunnan ; talwyd 12 
miliwn o'r iwm hwn gan y cyfranddalwyr, a'r gweddill 
gan y Khedive. Camlas ddrudfawr a fu hi i'r Llywodr- 
aeth Áiphtaidd. Bu y llywydd braidd yn hael — yn rhy 
hael — yn ei ganiatad, ac wrth dynnu yn ol rhaid oedd 
iddo dalu yn ol i'r cwmni. Gwnaeth y Uywydd 
luawB o aberthau. Yn 1669 yr oedd y cwmni mewn 
angen. Nid oedd gan Lywydd yr Aipht arian parod; 
ond yr oedd ganddo 176,602 o gyfrannau, a'r hyn a allai 
efe a'i gwnaeth, ief torri ymaith y coupont a berthynai 
i'r êhartê a boddloni am bum' mlynedd ar hugain i fod 
heb dim llôg nac ennill. Darf u i'r cwmni gyf odi arian 
ar y coupons. Mae hyn oll yn ddyddorol, oblegid erbyn 
hyn eiddo Prydain Fawr ydyw y cyfrannau hynny. Y 
mae pawb un ai yn cofio nen wedi clywed am y pwrcas 
rhyfedd, sydyn, a dirgelaidd a wnaeth Mr. Disraeli. Br 
i'r Khedive roi ymaith ei hawl i lôg ac ennill am 25 o 
flynyddoedd, eto yr oedd y cyfrannau yn eiddo iddo. 
Ond yn 1875 gwybnwyd fod y Uywydd mewn tlodi mawr, 
ar gael ei werthu i fyny, neu ei fwyta yn fyw. Clybu 
Iarll Beaconsfield f od y *harc$ yn y f archnad ; a thrwy 
gynhyrfiad yiprydoliaeth athryüth (medd ei edmygwyr) 
' prynnodd hwynt, a tharawyd y fargen. Talaeom am 



Digitized 



byGoogle 



0AMLA8 8UEZ. 213 

danynt bedair miliwn o bunnau! Ni thalent lôg hyd 
1894. Erbyn heddyw y mae êhara y cwmni yn werth 
cymaint bum' gwaith a'u gwerth gwreiddiol ! Y f ath 
ydyw llwyddiant y Ffrancwr y bn Prif-weinidog un o'r 
gwledydd mwyaf cyfoethog ac anturiaethus yn y byd yn 
chwerthin am ei ben ; a Phrif -weinidog arall, yr un wlad, 
ar ol hynny, mor ffodus a phrynnu afalau o'i fasged. 
Pwy a warafuna i M. de Lesseps ei ddial, a phwy na 
chred y gall Sion Bwl yntau weithiau wneuthur rhai 
camgymeriadau I 

Am y gamlas, y mae yn Uwyddiant perffaith; ond 
yn unig ei bod yn rhy gul mewn rhai mannau, ac heb 
fod yn ddigonol i'r nifer aruthrol o dunelli sydd yn 
myned drwyddi. Mae wedi byrhau y pellder o Lundain 
i Bombay o 12,903 o filldiroedd i 7,028 ; y pellder o Lun- 
dain i Hongkong o 15,229 i 11,112 o filldiroedd. Mae y 
fasnach drwyddi wedi agos a dyblu rai o'r blynyddoedd 
diweddaf. Anffodus ydyw ei bod mor gul, ac yn cul- 
hau. Tr ydoedd i fod yn 300 o droedfeddi o led ar 
wyneb y dwfr; ond nid ydyw yn awr, mewn mannau, 
yn ddim byd tebyg i hynny. Yr ydoedd i fod yn 76 

led yn y gwaelod ac yn 26 o ddyfnder. O ran y for- 
daith drwyddo y mae yn debyg ei fod y dernyn mwyaf 
annyddorol o ddaear Duw, dim ond tywot-tir di-ben- 
draw ; yn unig gall yr ysgrif ennydd ddy weyd mai yno y 
gwelodd y mirages mwyaf gogoneddus a welodd erioed. 
Nis gellir gweled dim braidd oddi ar y llongau bychain 
sydd yn perthyn i Lywydd yr Áipht, ac yn cario teith- 
wyr ol a blaen o Ismaiìia i Port Said ; ond oddi ar 
fyrddau rhai o'r llongau mawrion sydd yn dod o India 

01 a blaen, ceir gweled yr anialwch i'r pellder a fynnir. 
Y mae y swyddogion a berthyn i'r cwmni, gan mwyaf , 
yn Pf rencwyr, ychydig nif er yn Maltese, ac allan o tua 
chant o püot$ dywedid i ni nad oedd ond rhyw nifer 
fechan iawn yn gallu siarad Saeeoneg, a dim ond un yn 
Brydeiniwr o waed ! A hyn oll, pan y mae 92 y cant 
o'r Uongau sydd yn myned trwodd yn llongau Pry- ,, 
deinig ! Ceir ychydig o bysgod mewn rhai rhannau 



Digitized 



byGoogle 



214 0AMLA8 8ÜEZ. 

ohono, ond nid ydyw heigiau mawrion pysgod y Môr 
Coch, fel yr ymddengys, eto wedi gwneyd mordaith 
drwodd. Tybir eu bod yn cael en dychryn, neu fod y 
Bitter Lakes, oherwydd yr evaporatian parhaua ohon- 
ynt, yn myned yn rhy heilltion i'r pyagod ddyfod drwy- 
ddynt. Mae pysgod bychain blasus yn llyn Timsah, a 
thref fechan brydferth Ismailia ar ei lan. Gerddi 
teg Ismailia ydynt amheuthyn mawr yng nghanol y cras- 
dir poeth. Mae dau ben y gamlas hefyd wedi rhoddi 
bod i drefi bywiog Port Said a Sues. 

Am y gamlas, fel cwestiwn politicaidd, nid oeddym 
wedi addaw i ni ein hunain o fod i lefaru dim ; yn unig 
dywedwn hyn, gwell ydyw dyfod i'r telerau goreu y 
gellir ig M. de Lesseps. Ganddo ef y mae y pen praffaf 
i'r ffon yn awr. Tn annibynol ar ganiatâd hollol, fel 
ag i gau eraill allan, y mae ganddo feddiant llwyr o 
beth arall aydd fwy ei werth, sef y dwfr croew. I bawb 
sydd yn deall y lle, eglur yw fod hyn yn bob peth. Nis 
gellir gwneyd camlas arall i'r dwyrain i'r un bresennol, 
gan gwmni arall, oblegid pa fodd y ceir y dwfr croewf 
NÍ8 gellir gwneyd un o Alexandria i Cairo, ac oddi yno i 
lawr i Sues, heb iddi fyned dan y Nile, neu drosti, neu 
iddi; yr hyn fyddai yr un peth a'i throi i fod yn afon 
o ddwfr hallt t Deailtwriaeth â'r Ff rancwr raid gseL 



Digitized 



byGoogle 



TR AEF-LYNGES TSBAENAIDD TN 

1588 TN EI PHERTHTNAS A PHBO- 

TESTANIAETH T DETRNAS HON. 



ÄR y 29ain o fis Tachwedd, dri chan mlynedd i'r 
diweddaf, aeth y frenines Elisabeth, yn marchog 
gyda rhwysg a mawredd mewn cerbyd a dynnid 
gan bedwar o feirch gwynion, i Eglwys Sant Panl yn 
Llundain ; ac yr oedd llawenydd mawr drwy y ddinaa a 
thrwy y deyrnas oll. O flaen yr eglwys cyhwfennid nn 
ar ddeg o fanerau, a ddygasid oddiar yr Yspaeniaid ; ac 
wedi pregeth o'r pulpud careg, o dan groes 8t. Paul, lle 
byddai Latimer a Ridley yn arfer pregethu, cyfododd y 
frenines i annerch ei deüiaid, ac i'w hannog i gydnabod 
y Llaw Drugarog ydoedd wedi gwasgar eu caseion, am- 
ddifpyn ei gorsedd hithau, a dyogelu eu rhyddid a'u 
bywydau hwythau. Dydd diolch ydoedd am waredig- 
aeth y wlad rhag ymosodiad yr Arf-lynges Yspaenaidd, 
a gyfenwid yr Arf-lynges Anorchfygadwy (The Invin- 
cible Armada). Yr oedd llawenydd cyffelyb drwy hell 
wledydd Protestanaidd y Cyfandir. Yn yr Iseldiroedd 
bathwyd dernyn newydd o arian er cof am y fuddugol- 
í»©th, gyda darlun o'r llynges ar un tu iddo, a'r geiriau, 
" I Dduw y byddo y gogoniant," ar y tu arall ; a'r geir- 
iau awgrymiadol canlynol yn argraffedig o amgylch yr 
ymylon, " Hi a ddaeth, a aeth, ac a fu, a.d. 1588." Yn 
Genefa dathlodd Theodore Beza, yr eeboniwr enwog, yr 
amgylchiad drwy gyfansoddi yn Lladin emyn ar- 
dderchog, gyfaddas i'r acblysur. 



Digitized 



byGoogle 



S16 TB AKF-LTHOEê TSBAENAIDD TK 1588. 

Ac onid oedd achosî Un o'r arwyddion mwyaf o 
wendid ein Protestaniaeth ydyw ein bod yn anghofio ei 
dyddian mawrion. Gresynwn ddarfod i'r flwyddyn ddi- 
weddaf fyned heibio heb i'r frwydr fawr, dri chan 
mlynedd yn ol, gael nemawr o sylw. Hyd ag y gwyddom 
ni, nid ysgrifenwyd ond ychydig am dani, a hynny yn y 
çyfnodolion hynny sydd, bob amser, yn cyfodi en llef yn 
erbyn Pabyddiaeth, eithr yn gwneyd hynny fel pe çyf- 
odai un " ei fwyell mewn dyrysgoed." Pa le y mae ein 
beirdd a'n Uenorion Ofnwn fod ein gwlad yn hepian 
gyda golwg ar allu y Babaeth. Cyfleusdra ardderchog 
fuasai y flwyddyn o'r blaen i anhuddo ein brwdfrydedd 
Protestanaidd. Gwelsom un yn ysgrifennu, gydag an- 
ffaeledigrwydd oracl, nad ydoedd perthynas yn y byd 
rhwng yr Armada â Phrotestaniaeth ; nad oedd a fynnai 
crafydd â'r amgylchiad o gwbl ! Hwyrach mai perygl 
ein haneswyr, f el ein gwyddonwyr, yn awr ydyw gwthio 
eu darganfyddiadau yn rhy bell, a cheisio gosod eu 
damcaniaethau hoff eu hunain yn Ue ffeithiau. Fe allai 
mai y peth nesaf ddywedir wrthym fydd, nad ydoedd y 
Diwygiad Protestanaidd ei hunan namyn mymryn o 
chwyldroad cymdeithasol, gyda Luther, Melancthon, 
Calfin a Swinglius yn flaenoriaid iddo; ac nad ydoedd 
rhyfel y Deng mlynedd ar hugain ond math o gythrwfl 
poîiticaidd bychan, gyda Oustavus Adolphus yn arwein- 
ydd iddo ! Dyddiau drwg yw y rhai hynny y cytuna 
pawb i f od yn ddistaw am ffeithiau mawrion hanes Pro- 
tettaniaeth, rhag digio eu cyfeillion sydd yn meddwl yn 
wahanol. Mae y gair Protestaniaeth wedi myned yn 
yigymun gan lawer yn Eglwys Loegr; hyderwn nad 
ydyw wedi myned felly gan yr enwadau Ymneillduol. 
T peth sydd eisieu ydyw galw i gof y dyddiau o'r blaen, 
yn y rhai y dioddef odd ein tadau ymdrech mawr o hel- 
bulon, i sicrhau i ni y dref tadaeth werthfawr o ryddid 
crefyddol sydd gennym. 

Dylid cofio, modd bynnag, fod y Diwygiad Protest- 
amaidd, o'r dechreu, wedi cymeryd ffurf ychydig yn 
wahanol ym Mhrydain i'r hyn ydoedd ar y Cyfandir. 



Digitized 



byGoogle 



TR ABF-LYNGES TSBAENAIDD TN 1588. 217 

Yno yr ydoedd yn gwisgo ffurf grefyddol i ddechreu, a 
gwleidyddol wedi hynny ; yma, drachefn, dechreuodd yn 
wleidyddol a gorphenodd yn grefyddol ; math o ddechren 
yn y cnawd, a dybennu yn yr ysbryd. Yn yr Almaen a'r 
Yswissdir nid oedd unrhyw allu gwleidyddol, canolog, 
cryf , i ymaflyd yn y Diwygiad, ar ei doriad cyntaf allan, 
ac i geisio ei droi i'w amcanion ei hunan : f elly yr oedd 
yr arwedd grefyddol arno yn cael perffaith chwareu teg 
i ymddadblygu. Yn Lloegr, ar y llaw arall, yr oedd un 
o linach y Tuduriaid, mab neu ferch, ar yr orsedd yn 
wastad ; a chyda'r erthygl fawr honno yn eu credo am 
uwchafiaeth y goron, yn ceisio marchog y Diwygiad i'w 
mantais eu hunain, gan geisio crafangu i'w dwylaw eu 
hunain y gallu hwnnw a gymerwyd o ddwylaw y Pab. 
Er hynny, yr un a'r unrhyw ysbryd ydoedd yn y cy£f- 
rawd Protestanaidd yn yr unfed ganrif ar bymtheg, 
ymhob man. Ysbryd yr Arglwydd yn ymsymud ar 
wyneb y dyfnder ydoedd. Yr ydoedd yn ddigon politic- 
aidd, ar y Cyf andir, i roddi ff urf newydd i lywodraethau, 
a pheri i dywysogion blygu iddo ; yr ydoedd yn ddigon 
ysbrydol, ym Mhrydain, i wneyd Elisabeth, merch 
Harri VIII., yn Brotestant da, er nad yn Buritan o 
fath yn y byd ; ac i gyfnewid, mewn un teyrnasiad, dôn 
grefyddol y wlad. A gornest fawr y Diwygiad Pro- 
teetanaidd ydoedd y frwydr lyngesol yn y flwyddyn 
1588. Pell ydym oddiwrth feddwl mai y frenines 
Elisabeth ydoedd Deborah y Diwygiad ; eto dyma'r pryd 
y dialwyd dialeddau Israel, ac yr ymgymhellodd y bobl 
o ddifrif i dori ymaith yn llwyr oddiwrth Ruf ain. Am 
ddyweyd nad oedd dim perthynas rhwng yr Arf-lynges 
ft Phrotestaniaeth, nid ydyw ond ynfydrwydd, gan fod 
pob peth yn profi yn wahanol. Nid ydym am wadu fod 
amcanion poíiticaidd mewn golwg; ond ymdrech fawr 
ddiweddaf y Babaeth ydoedd, drwy Phylip II. o Yspaen, 
fel offeryn, i feddiannu Prydain, ac i lindagu Proteet- 
aniaeth yma, yn yr Iseldiroedd, ac yn yr Almaen. 
Amcanai Phylip, mae'n ddiau, gadw ei uwchafiaeth ar 
y môr, a'i feddiannau ym myd newydd y €U>rllewin; 



Digitized 



byGoogle 



218 TB ABF-LYNGE8 Y8BASNAIDD TN 1588. 

dichon ei fod yn teimlo hefyd mai efe, ar ol Mari Stuart, 
o Ysgotland, a ddienyddiesid y flwyddyn flaenorol, 
ydoedd yr etifedd uniongred nesaf i orsedd Lloegr ; ond 
ni phetmswn ddyweyd na buasai yr holl bethau hyn 
gyda'u gilydd yn cymhell un mor araf a Phylip i'r fath 
anturiaeth, ac i barotoi y fath lyngea, oni bae fod rhyw- 
beth arall mewn golwg. Wrth geisio Iladd yr holl adar 
hyn meddyliai am un arall, y pennaf o honynt i gyd, yn 
ei fryd ef, sef lladd y Diwygiad, ac adennill yr holl fyd 
i fod yn eiddo yr Eglwys Babaidd. Yr oedd hanner 
nifer teyrnasoedd Ewrop wedi torri yn rhydd oddiwrth 
Babyddiaeth ; breuddwyd brenin Yspaen ydoedd clymu 
y rhai hynny drachefn wrth gadair Sant Pedr. Dyma 
yr olwg a gymer yr holl haneswyr, Hume, Macaulay, 
Froude, Motley, a J. R. Green, <fec., ar yr amgylchiad, 
ac y mae rhai o honynt hwy nas gellir, mewn un modd, 
ddyweyd eu bod yn rhy ffafriol i Brotestaniaeth. 

Byddai yn fantais i ni, fe allai, daflu cipdrem ar 
Gyfandir Ewrop ym mlwyddyn yr Armada. Y flwyddyn 
honno yr oedd yr awyrgylch boliticaidd yn neillduol o 
drymaidd. Daroganai y mân-brophwydi fod pethau 
rhyfedd i gymeryd lle yn y flwyddyn 1588, fel y daro- 
ganai eu hepil ar ol hynny fod pethau rhyfedd i ddi- 
gwydd yn y flwyddyn 1866. Haeríd fod arwyddion yn 
" y nef uchod, ac ar y ddaear isod, gwaed a thân a 
tharth mwg." Honid fod ser-ddewiniaid Germani wedi 
prophwydo gan' mlynedd cyn hynny y byddai diwedd y 
byd yn cymeryd lle y fl wyddyn honno ( Nid oedd eisieu 
dewin i fynegu yr ysgydwid gorseddfeinciau, y chwelid 
ymherodraethau, ac yr ymleddid brwydrau gwaedlyd. 
Nid rhaid ond taflu cipolwg ar Ewrop i ganfod fod 
pethau aethus wrth y drws. Yr oedd Pfrainc, gyda'i 
theyrn ieuanc, gwan, a llygredig, Henry III., ar yr or- 
sedd, yn rhanedig drwyddi. Ei fam, Catherine de 
Medici, rhyw ail Jeiebel o fenyw, ydoedd mewn gwir- 
ionedd yn teymasu. Yng Nghadair Sant Pedr, yn 
Rhufain, eisteddai Sixtus V., y creadur mwyaf cyfrwya- 



Digitized 



byGoogle 



YB ABF-LYNGES YSBAENAIDD YN 1588. 219 

ddrwg a diegwyddor o Bab fu erioed yn y Fatìcan. Yr 
oedd blaen y dòn f awr a ysgubodd ar draws y Cyfandir, 
ynghyd a Luther, Melancthon, Calfin, Knox, Coligny, 
Ac, y cewri a gerìd ar ei brig, wedi myned heibio. Ond 
yr oedd Uygaid pawb tuag Yspaen. Yno, yn yr Escur- 
ial, lle a adeiladesid ganddo yn balas, yn fynachlog, ac 
yn fedd, yr oedd Phylip II., fel rhyw bryf copyn mawr, 
yn gwau rhwydau i ddala Protestaniaid, ac yn gwylio yn 
fanwl holl symudiadau Cyfandir Ewrop. Efe oedd 
teyrn galluocaf y byd ar y pryd ; bu ei allu, dros ryw 
dymor, yn fwy na gallu Bonaparte ei hunan. Ymes- 
tynai ei diriogaethau dros y rhannau helaethaf o dri 
chyf andir ; yr ydoedd yn oruchaf ar dir a môr. Cadwai 
fyddin sefydlog o hanner can' mil o filwyr, a'r rhai hynny 
yn enwog drwy Ewrop am eu dewrder a'u pybyrwch, 
pan nad oedd gan Loegr gatrawd o filwyr rheolaidd. 
Tybir f od cyllid ei deyrnas gymaint ddengwaith a chyllid 
y deyrnas hon a'i threfedigaethau yn amser Elisabeth. 
Llenwid pob man âg arswyd gan ei filwyr, a bygythiai ei 
lyngesoedd holl arfordiroedd Ewrop. Dygai ei longau 
masnachol iddo aur y Gorllewin, a pheríysiau y Dwy- 
rain. Yspaen, y pryd hwnnw, oedd pîau masnach yr 
America a'r Cefnfor Indiaidd. Yn ei wasanaeth, fel 
cadfrídog, yr oedd Alesander Farnese, y Duc Parma, 
un o gadlywyddion blaenaf ei oes, ac un y dywedid am 
dano na chollodd frwydr erioed. Yr oedd gan Phylip 
un amcan, a hwnnw ydoedd gorchfygu y byd, a di- 
wreiddio Protestaniaeth allan o hono; ond claddai ei 
gynlluniau yn ei fynwes, ac nid oedd neb byw yn cael 
gwybod am danynt, oddigerth ei hoff gadfridog, y Duc 
Parma, a'r tri-wriad hynny o weinidogion a'i cylchynai, 
y rhai a elwid ganddo, o herwydd eu bod yn cydgyfarfod 
yn nyfnder y noe, y Cynghor Canol-nosol. Yr oedd yn 
feistr ar y gelfyddyd o ffugio ; twyllodd Elisabeth a'i 
chynghoriaid i feddwl ei fod am heddwch, hyd nes yr 
oedd yr Armada yng ngolwg glennydd Lloegr ! 

I gyfarfod â'r gallu mawr yma, nid oedd gan Bro- 
testaniaeth ond edrych am ymwared at Brydain, a 



Digitized 



byGoogle 



220 YB ABF-LTMGB8 T8BABNAIDD TN 1588. 

gweriniaeth fechan newydd-anedig Holland. Yr oedd 
y ddiweddaf newydd ennill ei hannibyniaeth oddiar 
Yspaen, ac yn barod i wneyd pob aberth er ei gadw, gan 
ei ystyried yn werth gwaed ei Thywysog William, a gyf- 
enwid Gwilym y Tawedog. Collodd ef ei fywyd drwy 
gleddyf üofrudd, a gyflogwyd i'r gwaith gan aur 
Phylip, ac a arfogwyd gyda phardwn oddiwrth y Pab. 
Ác am Loegr, nid oedd ei holl boblogaeth hi, y pryd 
hwnnw, ond tua phum miliwn, ei thrysorlys mewn an- 
nhrefn, ei Uynges yn eiddil, a'i byddin heb fod yn unlle. 
Yr oedd Ysgotland yn deyrnas ar wahan, ac ar bwnc y 
Diwygiad yn rhannol ; yr Iwerddon, fel arfer, yn wrth- 
nysig ; a gwaeth na'r cyf an, nid ydoedd y dealltwriaeth 
perffeithiaf rhwng Prydain a Holland. Darfu i waith 
Elisabeth yn hoedena gyda hwn a'r llall, ac yn neillduol 
yn danfon ei hanwesyn, Iarll Leicester, drosodd yn gad- 
fridog i'r Iseldiroedd, a'i gwaith yn ofera cymaint gyda 
Phylip'o berthynas i'r telerau am heddwch, daflu diflas- 
dod ar feddyliau Barneveld, ac eraill o bobl flaenaf 
Holland. Ond yr oedd y bywyd newydd yn ymgyn- 
hyrf u ym Mhrydain ; y dyheuad am ryddid yn ymweithio 
tuag i fyny. Elai dynion ieuainc o Loegr drosodd i 
Pfrainc a'r Iseldiroedd i ymladd brwydrau Protestan- 
iaeth. Ymunai y " Morgwn Seisnig " (The Englùh 
Sea-dog$) t Drake, Frobisher, Hawldns, &c, a'r "mor- 
fegeriaid Ellmynaidd " (The Dutch Sca-bcggan) ynghyd 
i wibio'r moroedd am longau Yspaenaidd i'w hysbeilio. 
Yr oedd Syr Francis Drake wedi dyfod yn ddychryn y 
moroedd. Wedi clywed o hono am barotoad y Uynges 
Yspaenaidd, aeth allan, a rhyw 30 o longau bychain 
gydag ef , i Cadiz a Lisbon ; Uosgasant y llongau, dinystr- 
iasant y darpariaethau a barotowyd gan Phylip ar gyfer 
goresgyn Prydain, a daeth yn ol gydag ysglyfaeth 
lawer, gan ddywedyd iddo ef " ddeifio ychydig ar farf 
brenin Yspaen." 

Haid ryfedd oedd y "morgwn Seisnig: 1 ' cyfuniad 
hynod o Buritaniaeth ac anturiaeth. Tybient fod hela 
y Jesuitiaid, dinystrio dylanwad y Chwil-lys, suddo 



Digitized 



byGoogle 



TB ABF-LYNGE8 Y8BAENAIDD YN 1588. 221 

Uongau Yspaen, a lladrata trysorau Phylip, yn waith 
cydweddol â'u galwedigaeth fel " etholedigion Duw." 
Modd bynnag, dengys yr holl bethau hyn pa fath oedd 
y teimlad ar y pryd ; gorf odid Elisabeth a'i chynghorwyr 
i wynebu brenin Yspaen, a bod yn arwyr Protestan- 
iaeth. Hyn, dybygem ni, ac nid eu cariad at y gwaith 
yn gymaint, a'u dygodd i gyhoeddi rhyfel yn erbyn y 
Babaeth. Prydain ei hunan, ysywaeth, yn fwy na'î 
brenines a'i gweinidogion, ydoedd wedi ei chynhyrfu i'w 
gwaelodion. 



Digitized 



byGoogle 



212 TB ABT-LTNOM TSBAINAIDD TK 1588. 



II. 

Buwyd am flynyddoedd yn parotoi yr Arf-lynges 
Yspaenaidd. Nid arbedwyd na thraul na thrafferth i 
gasglu ynghyd lynges na welodd y byd erioed ei bath, i 
gario drosodd lengoedd Yspaen, milwyr y Chwil-lys, i 
oresgyn Prydain Brotestanaidd. Cynnwysai oddeutu 
160 o lestri o bob math, y rhan amlaf o honynt, yn ol 
fel yr ystyrid llongau y dyddiau hynny, o faintioli an- 
ferth, ac wedi eu harfogi a'u dodrefnu y modd goreu y 
gallai celfyddyd y pryd hwnnw, ar gyf er y gwaith oedd 
iddynt. Ar eu byrddau yr oedd tuag 8,000 o forwyr, a 
2,088 o gaethion yn rhwyfwyr, dros 20,000 o fÛwyr 
rheolaidd, heblaw llu o wirfoddolwyr, yn cynnwya rhai 
o brif bendefígion Yspaen. Rhifai y cyflegrau 2,660, a 
chariai yr holl longau 60,000 o dunnelli, yr hyn ydoedd 
yn swm anferth pan y cofíom nad oedd holl lynges reol- 
aidd Prydain yn cynnwys ond rhyw 30 o lestri, a'u 
tunnellaeth ftonnagej, gyda'u gilydd, heb fod yn fwy 
na'r eiddo un o'r agerdd-longau mawrion sydd yn croesi 
y Werydd ! Ac nid hynny yn unig, eithr parotoid math 
o lynges arall gan y Duc Parma, mewn rhan o'r Iseldir- 
oedd ag oedd eto ym meddiant Yspaen, i gario drosodd 
30,000 o fílwyr glewion oedd ganddo wedi eu casglu o 
bob gwlad, gyda'r amcan o oresgyn Lloegr ; ond pegwn 
mawr y fuddugoliaeth a ddilynodd ydoedd i'r llyngee 
hon fethu dyfod i gyfarfod y llall. 

O'r diwedd wedi cael pob milwr a morwr ar y 
bwrdd, cychwynodd yr Armada o Lisbon, gan ymlithro 
yn fawreddog, long ar ol llong, i lawr y Tagus. Yr oedd 
y Pab eisoes wedi ysgymuno Elisabeth, ac wedi rhoi ei 
choron, mewn addewid, wrth draed Phylip; ei orchwyl 
nesaf ydoedd bendithio y llynges oedd i ddwyn oddi- 
amgylch y cynllun hwn. Yr oedd rhai o brif swyddog- 
ion y Chwil-lys ar fwrdd yr Armada, a channoedd o 



Digitized 



byGoogle 



TB ABF-LYNGE8 YSBAENAIDD YM 1588. 223 

offeiriaid Pabaidd o Yspaen yn dyf od trosodd i gymeryd 
meddiant o Frydain. Tra yr oedd y Pab Sixtos âg un 
llaw yn cymeryd y goron oddiar ben Elisabeth, â'r Uaw 
arall rhoddai het CardincU ar ben alltud o Sais, o'r enw 
Allen, gan ei apwyntio yn Archesgob Canterbury! 
Creadur ydoedd Allen a gasäi y wlad a'i magodd, yn 
enwedig ei Phrotestaniaeth, ac ydoedd yn barod i wneyd 
unrhyw fudr-waith a geisiai Rhufain ganddo. Cyneith- 
odd y Tarw ( The Pope'ê Bull) ofnadwy a ddanfonasai y 
Pab allan yn erbyn Elisabeth, ac a'i hargraffodd yn 
Antwerp, ynghyd a phamphled arall, llawn o'r 
celwyddau a'r enllib mwyaf gwaradwyddus a fnaidd am 
y frenines. Enwasid y rhan fwyaf o longau yr Armada 
yn ol enwau yr apostolion, Sant Matthew, Sant Phylip, 
Sant lago; felly edrychid ar yr ymgyrch yn fath o groes- 
gad grefyddol. Bron na thybiem fod yr enwau hyn yn 
dynodi cymeriad y f rwydr ; canys yr oedd raid i'r seint- 
iau hyn ymladd â'r " morgwn Seisonig," mewn llongau 
yn dwyn yr enwau T Llew, Tr Arth, T Tarw, &c, a 
hynny mewn gornest lle yr ydoedd sylweddau yn erbyn 
ofergoeledd, dychymygion yn erbyn ffeithiau, a ffydd- 
londeb i wlad, i gydwybod, ac i Dduw, yn erbyn ffug- 
nodded oruwchnaturiol y seintiau. Er derbyn o honi 
fendith y Pab, ni chafodd y llynges rwydd-deb o'r de- 
chreu. Pan ar gychwyn bu farw yr Arch-lyngesydd, yr 
Ardalydd Santa Cruz, a phenodwyd yn ei le y Duc 
Medina Sidonia. Gelwid y cyntaf , ar gyfrif ei ddewr- 
der, yr " Ardalydd Haiarn," a'r ail ar gyfrif ei gyfoeth, 
y " Duc Euraidd ;" ac ni bu cyfnewid yr haiarn am yr 
aur o unrhyw fantais i'r anturiaeth. Bu yr elf ennau, o'r 
decnreu, yn angharedig iawn wrth yr Armada ; y ser yn 
eu graddau, y môr yn ei wyntoedd a'i ystormydd, yn 
ymladd yn erbyn Sidonia. Mewn gwirionedd, y mae 
mwy o hanes peiriannau rhyfel y Goruchaf , y gwynt a'r 
môr, y tywyllwch a'r tònau, y rhai a " gadwodd efe hyd 
amser cyfyngder, hyd ddydd ymladd a rhyfel," yn hanes 
y llynges hon na dim arall. Collwyd amryw o'r llongau 
mwyaf cyn dyfod o honynt i olwg tir Prydain o gwbl. 



Digitized 



byGoogle 



224 YB ARP-LYNGES YSBAENAtDD TN 1588. 

Darf u i Gymro o'r enw Dafydd Gwynn, oedd yn rhwyf wr 
yn un o'r llongau, ac ydoêdd er's un mlynedd ar ddeg 
yn gaethwas yn Yspaen, arwain mintai o wrthryfelwyr, 
a thrwy gymeryd mantais ar y gwynt a'r ystorm, rhed- 
odd ddwy o'r llongau i dir Ffrainc. 

O'r diwedd, ar y 30ain o Orphenaf, cafodd Lloegr 
yr olwg gyntaf ar yr Armada hir-ddisgwyUedig. Gwnel- 
sid pob peth a allai cyfrwystra a chelwydd ei wneuthur 
i beri i'r Prydeiniaid hepian yn ddiofal, gan geiaio eu 
perswadio nad ydoedd yn d'od, a'i bod wedi ei bwriadu 
i fyned i le araU; ond bellach wele hi wedi gwneyd ei 
hymddangosiad. Yr oedd Prydain yn oddaith o frwd- 
frydedd o ben bwygilydd. Rhaid cydnabod mai y paro- 
toad goreu oedd fod ysbryd y wlad wedi ei gynhyrfu ; 
mwy o ysbryd na dim aralL Ám y milwyr, yr oedd eu 
nifer yn f wy na'u disgyblaeth. Nid oedd Iarll Leioester 
o nemawr werth f el cadf ridog ; ac yr oedd y frenines yn 
grintach hyd at gybydd-dod, ac yn benchwiban hyd *t 
blentynrwydd. Gwir iddi, ar un o'i munydau mawrion, 
ac yr oedd ganddi, wrth lwc, amryw o'r rhai hynny, 
wisgo mewn gwisg filwrol, a marchogaeth i'r gwersyll yn 
Tillbury, a chyfarch y milwyr, gan ymdynghedu y 
byddai iddi farw ar faes y frwydr cyn y goddefai weled 
dinystrio Protestaniaeth y deyrnas, a chymeryd ymaith 
ryddid y deiliaid. Ond yr oedd Uyngeswyr Lloegr, 
Howard, Drake, Hawldns, Frobiaher, àc, yn deall eu 
gwaith yn dda. Nid oedd rhifedi holl longau rhyfel 
rheolaidd y frenines dros 30 ; ond y fath oedd y brwd- 
frydedd, fel yr ychwanegwyd atynt, drwy roddion per- 
sonol y deiliaid a'r trefi, hyd nes yr oeddynt yn rhifo t«a 
191. Yr oedd bychander eu maintioH, o'r dechreu, yn 
fantais iddynt ar longau mawrion anhylaw yr Àrf- 
lynges, gan eu bod yn gallu symud mor chwimwth, ac yn 
gallu taflu pedair ergyd am bob un i'r Yspaeniaid. Nid 
oedd magnelwyr y Uyngea Yspaenaidd, ychwaith, o'u 
cymharu â'r Prydeiniaid, ond prentisiaid anfedrus ar y 
môr, tra yr oedd ei morwyr yn berfFaith anghyfarwydd 
â'r aianel a'i thro-wyntoedd. Daeth yr Armada i mewn 



Digitized 



byGoogle 



YB ABF-LYNGE8 YSBAENAtDD YN 1588. 225 

i'r CuHor Seisonig ( t he English Channd) yn rhwysg- 
f awr anghyffredin, yn hwylio yn f awreddog ar £furf han- 
ner lloer : y Sant Martin, llong y Uyngesydd, yn y canol, 
a'r holl longan eraill yn ffurfio hannergylch o'i deutn, a 
chymaint oedd eu nif er a'u maintioli, fel yr oedd cryn 
saith milldir o bellder rhwng y ddau gorn! Ond yng 
ngeiriau morwyr yr oes honno, fe dynnwyd plu yr 
Yspaenwr o un i un, collwyd Uong ar ol llong, mewn 
ysgarmes ar ol ysgarmes, hyd oni orf u i'r llynges fyned 
o'r sianel, yn y pen arall, allan i Fôr y Gogledd, yn 
ddarnau, yn cael ei gyru o flaen y gwyntoedd, a Howard, 
Hawkins, a Drake yn ei herlid. 

Ni f u erioed y fath siomedigaeth ! Ni f u, i'n tyb ni, 
amgylchiadau erioed yn dangos llaw Rhagluniaeth mor 
amlwg. A chymeryd allan o'r cyfrif frwdfrydedd y 
genedl Seisonig, a dewrder a medr y morwyr Prydeinig, 
ynghyd a phybyrwch yr Ellmyn yn rhwystro y Duc 
Parma i ddyfod allan ó'u porthladdoedd, nid oedd yr 
holl hanes, o du Tspaen a Lloegr, ond un gyf res olynol 
o gamgymeríadau a bonglerwch. Y dyddiau yr oedd y 
llynges Yspaenaidd yn dyfod i olwg pentir Lloegr, 
cawsai y llyngesydd Seisonig orchymyn oddiwrth y fren- 
ines, nad ydoedd yn debyg y deuai y gelyn y flwyddyn 
honno ; f eÜy ar iddo ddiarf ogi y môr-filwyr, a rhoi am- 
ryw o'r llongau i gadw ! Yr oedd y llynges Brydeinigyn 
ammharod mewn cyflenwad o bylor ac ymborth, îe, 
ymhob peth ond brwdfrydedd ysbryd y dynion. O du 
Yspaen, drachefn, y mae y naill gamgymeriad yn dilyn 
y llall. Cynllun Phylip ydoedd i'r Armada hwylio am 
Calais, ac angori yno hyd nes y deuai y Duc Parma a'i 
fyddin i ymuno â hi, ac yna fod iddynt, gyda'u gilydd, 
lanio ar draeth Margate, a gorymdeithio i fyny a chy- 
meryd dinas Llundain ar unwaith. Yr oedd hwn yn 
gynllun dif ai ar bapyr ; ond yr oedd amryw bethau na 
chymerwyd i ystyriaeth gan y gŵr o'r Escurial. Drwy 
gryn drafferth, ac wedi cael ei bluo, fel y gwelwyd, y 
cyrhaeddodd Sidonia i Calais; ac erbyn iddo fyned 
yno, nid oedd yr un Parma yn y golwg. Yr oedd 
Q 



Digitized 



byGoogle 



226 TSL ABF-LTNOM TSBABNAIDD TN 1588. 

hwnnw drachefn fel march yn cnai yr enfa, yn Uawn 
awydd am ddyf od, ond nia gallai ; canys yr oedd Uyngea 
HoUand yn gwarchae pob bwlch a chulfor yn fanwL. 
Ganddo ef yr oedd y darpariaethau helaethaf , a'r mil- 
wyr goreu ar y pryd, yn yr hoU fyd ; ond pa les oeddynt, 
tra yr oedd pob afon a mor-gìlf ach dan warchae tyn, fel 
nas meiddiai ddyfod aUanf ac nid oedd ganddo yntau 
ond Uynges o ysgraffau, i gludo ei filwyr dros y nanel, 
ar dywydd teg, diwrthwynebiacL Disgwyliai Parma i 
Sidonia a'r Armada ysgubo yr hoU Oulfor Seisonig 
yn lân iddo oddiwrth bob gelyn cyn y mentrai aUan; 
diagwyUai Sidonia, ar y Uaw araU, bob dydd ei weled 
yntau yn dyfod i'w gynorthwyo i orchfygu y Uongau 
Prydeinig! Rhyfedd gweled cadlywyddion Yspaen, 
prif aUu müwraidd y byd, yn cael eu dyrysu f el hyn gan 
groes-amcanion. 

Tra yr oedd Coron Lloegr a bywyd Protestaniaeth 
megis yn gorwedd yn y fantol, ar y Sabbath cyntaf yn 
Awst, 1588, angorai Uynges fawr Yspaen yn angorfa 
Calais, i ddisgwyl y Duc Parma i ymuno â hi. Ac ni 
wyddai y Uyngeswyr Seisonig nad aUai Parma ddyfod 
drannoeth ; f eíly yr oedd raid cael yr Armada aUan o'r 
angorfa cyn i Parma uno ei lengoedd â hi. Drwy ddy- 
fais ryfedd, wedi ei hawgrymu iddo, meddir, gan y fren- 
ines ei hunan, y cafodd y Uyngesydd Howard y Uongau 
Yspaenaidd o borthladd Calais. Bedair blynedd cyn 
hynny darfu i un Gianibelli, Italiad o genedl, oedd yn 
trigo yn Antwerp, ddyfeisio math o longau, Uawn o 
bylor a defnyddiau hylosg eraill, a'u danfon, gyda'r 
llanw, yn erbyn pont fawr a wnaethai y Duc Parma er 
gwarchae Antwerp, a'i chwythu i fyny gyda difrod ar- 
swydua ; a byth wedi hyn f e adnabyddid y Uongau hynny 
gan yr Yspaeniaid fel " diafl-longau GianibeUi." Ar 
adeg hwyliad yr Armada, gwyddid fod OianibeUi yn 
Lloegr ; ac er nad oedd a f ynnai ef yn uniongyrchol â'r 
ddyfais a ddefnyddiodd Howard gyda'r Armada, eto 
diau mai ei ddyfais ef , yn Antwerp, a'i hachlysurodd. 
Modd bynnag, yr oedd ofn GianibeUi ar yr Yspaeniaid. 



Digitized 



byGoogle 



TB ABJMLYNGB8 Y8BABNAIDD YN 1588. 227 

Ar hanner nos, Awst 7, tra yr oedd y llynges Yspaen- 
aidd yn gorwedd yn dawel wrth angor gerllaw Calais, 
canfyddent ryw bethan duon, yn y tywyllwch, yn ym- 
lithro gyda'r llanw hyd atynt, ac yna yn ymffrwydro ar 
unwaith yn golofnan mawrion o dân. Daeth yr adgof 
am ddiafl-longau Antwerp yn anorchfygol i gof pawb ar 
f wrdd yr Armada. Ymdaenodd y dychryn mwyaf drwy 
yr holl lynges, a cheisiai pawb ffoi gan waeddi, 
" Llongau tan Antwerp ! Llongau tân Antwerp \" Nid 
oeddynt mewn gwirionedd ond wyth o hen longan wedi 
eu pŷgu a'u tanio, a'u danfon i beri dychryn i'r Yspaen- 
iaid ! Drannoeth yr oedd y Uynges Yspaenaidd wedi ei 
chwalu, a rhai o'r llongau wedi myned i'r lan ! a dyma y 
dydd y bu yr unig frwydr, deilwng o'r enw, rhwng yr 
Yspaeniaid a'r Prydeiniaid. Hon yw y frwydr a adna- 
byddir dan yr enw brwydr Gravelines. Bu yn ymladd 
caled drwy y dydd ; Uaddwyd pedair mil o Yspaeniaid, 
suddwyd tair o'u llongau, aeth tair arall i'r lan, tra na 
chollwyd cymaint ag un o'r llongau Prydeinig. Bu yr 
Armada, am ddyddiau dilynol i hyn, yn hollol at dru- 
garedd yr ystormydd, a bron a myned yn ddrylliau ar 
draethau Fflanders. Penderfynodd Sidonia ddychwelyd 
adref drwy Fôr y Gogledd; ac nid oes ar glawr hanes 
am olygfa fwy siomedig na gweled y rhyfel-longau 
beilchion hyn yn cael eu gyru o flaen y gwyntoedd o'r 
sianel i'r môr ystormus hwnnw. Ni fedd Prydain, yn 
holl hanes ei thymorau, fis Awst mor ystormus ft 
hwnnw. Ysgaf nhawyd y Uongau Yspaenaidd o'r pethau 
a ddarparesid ar gyf er goresgyn Lloegr ; maes-gyflegrau 
a barotowyd ar gyfer brwydrau, offerynau i gymeryd 
dinasoedd caerog; îe, brithid wyneb y môr gan gelan- 
eddau ceffylau ac asynod, a gwahanol greaduriaid a 
fwriwyd oddiar fwrdd y llongau fel pethau dianghen- 
rhaid. Erlidiwyd yr Yspaeniaid gan Syr Francis Drake 
hyd onid aethant heibio i Gulfor Fforth yn Ysgotland, 
gan yr of nid iddynt droi yno ; ond nid oedd gan Drake 
nac ymborth na phylor i ymlid ymhellach ar eu hol. 
Prin y cawsant heibio i ynysoedd yr Orkneys, nad oedd- 



Digitized 



byGoogle 



228 TB ÀÄF-LYNGM YSBASNAIDB YH 1586. 

ynt yn nannedd ystormydd ofnadwy Môr y Gogledd; 
byddent weithiau yn cael en gyru yn erbyn glennydd 
Norway, bryd arall mewn perygl o fyned yn ddrylliau 
ar greìgian Shetland, nen bentir Ysgotland, yr hwn, 
iddynt hwy, a atebai yn llythrennol i'w enw, yn Benrhyn 
Dialedd (Cape WrathJ mewn gwirionedd. Os drwg en 
helynt ar ororan Yagotland, gwaeth fyth ar lennydd yr 
Iwerddon. Collwyd cannoedd o fywydan ar y pentir- 
oedd a'r creigian perygìua hynny. Cafodd môr-ladron 
yr Orkneys, tylwythan fclamj yr Ucheldiroedd, a llad- 
ronach crwydrol Donegal a Galway, gynhanaf toreithiog 
iawn. Ar y traeth gerllaw Sligo cyfrifwyd nn cant ar 
ddeg o gyríf Yspaenaidd wedi en bwrw i'r lan I Aeth 
miloedd o fywydan, a'r rhai hynny yn çynnwys toraeth 
pendefigaeth Yspaen, yn aberth i'r tonnau ! O'r diwedd 
cyrhaeddodd tua 10,000 adref i Corunna, rhai i farw o'r 
pla, eraill i ddihoeni o gywilydd I 

Dyma ddiwedd yr anturiaeth fawr i geiâo di- 
wreiddio Proteetaniaeth o'r byd. Ni ddylem fostio o 
drychinebau, nac ymddifyru mewn dialeddau; ond yn 
yr hanee hwn nÌB gallwn lai na gweled fod y Gorachaf 
wedi cymeryd, o'r dechreu, y cweryl i'w law ei hun. 
08 bu Rhagluniaeth ddwyfol erioed &'i llaw yn cyf- 
ryngu, yr ydoedd felly, gellid meddwl, yn yr achos hwn. 
Yr oedd marw y llyngesydd Yspaenaidd, ar y cychwyn ; 
y llynges, can gynted ag y daeth allan i'r Werydd, yn 
cael ei goddiweddyd yn ebrwydd gan wyntoedd cryfion ; 
camgymeriad yr Yspaeniaid yn hwylio yr ochr Seisonig 
i'r âanel ; cyf eiriad yr awelon i roi mantais i'r Prydein- 
iaid; gwaith y Prydeiniaid yn methu erlyn ar ol yr 
Yspaeniaid, gan eu gadael felly i ofal yr ystormydd ; — 
'roedd yr holl bethau hyn f el yn cydgyf eirio at ryw Law 
anweledig oedd yn cyfryngu yn y cyfan. Ymgysurai 
Phylip yn y syniad ddarfod iddo ef anfon ei ddynion a'i 
longau i ymladd â dynion, ac nid Ä'r elfennau ; ond nid 
felly y cydnabyddai Lloegr ei dyled i'r ystorm a ddi- 
nystriodd yr Armada. Cafodd bôst y gorchfygwyr ei 



Digitized 



byGoogle 



TS AJUT-LYNG*fl YSBABNAIDD TN 1588. 229 

wyleiddio gan fawredd y waredigaeth. "Tia chwyth- 
aist â'th wynt; y môr a'u tödd hwynt, soddasant fel 
plwm yn y dyfroedd cryfion." Yr Arf-lynges oedd un 
o'r ymosodiadau mwyaf ofnadwy a wnaeth y Babaeth 
erioed ar Brotestaniaeth ; a phrofodd yn dro-bwynt yr 
ymdrech rhwng Rhufain a'r Diwygiad Protestanaidd. 
Penderfynwyd rhai o'r cwettiynau pwysicaf mewn han- 
esiaeth gan y frwydr o flaen 6ravelines. Nad ydoedd 
Prydain yn myned i ymostwng, unwaith yn rhagor, dan 
iau y Babaeth, a atebwyd, unwaith am byth, gan wynt 
y nefoedd, a chan fagnelau Syr Francis Drake. Neid- 
iodd y deyrnas hon i fy wyd newydd drwy yr ymdrechf a ; 
bu iddi fel mynediad trwodd o farwolaeth i fywyd. Yr 
ydoedd dinystr yr Armada yn bregeth fawr i'r holl 
wledydd — Pabaidd a Phrotestanaidd ; ond f elly i Loegr 
yn anad yr un. Gwaredasid hi gan Law Ddwyfol, ac i 
amcanion goruchel. Dioegwyd y Fraich, parthwyd y 
môr, gwnaed arwyddion mawrion drwy law Duw Holl- 
alluog, nes teimlo o'r genedl ei mawredd a'i bychander 
yr un pryd. Dinystriwyd am byth y gyfaredd oedd gan 
Rufain ar wledydd Ewrop ; profwyd nad ydoedd y Bab- 
aeth yn anorchfygol, ac felly calonogwyd pob Protestant 
ar y Cyfandir. Ni fu Prydain byth yr un wedi hynny. 
O'r dwthwn hwnnw allan, pasiodd uwchafìaeth y môr o 
feddiant y galluoedd Pabaidd drosodd i'r rhai Pro- 
testanaidd — o feddiant Yspaen i Holland a Lloegr. 
Daeth Prydain yn ebrwydd yn feistres y môr, a chy- 
merodd ei lle fel un o alluoedd Protestanaidd blaenaf 
Ewrop. Yr oedd tynged y Diwygiad Protestanaidd a 
thynged Lloegr wedi eu cydwau â'u gilydd, i sefyll neu 
syrthio gyda'u gilydd. Cydsafasant ar ddydd y prawf , 
a safant hyd yn awr. Aeth Yspaen i lawr byth er 
hynny. Llesteiriwyd y Diwygiad yno drwy law greu- 
lawn erledigaeth, a byth er dyddiau Phylip yr Ail y 
mae y wlad ffrwythlawn honno yn dihoeni dan iau y 
Babaeth. Mae rhyw arwyddion fod amseroedd yr an- 
wybodaeth ar fyned heibio; a'n dyledswydd ni ydyw 
estyn ati y gangen olewydden, a thalu da am ddrwg 



Digitized 



byGoogle 



230 TB ABT-LYNGSS YSBAlNAÌDD YH 1588. 

iddi, drwy wnejd a allom er ei hefengyleiddio a'i 
dyrchafn. 

Ar ben y trì chan' mlynedd, gwers fawr yr hanee i 
ni ydyw gwerthfawrogi ein Protestaniaeth. Y peth y 
daeth y Nefoedd allan i'w amddiffyn mewn modd mor 
amlwg ; y peth a unodd Brydain, nid yn nnig â gwledydd 
Protestanaidd y byd, eithr hefyd â hi ei hunan, gan 
ddwyn ei bŷwyd dyfnaf i'r golwg ; y peth a adawyd yn 
dreftadaeth ardderchog i ni gan ein hynafiaid, nid i'w 
gymyBgn a'i lygrn, eithr i'w buro a'i eangn, — a fwriwn 
ni hwnnw ymaitht Na wnawn; yn y dyddian hyn o 
Ddefodaeth mynnwn ei gadw yn ddilwgr; yng nghanol 
Enwadaeth mynnwn ei gkdw yn eang ; yng nghanol Am- 
mhenaeth a Sosialaeth, gwnawn i'r byd gofio mai o dan 
aden Protestaniaeth yn nnig y mae yn bosibl i wir 
Ryddid, Cydraddoldeb, a Brawdoliaeth ffynnn. 



Digitized 



byGoogle 



SIR FON : TREM AR AGWEDD CTM- 

DEITHAS TN T CANRIF HWN 

A'R CANRIF O'R BLABN. 



MON, Mon. Pa beth am Sir Fon î Nia gwyddom, 
ddarllennydd hyfwyn, ac am hynny nis dy- 
wedwn. Fel yr afon, y sonia y bardd Words- 
worth am dani, yn treiglo wrth ei hewyllys felua ei 
hnnan; felly ninnau, gan ein bod yn myned yn ol ein 
hewyllys felus ein hunain, ofer ydyw ymholi â ni, ac 
ofer i ninnan dorri unrhyw lwybr, na gwneyd nnrhyw 
ddiofryd. Feallai y soniwn am drigolion Mon, — gair 
am ei hynafiaethan, ei chyflwr cymdeithasol, a'i harfer- 
ion, yn y canrif hwn a'r canrifau blaenorol, Ac. 

Oallwn ddweyd, pa fodd bynnag, mai yr hyn a bar- 
odd i ni ymlwybro yn y ffordd hon ydoedd darllen, 
drosodd drachefn, yn yr argraffiad newydd harddwyh 
a gyhoeddwyd yn ddiweddar, hanet teithiau Thomas 
Pennant drwy rannan o Tnys Mon. A oedd efe yn 
myned drwy y teithiau a ddesgrina, wys, ynte yn eu 
creu er mwyn eu desgrifio? Os oedd, rhaid ei fod yn 
myned igam ogam, ac yn drafferthus iawn, gan dreulio 
llawer o amser i fanylu, ac nid, fel rhai o ymwelwyr y 
dyddiau hyn, yn meiddio dweyd eu bod wedi " gwncy^l " 
Gogledd CyTnru yng ngherbyd y raüway, ac wedi 
" gwneyd " y Wyddfa, os byddant wedi ei gweled drwy • 
ffenestr y cerbyd. 

Gwych o fanyled y desgrifia Pennant yr hen gestyll 
a'r hen gromlechau, — yr hen balasdai, a rhai o'r hen 
foneddion. Ond gwyn fyd na chawsem ganddo ddes- 
grifiadau o ansawdd cymdeithas, gwreng a boneddig — 



Digitized 



byGoogle 



232 SIB FON. 

pa fodd jt oedd j bobl jn bjw, jn cjsgu, jn cerdded, 
jn bwyta, jn gwisgo. Gymaint gwell jw djn na 
chastell ; a derbjn j cestyll a'r cromlechau en gwerth 
oherwjdd j goleuni a daflant ar arf eríon a theimladau 
djn. Oh ! na chawsem jchjdig o ffeithiau cymdeithasol 
Mon, jn j dau can' mljnedd diweddaf — rhjwbeth a 
daflai oleuni ar ei êociology. Gjmaint o le, jn hanet j 
byd, a roddir i frwjdrau a breninoedd, jmerawdwjr ac 
ymhonwyr, darganf jddiadau mewn daear, awyr, a môr 
— rhywbeth digon pell oddiwrth ddjn fel j mae jn ddjn. 
Er jr holl wjbodaeth a feddwn, nis gwjddom beth mor 
bwyùg yn hanes dyn a phwy ddyfeisiodd gyntaf wau 
hoean iddo am ei droed, neu pwy a ddyfeisiodd gorddi 
ei laeth er dwyn allan ymenyn iddo. Erdolwg, anwyl 
ddarllennydd, ai nid meddwl yr wyt ti fod hyn yn gy- 
maint o ddarganfyddiad, yn ei ddydd, a dyfeiaio y 
locomotive cyntaf, y pellebyr, a'r electrie lightt Ac 
eto nid oes adsain pwy ! Carasem yn f awr gael gwybod 
pa bryd y cyfnewidiwyd dillad crwyn am ddülad gwlan, 
a pha bryd y newidiwyd y dull o wneyd j rhai diweddaf , 
o'u gwau gartref i'w gwau gan beiriannau, mewn 
gweithfaoedd. I'n brjd ni, j mae i'r droell fechan, a 
chwjmellid mor hylaw gan ein hen neiniau, ei rhan yng 
ngwareiddiad y byd ! Hanes dyn, a'r pethau sydd yn 
dal agos berthynas âg ef , yw gwir hanes gwlad, wedi y 
cyfan. Nid ydyw yr Alpau ond crugiau o fater, na'r 
Niagara namyn pistyll o ddwfr : rho'wch i ni hanee dyn- 
ion, pe baent ond dynion syml, distadl, a gwerinaidd. 
Nid o dan y meini mynor, ac yng nghorau yr eglwysdai, 
bob amser, y mae y dynion a roisant hanes i wlad wedi 
eu claddu ; na, odid nad yn ddienw ac anghofìedig y gor- 
weddant, o dan y tyweirch gwyrddion, mewn rhjw gil- 
, fach neillduedig. 

Pwj f edr ddwejd wrth jm a oedd melinjddion gonest 
ym Mon yn y canrif o'r blaenî byddai hynny yn werth 
tudalenau cyf ain o achau a bonedd marchogion yr Tnys. 
A oedd y gwehyddion yn gwau yn ddidwyll, y trethwyr 



Digitized 



byGoogle 



bie fon. 233 

yn gyfiawn ? Tewch son am drethwyr : nid oedd son am 
dreth f el treth : na, un o ff urfiau gwareiddiad uchel y 
canrif presennol ydyw trethu un dyn tuag at gadw un 
arall! Yn yr oesoedd blaenorol nid felly yr ydoedd. 
Pwy fedr ein hysbysu pa fath rai oedd y cyfreithwyr? 
Beth am yr usurwyr a'r ocrwyr? Y mae y rhai hyn 
mor amled a phobl yn awr. A oedd büiau hirion yn y 
8Ìopau y pryd hynny, a dianc ymaith heb dalu? 
Gwyddom nad oedd yr un llys i fethdalwyr, modd y 
gallai un weddîo Duw ar dduw-sul, a filio petition yn y 
Banhruptcy Court ar dduw-llun. Yr oedd ganddynt 
hwythau, yr hen bobl, druain, rywbeth tebyg : oblegid 
yr oedd ganddynt feilîaid a cheisbyliaid ; ac y mae dy- 
ledion a drwg-dalu mor hened a dynoliaeth lygredig. 
Ond ni pherthyn i Thomas Pennant fynegi dim i ni ar 
hynyma: nid dyna ei amcan ef. Tybiwn ei fod yn 
brinnach o hyn yn hanes Mon nag yn hanes odid un o'r 
siroedd eraill. Dichon fod y teithydd, gan ei fod yn 
foneddwr uchelwaed ei hunan, yn troi, gan mwyaf, 
ymysg uchelwyr ; ac f elly, yn jddieithr i'r werin. Ceir 
ganddo rai ffeithiau cymdeithasol ; a hynod mor ddy- 
ddorol ydynt. MeddyUer am ei hanes o Hen Batriarch 
Tregaian, a'i dair gwraig (yn olynol, bid sicr), a'i ddwy 
ordderch, a'i dri-phlentyn-a-deugain ! Pe yn Nyffryn 
y Llyn Halen, yn y pedwerydd-canrif-ar-bymtheg — ac 
nid ym Mon, " yn yr amser yr oedd Bess yn teyrnasu " 
— buasai yn gydymgeisydd glew â Brigham Young! 
Mor ddorus ydyw deall mai corffyn bychan ydoedd, yn 
ymgynnal yn bennaf ar lwy-fwyd llaeth, ac yn byw wrth 
hwsmonaeth ; f elly yn f wy o " amaethon boddlon " nag 
o uchelwr trahausfalch. Ychwanega Pennant iddo fyw 
i fod yn gant-a-phump-oed — ei fod yn y llawn feddiant 
o'i synwyrau naturiol hyd y diwedd ; a bod Gruffydd ap 
Wilüam, ei fab hynaf , yn bedair-a-phedwar-ugain oed ; 
a'i fab ieuengaf , o'r un enw (a oedd ei epil wedi hys- 
byddu enwau yr iaith, wys?) yn ddwy flwydd oed, pan y 
bu farw eu tad ; a'u bod, iíl dau, yn ei gladdedigaeth ! 
Gan i hyn gymeryd lle yn 1581, rhaid fod yr hanee yn 



Digitized 



byGoogle 



234 SEB TON. 

nofio ar wyneb cymdeithas, fel math o draddodiad, pan 
7 teithiai Pennant drwy y wlad. 

Ond diolchgar iawn f uasem am gael cymaint ag a 
allesid o hanes y bobl, eu harferion a'u preswylfeydd, 
pan oedd Pennant yn troedio yr Ynys. Pa fath ffyrdd 
oedd yn y wlad î oblegid dyma un o nodau cyntaf gwar- 
eiddiad mewn gwlad. Oh ! nad allasem gael bywgramad 
o'r hen Eolyhead Road drwy Fon, ac ychydig o hanes y 
teithwyr a'r cerbydwyr! Mae ffyrdd gwlad yn well 
mynegai i gyflwr cymdeithas nag adeiladaeth ei chestyll. 
Oewch chwi wybod pa arddull o adeiladwaith ydyw y 
temlau a'r palasdai, rhoddwch i ni wybod pa fodd y mae 
y bobl yn myned i'r farchnad. A oedd rhai o'r pedrol- 
fenni neillduol a elwir " lorries " (pa iaith ?) yn y wlad 
y pryd hynny î Nid ydym yn meddwl eu bod. Heddy w 
y maent i'w cael, fel defaid Jacob, yn fawr-frithion ac 
yn f&n-frithion — o bob lliw, a llun, a chyflymder — yn 
cario mân-dyddynwyr a gwerin Mon i'r marchnadoedd. 
Pan yr ysgrifennir hanes cymdeithas yn Ynys Mon, yn 
niwedd y pedwerydd-canrif-ar-bymtheg, bydd y London 
and North Western Railway a'r "lorry" yn ffeithiau 
pwysig yn yr hanes. Pan y bydd ambell un blysig wedi 
bod, yn Ue marchnata, yn llymeitian ar hyd sucandai 
mân, bryntion y treflannau, wrth gario y cyfryw adref , 
nid bob amser y bydd iaith y " lorry " yn goeth, na'r ym- 
ddygiadau yn weddaidd. 

Ag eithrio Meirionydd, Mon, meddir, yw y sir leiaf 
ei phoblogaeth o holl siroedd Gwynedd. Bydd hyn, 
dybygid, yn newydd i lawer. Ond cofier nad gwlad yn 
dif a ei phreswylwyr mohoni : eithr rhydd hwynt, yn 
rhad ac yn rhodd, yn holl nerth eu hiechyd, a chryfder 
eu gewynau, i fod yn elfen gref ym mhoblogaeth siroedd 
ereill y Dalaeth. Cyf arfyddwch â hwynt braidd ymhob 
man, gyda'u lloer-wynebau mawrion, crynion, Ùygaid 
heb fod yn ddwfn na bas, ond yn dangos toraeth o gar- 
edigrwydd o'r tu cef n iddynt ; ffurf y pen yn fawr — nid, 
feallai, oherwydd maintioli ac ansawdd yr ymennydd, 
eithr er mwyn gorphen y fodolaeth yn briodol tuag i 



Digitized 



byGoogle 



snt roK. 235 

fyny; taldra y corff yn ganolig, ond lled y fynwes yn 
profi presenoldeb peirianwaith rhagorol; a thewder y 
wàr yn dangos medr i drenlio ymborth ac i'w droi yn gig, 
gîau, a chyhyrau. Pe y gwelech y Monwysiad wedi ei 
feddalhau gan awyr laith-fyglyd Llynlleifiad, neu wedi 
ei gyfyngu yn ormodol i ddim ond bara a thrwyth dail 
yr India, yn rhai o gymydogaethau chwarelau Arfon a 
Meirionydd, dengys ei ffrâm ardderchog i chwi, ar un- 
waith, ddarfod ei fagu ar amgen ebran, ac iddo fod yn 
porfäu, ddyddiau ei ieuenctid, yng ngwlad yr eidion du 
— ym Mon. 

T mae cryn wahanîaeth ym mhoblogaeth Mon er yr 
adeg yr oedd Rhosfair (Niwbwrch) yn ei gogoniant, fel 
pen tref y sir, ac yn danf on cynrychiolydd i'r Senedd ! 
Byry Pennant, a'i olygydd, rai ffeithiau dyddorol 
parthed y boblogaeth. Ar y 13eg o Awst, 1663, ebe 
Pennant, yr oedd 2,060 o artrefì ym Mon : yr hyn, a 
chyfrif pump i bob aelwyd, a wna y rhifedi yn 10,050. 
Tn 1776, cyfrifid 3,956 o deuluoedd, y rhai yn ol yr un 
egwyddor a wnelent y nifer yn 19,780 — bron gymaint 
arall a'r cyfrif blaenorol. Ar ol hynny, ceir nodiad gan 
Dafydd Pennant, mab yr hanesydd, a golygydd ei weith- 
iau, y cyfrifìd y boblogaeth yn 1795 yn 28,611 ; ac yn 
1801 yn 33,334 — a chau allan bedwar plwyf, y rhai ni 
ddanfonasant eu cyfrif i mewn. Ar awdurdod arall 
(Cymru, Parch. O. Jones: erthygl "Mon," cyf. ii., 
tudal. 301), gosodir hwynt allan, gan gymeryd i mewn, 
gellid meddwl, y plwyfì uchod i'r cyfrif, yn 33,806. Am 
hanner canrif ar ol hynny, parhaodd y boblogaeth i gyn- 
yddu, fel, yn 1851, yr ydoedd yn 57,327 ; ond byth wedi 
hynny y mae wedi graddol leihau. Tn 1881, y rhif oedd 
50,964. A hyn oll, tra y mae cymydau ei chwaer-dir- 
iogaeth Arfon yn cynyddu yn gyflym. 

Crybwyllasom hefyd am ffrwythlondeb a chynyrch- 
ion yr Tnys. Mae yn hen ddywediad y gall Mon gyn- 
yrchu holl angenrheidiau cynaliaeth dyn, oddigerth yn 
unig halen. Dywedir hyn, gan eithrio, wrth gwrs, y 



Digitized 



byGoogle 



336 sib roK. 

myglys a'r trwynlwch, y rhai, hefyd, a wneir yn yr 
Ynya, ac a aroglir, ac a loagir, ac a fwytcir, gan rai o'r 
trigolion ! Ceir rhai awgrymiadan doniol gan Pennant 
yng nghylch adnoddan yr Ynys. Heblaw y dywed (cyf . 
iii., tudal. 54) fod lluaws o longan bychain yn cario 
ceirch ac ymenyn — cynyrchion "Mon doreithiog â'i 
mân-draethau " — dywed (tndal. 22), fod yr Ynys yn 
danfon ymaith, yn flynyddol, o 12 i 15 mil o dda corn- 
*og> y^g nghyda lln o ddefaid a moch, <kc, dywed hefyd 
y cyfrifìd fod holl anifeiliaid yr Ynys yn rhif o 30,000 ! 
Dyna gelwydd braf , meddwch ! Y mae Dafydd Pen- 
nant, mewn nodiad o'i eiddo, yn tybied y gallai f od yma 
ormodiaeth, ac yn lled feddwl y buasai yn nes i'r gwir- 
ionedd i ddweyd mai tna phnm' mil ydoedtl rhifedi 
anifeiliaid yr Ynys. Modd bynnag, mewn mater o'r 
fath yma yr oedd gan Thomas Pennant bob man tais i 
wybod y gwirionedd, gan ei fod yn troi cymaint ymyag 
nchelwyr a bonedd y wlad ; a thebyg en bod hwy, y pryd 
hynny, yn byw yng nghanol en deiliaid, ac nid, fel eu 
holynwyr presennol, yn absenolion ; ac felly yn gwybod 
yn aruthr hanes cynyrchion en hetif eddiaethau : oe nad 
oeddynt yn mwyhau y ífrwythlondeb er cymeryd man- 
taia i godi yr ardrethion. Tebyg nad oedd y cast hwnnw 
wedi ei ddysgu y pryd hwnnw ; oblegid un o H rwythau y 
mesur a'r mapio ydyw yr ail-brisio. Mae yn ddilys ddi- 
ameu fod Mon yn un o'r llennyrch goreu yng Ngwynedd 
i borfäu, ac i fagu anifeiliaid. Ái nid oes a fynno yr hin- 
sawdd â hynny î ac ai nid oes a fynno y gulfstrcam â'r 
hinsawdd? Dywedir fod fFrwythlondeb a thwf gor- 
llewinol yr Ynys Werdd i'w brìodoli, i fesur helaeth, i 
hynny; a phaham llai gorllewinbarth Monf Er y 
gelwid hi gynt "yr Ynys Dywell," eto, cofier nad 
"tywyll" yn ol darnodiad Iarll Beaconsfield o ynys 
arall ydoedd — " a gloomy itland in a gloomy $ea" Yn 
hytrach, yn ol desgrifiad awdwr y Mona Antiçua, y 
mae yn ynys " wedi ei bendithio &g awyr dymherus, a'i 
bywiocäu â heulwen dyner, a'i chyfoethogi a daear dda 
a chynyrchiol." 



Digitized 



byGoogle 



8IB FON. 237 

Gyda llaw, gan i ni grybwyll enw yr haeddbarch 
Henry Rowlands, awdwr y Mona Antigua Eestaurata, 
egyr efe ei lyfr, ar Hynafiaethau Mon, gydag adran " ar 
ynysoedd yn gyffredinol" — of islands in general. A 
hyn oll, os gwir a ddywed Pennant, pan na bn erioed 
allan o'i ynys enedigol ; neu, oa bu, na bu yn mhellach 
na'r Amwy thig ! Ond yr ydym wedi meddwl llawer am 
ei islandê in generaL Y mae rhyw bethau yn gyffredin 
i ynysoedd yn gyffredinol. Heb son am amryw bethau 
eraiÙ, gallwn nodi un peth, sydd ,yn amlwg yn hanee 
Mon, yr un peth ag ynysoedd yn gyffredinol, tef y 
teimlad ynysig — yr insular feeling — cariad neillduol at 
ei phobla'i phethau ei hunan. Tr un peth, ond ar 
raddeg lai, ag sydd yn nodweddu Ynys EnÜi yn ei pher- 
thynas & phobl y " tir mawr " yn Aberdaron ; a'r un 
peth hefyd, ond ar raddeg fwy, ag sydd yn nodweddu 
Ynys Prydain yn ei pherthynas â Chyfandir Ewrop. 
Pa un bynnag a yw Mon yn fam i Gymru ai peidio, y 
mae hi yn f am dda odiaeth i'w phlant ei hun ; a phob un 
ohonynt hwythau, fel y baban am y fron, am dani 
hithau. Bechgyn yr Ynys, a phlant y wlad, a gaiff yr 
ymenyn tewaf a'r dafell oreu, oa bydd hynny ar law y 
fam, pwy bynnag arall fyddo wrth y bwrdd; er fod y 
teimlad hwn yn gwisgo ymaith yn raddol, yn gymaint a 
bod agerddlongau a rheilffyrdd, pontydd ac ysgraffau, 
yn cario pobl iddi a thrwyddi, ac allan ohoni. O fewn 
terfynau, y mae yn deimlad digon goddef ol ; ond gwen- 
did ydyw ar y goreu. Addysgiadol iawn i ni ydoedd 
darllen, y dydd o'r blaen, pan y dyry Rowlands, yn 
niwedd ei Mona Antigua, restr o glerigwyr Mon, o 
ddyddiau Harri yr VIII. i waered, gofala am ddweyd 
am bob estron — " He was a M crioneth-shire man," neu 
— " a Denbigh-shire gentleman;" ac, unwaith, dywed am 
un — " He was of LlanUugan in Montgomery-shire" — 
cystal ag awgrymu na fuasai raid iddo ddyfod mor bell 
oddicartref , fod cystal dynion ag yntau yn y wlad. Yr 
oedd y Cardigan-shire man heb fedru ei ffordd dros y 



Digitized 



byGoogle 



238 siB roN. 

Dyfì a'r Fawddach i Wynedd y pryd hwnnw dybygid; 
«anys nwydd cymhariaethol ddiweddar ydyw efe. 

Pfurf arall ar y teimlad hwn — y teimlad ynyng a 
barai i Goronwy Owain f od bron a hollti am fywioliaeth 
ym Mon. Druan o €k>ronwy ! ysgrif enai, yn ei lythyrau, 
gwestiynau yng Nghymraeg, ond mewn üythyrennau 
Groeg, i ofyn a oedd dim newydd i'w gael, " gymaint a 
marw gwrach," yn enwedig marw person, " y ceid rhyw- 
beth ar ei ol." " Mi a adwaen yr hen gorff," meddai am 
un, "a hen walch gwydn yw, mi a'i gwrantaf." Gwir 
fod ganddo awydd mawr am ddyfod i Gymru; ond am 
fywioliaeth ym Mon yr oedd dwfr glas yn rhedeg o'i 
ddannedd yn barhaus. Hyn a barai iddo ganu am Fon 
fel " Goludog, ac aü Eden," a " Nef fechan y Naf 
uchod," yng nghyda llawer o'r fath bethau. Fe brawf 
Mynydd Parys fod yr hyn a ddywed y bardd am " ei 
phlwm a'i dur," " a'i thorog wythi arian," yn wirionedd ; 
ond nid cywir son am " brennau dyffrynoedd Mon," 
canys nid oes ynddi nemawr o brennau, na dim un 
dyffryn o gwbl. Barddoniaeth y teimlad ynysig, pan 
ymhell oddicartref, ydyw son am " Mon a'i thirionwch" 

Y dymuniad, Goronwy bach, ydyw tad y desgrifiad. 
" Distance lendt enchantment to the view." Pan yn 
myned ar ol " y climach o ddyn amrosgo — garan anfaint- 
unaidd — afluniaidd yn ei ddillad, o hyd a lled aruthr, 
anhygoel, ac wynebpryd Uew, neu rywfaint erchyllach," 
gan berson Walton, i'r eglwys, bob Sul ; neu pan yn 
llafurio yn galed am brin hur y ddwy en, ymysg "pobl 
gíaidd, galedion, ddigymwynas" Donnington — y pryd 
hynny, a thrwy niwl hiraeth, yr ymddangosai Mon mor 
dirion ac y chwenychai y bardd " symud pawl ei did " 
hyd yno : ond, ag eithrio ychydig o lennyrch prydferth 
ar lannau y Fenai, nis gall Mon hawlio tiriondeb o gwbl. 

Y mae y rhan f wyaf o'i thir yn gryf ac yn gynyrchiol : 
peth arall, hollol wahanol, ydyw dweyd fod y wlad yn 
dirion. Golyga un ansawdd y tir yn bennaf , a'r llall am- 
rywiaeth ac amlinelliad arwynebedd yr Ynys. €k>fyn- 
ion y galon hiraethus, a gofynion y gynghanedd, a bar- 



Digitized 



byGoogle 



8iE fon. 239 

odd i Goroílwy Ddu, o anfarwol goffadwriaeth, son am 
Fon a'i thirionwch : mwy cywir o lawer fuasai iddo son" 
am Fon a'i melinau gwynt. Gwlad unffurf , ddiamryw- 
iaeth, ac mor gefngrom a gwastadlefn a chefn y morfil, 
ydyw Tnys Mon. Soniwch am dirionwch yn nyffryn- 
oedd y Towi a'r Teifi, y Clwyd a'r Gonwy. Ond 
angerddol o gryf ydyw y teimlad ynysig : gwel mor agos 
y teimla pobl Mon at Lynlleifìad, a " Sir Fon bach " at 
y Sir Fon fawr. Pe yn bosibl, chwannog ddigon fuasai 
hen Ynys y Derwyddon i ymddadfachu oddiwrth ei 
hangorion yn yr eigion, a nofìo i fyny yr afon Mersey, 
i fod yn agos at y ferch fechan, garuaidd, sydd ganddi 
yno. 

Sir Fon, o bosibl, ydyw un o'r siroedd mwyaf Cym- 
reíg yng Ngwynedd, os nad, yn wir, y fwyaf felly yn yr 
holl Dalaeth. Er gwaethaf Edward I. a'i drefydd Seis- 
nig, y mae yr iaith Gymraeg wedi byw. Y tair tref lle 
y darfu i'r brenin Edward sefydlu " achoeion Seisnig " 
ynddynt ydoedd Caerynarfon, Aberconwy, a Biwmaris. 
Dychwelodd y ddwy gyntaf, er's canrifoedd, yn ol at 
iaith eu gwlad ; a rhaid i Biwmaris, er cynnal i fyny ei 
Saesonaeg, wrth gymhorth plant Alis, y rhai a fenthyc- 
iant ei thraeth glân, bob haf , i olchi eu hunain oddiwrth 
fudreddi a mwrllwch eu dinasoedd mawrion. Yr ydym 
yn darllen, yn un o bererindodau Dr. Johnson, ei fod 
unwaith yn nhref Caerynarfon, ac yn ciniawa gydag un 
o uchelwyr y dref. Testyn yr ymddiddan ydoedd 
trancedigaeth yr iaith Gymraegl Y cwestiwn oedd, 
" llow to preserve the Welsh Language. I gave them a 
scheme," ebai y Doethawr. Felly, yr oedd rhywrai am 
iddi f arw yn gynar yn y canrif o'r blaen ; ond y mae yn 
fyw heb scheme y Doctor. Dychymyger y nifer o gy- 
hoeddiadau a newyddiaduron Cymreig a gyhoeddir yn 
awr, yn y dref lle y siaradent, gant a hanner o flynydd- 
oedd yn ol, am drancedigaeth yr iaith Gymraeg! 

Mae Cymraeg Mon, o ran y cynaniad ohono, yn 
Uydan, persain, ac ar y cyfan, yn weddol gywir, 
Gresyn fod yr "afal" yn "afol," a'r "ddafad" yn 



Digitized 



byGoogle 



240 8IB FON. 

ddaf od : " hwn yw un o'r meflau mwyaf gwrthun a ber- 
thyn i gynaniad yr iaith ; ond ni syrth neb ond y werin 
i'r amryfnaedd. Ond arferir gan y werin rai geiriau 
chwaethus a grymus ; a'r rheiny, rai ohonynt, yn hen eir- 
iau Cymreig, anghofiedig gan barthau eraill y Dalaeth. 
£r engraifft, arferir "ar lafar gwlad," yn fynych, yr 
bta air "darofyn," yn y cysylltiad — "Yr ydw i'n 
d'rofyn myn'd," Ac. Gwendid pennaf Cymraeg yr Ynys 
ydyw cymysg-eiriau anhysain, a braidd yn ddichwaeth. 
Os bydd naradwr da, neu bregethwr ymadroddns, ym 
Mon, fe'i gelwir, bob amser, yn " acwrs i wr da;" yr hyn 
sydd fastard-air cymysg-ryw, — o du ei dad, neu ei fam, 
yn deilliaw o'r gair discoursc, gellid meddwl. Pan y 
sonir, gyda theimladau o barch, am henafgwr, geilw 
gwerin Mon ef yn " hen slaf ," îe, weithiau, yn " hen 
slefyn:" yr hyn sydd gyfystyr & " hen ddyn" sir 
Ddinbych. Brychau a meflau yw y rhai hyn ; ac y mae 
eu bod yn fastardiaid yn eu gwneyd yn fwy gwrthodedig. 
Am foesoldeb cymdeithasol Mon, y mae yn bwnc mor 
eang fel nas goddef ein gofod i ni fyned i mewn iddo ond 
yn brin iawn. Nid ydym yn deall fod dim yn neillduol 
iddi, yn yr ystyr hon, nad ydyw yn wirionedd am sir- 
oedd eraill Cymru. Yn y brawdlysoedd y mae Mon wedi 
ennill safle uwch nag odid yr un arall o siroedd Cymru ; 
a safle, o bosibl, uwch nag a haeddai, oherwydd yr an- 
rhegid y barnwyr yn fynych & menyg gwynion. Y mae 
brawdlys y menyg gwynion yn ffaith yn hanes Mon bid 
sicr ; ond nid ydyw brawdlya y cap du yn hollol ddieithr, 
ysywaeth. Prin y gellir adeiladu unrhyw ddamcan- 
iaeth am foesoldeb gwlad oddiwrth rhyw un dosbarth o 
ffeithiau. Dywedir ei bod yn ffaith am chwaer-ynys i 
Fon — ychydig ymhellach i'r gorllewin — yr Ynys Werdd, 
ag eithrio agrarian crimc — troseddau yn cyfodi o ddal- 
iad tir — ei bod yn sefyll yn uchel mewn moeeoldeb ym- 
arferol. Ail i deyrnfradwriaeth, yng ngolwg Uawer, 
fyddai cymharu Mon am foment â'r Iwerddon : eto fe'n 
hysbysir fod rhai o'r parthau mwyaf gwledig o'r ynys 
honno bron yn gwbl lân oddiwrth f astardiaeth ; a bod y 



Digitized 



byGoogle 



SIB FON. 241 

partîon a geir yn euog o hynny, yn feibion a merched, 
wedi eu gwarthnodi am eu hoes. A ellir dweyd hyn am 
Sir Fon, neu, yn wir, am Gymru yn gyff redinol î Prin 
hefyd y credwn fod y cydymdeimlad a'r cyd-ddealltwr- 
iaeth rhwng gwahanol ddosbarthiadau cymdeithas ym 
Mon y peth y bu. Profa Eowlands, a Pennant (cyf. iii., 
tudal. 23), y bu caethwasiaeth ym Mon — arglwyddy 
faenor yn meddu hawl i werthu ei ddeiliaid a'u hepil fel 
anifeiliaid. Bellach yr ydym wedi teithio i eithaf cyf- 
erbyniol : — y mae rhyw annibyniaeth rhwng meistr a 
gwas, a rhwng gwas a meistr : y naill fel pe byddai am 
gael cymaint fyth fyddo bosibl o'r llall. Yn rhai o 
ffermdai clyd Mon fe geir, mae'n wir, rai o'r hen for- 
wynion yn aros fel hen greiriau o'r oes o'r blaen, yn cael 
eu cadw rhag yr elusendy a'r worhhouse, oherwydd 
iddynt dreulio eu hoes yng ngwasanaeth y teulu. Ond 
y maent f el darnau o oesoedd blaenorol : nid oes gan 
" was " a " morwyn " yr oes hon unrhyw gyf athrach & 
hwynt o gwbl. Iddynt hwy y mae y meistr yn " wr 
caled," a'r feistres i'w thwyllo, os gellir; a da iawn os 
dianc y naill a'r Uall heb gael eu rhegu ganddynt weith- 
iau yn eu cefnau. T mae aros dros oes, neu ran o oes, 
yn yr un man yn myned yn anffasiynol, os nad yn am- 
mhosibl. A yw hyn yn profi sefyllfa is o foesoldeb, nis 
gwyddom ; ond dengys, modd bynnag, ogwydd cym- 
deithas i ymddatod yn f wy oddiwrth ei gilydd. 

Mae dau beth yn arbenig y gwaherddir i'r Oeninen 
ymdrin â hwynt ond yn brin, sef, gwleidyddiaeth *c 
enwadaeth. Bydded felly. Ond yn gymaint a'n bod 
yn cyffwrdd & ffeithiau cymdeithasol, byddai yn llwfr- 
dra ac yn annhegwch ynom beidio a chrybwyll dylanwad 
cymdeithasol pennaf yr Ynys, sef ei chrefyddoldeb. Ac 
wrth wneyd hynny, dylem sylwi moment ar y cyfun- 
debau crefyddol ; canys ar wasgar f elly y ceir cref ydd yn 
y wlad. Ònd yn gymaint ag mai nid lleferydd o'r 
clochdy nac o'r capel, f el y cyf ryw — o gangell yr eglwys, 
na sedd fawr yr addoldy — ydyw yr ysgrif hon, ni pher- 
thyn i ni gyffwrdd a hwynt fel y maent yn enwadau. 



Digitized 



byGoogle 



Stí 8IB F0N. 

Annerbyniol a gwrthun fyddai cymhariaethau : felly al 
eheisiwn gydmarn y pleidiau crefyddol â'n gilydd, na 
nodi eu düFygion, fel y mae ganddynt oll ddigonedd o'r 
rheiny; eithr edrych arnynt fel y maent yn wahanol 
elf ennau yn yr un dylanwad mawr er crefyddoli yr Ynya. 
Nid oes a fynnom ni â'r wen-wisg na'r wen-ffunen ; eto y 
mae a fynno y naill a'r llall âg agwedd gymdeithaeoi 
Mon. 

O ddyddiau Rhisiart Cyffin, person Llanddwyn, ac 
wedi hynny Deon Bangor — a gyfenwir Y Deon Du — 
hyd ddyddiau ei olynydd Deon preeennol Bangor, y mae 
yr Eglwys Sefydledig wedi bod yn hepian yn yr Ynya; 
ond fe gydnebydd pawb f od mesur mawr o ddeffroad yn 
awr. Darfu i Ragluniaeth Ddwyfol, yn niwedd y canrif 
o'r blaen, a rhannau cyntaf y canrif hwn, roddi yr Ynys 
i'r Methodistiaid Calfinaidd yn bennaf ; ond rhaid iddynt 
hwythau weithio a gwylio, onite nis gallant gadw eu 
dylanwad ar y wlad. Planhigyn tramor ydyw Wesley- 
aeth ; ac er fod ei ffurflywodraeth mor berffaith, eto y 
mae ei beirianwaith mor gymhleth, a'r Monwysiaid 
hwythau mor hwyrdrwm, fel mai prin y maent yn ei 
ddeall. Er y dyddiau y bu yr hybarch John Wesley 
yn pregethu yn Ll — ch — dd, ac y cafodd "feibion 
Belial " i'w wrthwynebu yn y Ue, hyd y dydd hwn, araf 
ryfeddol yw yr enwad i ymwreiddio yn naear Mon. 
Perygl yr Annibynwyr a'r Bedyddwyr ydyw, fod rhyw 
bethau o fewn eu gwersylloedd hwy eu hunain yn eu 
llestcirio i roddi argraff mor ddofn ar gymdeithas yn yr 
Ynys ag y gallasent pe hebddynt, ac argraff y buaaai eu 
hynni a'u gweithgarwch yn cyfreithloni i ni ddisgwyi 
iddynt ei roddi. 011 gyda'u gilydd, wedi y cyfan, y mae 
y pleidiau hyn yn gweithio yn lew i gadw meddiant i 
grefydd o hen Ynys y Cedyrn. Os esgeulusir rhyw 
ddosbarth, ofnwn mai y dyrfa — y werin — a esgeulusir. 
Ai nid ydyw yn ffaith fod llawer, yn ein treflannau, o 
foesoldeb ymarferol neillduol o isel, y rhai y ceir allan, 
wrth chwilio, nad ydynt yn mynychu unrhyw le o addol- 
iad ? Yn ein pentrefi gwledig, gellir pasio, ar foreu Sab- 



Digitized 



byGoogle 



8IB FON. 243 

bath, meddir, niferi o dai lle y trig gweision a gweith- 
wyr y ffermdai cyfagos, y rhai nad ydynt jn myned i 
lan na chapel, i bregéth nac i ysgol, ar y SuL Ac y mae 
eu moesoldeb cymdeithasol yn gyfatebol iseL Ni pher- 
thyn i gylchgrawn fel T Geninen ond nodi yr hyn a ddy- 
wedir sydd yn ffaith. Y cri cyffredinol yn awr ydyw, 
fod " conglau " y maes cymdeithasol heb ei " loffa " yn 
ddigon gofalus. Y mae yr Eglwys Sefydledig yn ddyfal 
gyda'r defodau a'r gwyliau; yr holl ddaear Fethodist- 
aidd " yn eistedd ac yn llonydd ;" y Wesleyaid, a'u 
cylchdeithiau mor eang, a'u gweinidogion mor anaml; 
y Bedyddwyr a'r Annibynwyr â'u sylw yn cael ei droi 
gymaint at eu helyntion eu hunain — fel, rhwng y naill 
beth a'r llall, gwan, ar y cyfan, a gwannach nag y dylai 
fod, ydyw Cristionogaeth ymosodol ym Mon. Ar yr un 
pryd, os gellir llefaru felly, y mae haenau eraill cym- 
deithas ym Mon yn naturiol grefyddol : y perygl ydyw 
colli y werin. Gall un dreflan ym Mon, heb ddim tra- 
fferth, gynyrchu hanner dwsin o bregethwyr rhagorol ! 
cyfyd tri o wŷr eglwysig o'r un pentref! Y mae ei 
phregethwyr y pregethwyr pynciol goreu yn yr holl Dal- 
aeth, os nad hefyd yn yr holl fyd. Dawn naturiol y 
wlad sydd araf : — y pregethwyr a f egir yma a gerddant 
yn arafaidd a thrymaidd; ond y maent mor gryfed a'r 
ychain bannog gynt, a hwy a dynnant i chwi afanc o bwnc 
o'r llyn. Modd bynnag, chwenychem gyflwyno i'r holl 
bleidiau crefyddol yn yr Ynys chwedl yr hen hanes- 
ydd Giraldus am Fynachod Ynys Seiriol (Pennant, 
cyf. iii., tudal. 36). Yn Abatty Penmon preswyliai 
mintai o fynachod; a phob tro yr anghytunent â'u 
gilydd, ymwelid â hwy gan finteioedd o lygod ; ond pan 
y rhoent eu cwerylon heibio, caent lonydd gan y pla. 
Gerllaw Ynys Seiriol y mae Ynys Mon; ac nid ydyw 
haint y Uygod yn beth dieithr eto. A ddarlleno ystyr- 
ied. Hen Oracl anffaeledig a ddywed, "Y peth a fn, 
a fydd ; a'r peth a wnaed, a wneir : ac nid oes dim 
newydd dan yr haul." 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH LLENYDDOL 
CYMRÜ. 



EIN gorchwyl cyntaf ydyw demnio termau. Pwy 
ywy n Philistiad ¥' o ba le yr hanyw ? a pha le y 
preswylia? I'r darllenydd Cymreig, awgryma y 
gair y genedl honno ag yr oedd ei duw yn eilun hanerog 
o ddyn a physgodyn, a'i enw yn Dagon, a'i deml yn 
ninas Gazah, a'i brif wyl yn cael ei haddurno gan gyn- 
ulleidfa o folerwyr meddwon, yn crechwen am ben hen 
Israeliad dall o'r enw Samson. Am hynny o waith 
cawsant dalu yn ddrud aruthr. 

Matthew Arnold piau yr anrhydedd (os anrhydedd 
hefyd) o ddwyn y gair drosodd i Frydain, a chyweirio 
ei wely mewn llenyddiaeth Seisnig. Prin, er hynny, y 
mae y doethawr hwnnw wedi penderfynu lle ac ystyr y 
gair, hyd yn oed fel y deallir ef ganddo ef ei hunan. Y 
mae Arnold wedi ei gael, gellid meddwl, nid yn union- 
gyrchol o'i Feibl, eithr wedi ei allforio o'r Almaen. Yn 
Germani, " Philistiaid'" y geilw efrydwyr pob athrofa 
drigolion y dref y byddo yr athrof a, o'u cyf erbynu â hwy 
eu hunain : yn debyg i'r f el y dosbartha egin-foneddig- 
ion Rhydychain a Chaergrawnt drigolion y trefi hynny 
yn townsmen a gownsmen. Felly, i bob efrydydd Ger- 
manaidd, y mae pob un na fyddo yn efrydydd yn " Phil- 
istiad." Dosbarthiad cyfleus ei wala ar y ddynoliaeth — 
"Philistiaid dienwaededig/' ac ysgolheigion diwyll- 
iedig! Erbyn dwyn y gair drosodd i Loegr, a cheisio 
gwneyd dinesydd Prydeinig o hono, y mae wedi myned 
yn gyfystyr ft phob peth croes i ddiwylliant, îe, & rhyw 
fath o ddiwylliant hefyd — j fath ag sydd yn cynyrchu 
pob jftath o hunan-foliant a hunan-ymfawrygiad, ac yn 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH LLENYDDOL CTMBU. 245 

peri i feddwl dyn golli mantoliad y cyneddfau. Ar y 
tir hwn y geilw Matthew Arnold yr hanesy^l Macaulay 
yn " Phüistiad," îe, yn dywysog y " Philistiaid !" Dyma 
oedd yn ei feddwl hefyd pan y dywedai taw rhaff hir 
ydoedd yr Atlantic Gablc, â Sais yn un pen iddi, ac 
Yanci yn y pen arall — Philistiad ymhob pen — yn traethu 
mawrhydri ! 

Feallai y dylem hysbysu ein darllenwyr ein bod ninnau 
am geisio dwyn y gair drosodd eto i'r iaith Gymraeg ; ac 
os pair hynny ychydig gyfnewidiad yn ei ystyr, na wara- 
funer hynny iddo. Y mae toraeth o rywbeth yng 
Nghymru nad oes gennym enw cyfleus a hylaw arno : 
fe'i gelwir weithiau humbug, bryd arall yn cant : bwr- 
iadwn ninau gyfuno y ddau air ynghyd o dan yr enw 
" Philistiaeth." Heb ini fyned i fesur yn fanwl y rhyw- 
beth yma, a chan nad oes diwyg Gymreig i'w rho'i am 
dano, a chan fod y ready mades Seisnig mor gyfleus, ni 
a'i hadnabyddwn ef bellach dan yr enw uchod. Yr enw 
gennym arno, yn ei ddillad-bob-dydd, ydyw humbug; 
ond hwyrach y gallem ei alw yn ei ddillad-dydd-Sul yn 
" Philistiaeth." Sawru yn drwm o glebar y pysgod- 
wragedd y mae y gair humbug, — gair y gwter ydyw. 
Gan fod dwrn Golygydd T Genincn i fyny, a ninnau yn 
dewis bod yn weddol weddaidd, yr ydym, er mwyn cyf- 
leustra yn fwy nag oddiar ystyriaeth o gywirdeb manwl 
yr enw, yn barod i ddwbio y cnwd tew o humbugiaeth 
sydd yng Nghymru â'r enw " Philistiaeth." 

Pwy faidd wadu nad ydyw Cymru fechan yn llawn, 
hyd ei dwy làn ymyl, o humbug a cant, a rhywbeth arall 
anneffîniadwy , a alwn ni yn " Philistiaeth V A hoffem 
iddo gael ei adnabod byth bellach dan yr enw hwm : y 
mae Philistiaeth yn ddifai enw i'w ddannedd. Gwarth- 
noder ef âg enw. Y mae toraeth o'r hyn a elwir gennym 
ni yn fath o wareiddiad, neu rywbeth a ddaeth i mewn 
i'n gwlad megis yn ysgil gwareiddiad, nad yàyw yn ddim 
amgen na Philistiaeth noethlymun. Oes y pren ysgaw, 
a thwll yn ei ganol, ydyw 1ion ; ac nid oes yr hen dderi 
llawn rhuddin. Oes y brws paent a'r lliw, oes y «íswrn 



Digitized 



byGoogle 



246 PHIUSTIÀITH LLENYDDOL CYMBU. 

a'r paste; ac yntau, arglwydd thoddy — archoffeiríad pob 
lledritb — j diafol, yn rhodio oddiamgylch, nid yn gy- 
maint megis llew rhuadwy, gan geiiio y neb a allo lyncn, 
eithr, fel angel goleuni, wedi llyncu y rhai a geisiodd ; 
a phawb yn dweyd ei fod yn hen wr boneddig o'r 
mwynaf , ac yn tynnu eu hetiau iddo wrth basio. Bhy- 
fedd y f ath wahaniaeth : pan y mae gwirionedd yn 
myned heibio, maent yn dianc tros y cUwdd! Oee y 
walìcing plauêibüitiee yw hon— cynhauaf y eheap jaclu; 
a gwerin Cymru, druain, fel cywìon hrain, yn agor eu 
pigau, mewn anwybod, i lyncu y eham diweddaf ddaeth 
allan. Oes sydd yn cynyagaethu Barnwyr llysoedd Ei 
Mawrhydi ft digon o fenyg gwynion, oherwydd nad oee 
gwaith yn y " Sessiwn yng Nghymru " i gospi carnladron 
na chrogi llofruddion; ond oes sydd yn cadw Barnwr 
Llys y Mftn-ddyledion ft'i drwyn ar y maen Uifo, o foreu 
gwyn tan nos, am mai dyma brif lys pobl dduwiol Cymrm 
i dwyllo a chael eu twyllo. Oee euraidd y Banhruptey 
Aet, ysywaeth, i geisio dal rhai o'r Uadron gonest sydd 
yn myned yn foneddigion wrth dori ! Oee " y troed 
goreu yn mlaen," a'r moethau a'r biliau hiríon, wrth 
geisio ymbincio mewn plu Ffrengig, na fwríadwyd mo 
honynt eríoed i'r hinsoddau hyn, nes magu y gymalwst 
ar y gwisgwr, a rhywbeth gwaeth ar y siopwr sydd heb 
obaith cael ei dalu am danynt. Coffa da am yr hen 
lychod teilwng gynt — ein tadau a'n teidiau — y rhai ni 
fynent amgen brethyn na'r un a dyfai yn gnyfiau braf 
ar ddefaid y Bannau ym Mrycheiniog, a'r Eryri yn 
Arf on ; ac ni fynent amgen porthiant na boliad o faidd, 
neu biccws-mali ; a'u hameuthyn mwyaf mewn cwpanaid 
o fîr wedi ei ddarUaw gartref, i lyncu tafeU o fara a 
chŷn o gaws. Mawr dda iddynt heb eisiau na meichiau na 
cheisbwl — dau, ysgwaetheroedd, o brif addurniadau yr 
oes hon — yn benthyca arían i'w gilydd ar lan rhyw afon, 
neu dan gysgod rhyw glogwyn, heb neb yn gweled, îe, 
cofier, heb neb yn gweled; canys gorweddai y nefoedd 
fawr uwch eu pen, Ue bynnag yr elent, a sisialai cyd- 
wybod oddifewn, yr hyn a wnai y tro iddynt yn Ue Note 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH LLENYDDGL CYMBU. 247 

*f hand. Bellach j mae Philistiaeth wedi gwneyd i 
ffwrdd, i fesur mawr, â'r symledd hwn. * 

Dywed Matthew Arnold f od, o leiaf , dri math o Phil- 
istíaeth yn Lloegr ; a rhwydd addefwn nad llai beth bjB» 
nag ydyw y nifer, ae nid gwell ydyw y mathau o hoao, 
•ydd yn trwblo preewylwyr y tu yma i'r Clawdd. T 
mae y " Philistiad erefyddol " ( The religiou* PhilistineJ 
yn ffurfio un dosbarth; y "Philistiad parchus" (The 
wM-to-do Phüiêtine), uu arall ; a'r " Philistíad tryst- 
f awr " (The rowdy Phüistine), un arall. A'r rhai di- 
weddaf yma y mae a fynnom ni yn bennaf yn y papyryn 
hwn : — y Philistiaeth gydd &'i holl ogoniant yng ngwad- 
mau ei draed i guro pob peth i lawr mewn eisteddf od a 
ohylehwyl, oni fydd wrth fodd y rhai dienwaededig — y 
Phiüstiaid cegrwth— aydd yn gerain am weled eu heií- 
unod en hunain ymhob Ue, ac yn bugunad yn erbyn pob 
peth fyddo yn adeiladol a da, ar bob Uwyfan, oni fydd 
yn ddigon difyr a digrif . PlÂg arnynt, y ffeilstion di- 
gred : dyma un o'r saith bla diweddaf yng Nghymru ; 
ac y mae yn bygwth bywyd rhai o'r sefydliadau goreu a 
feddwn. 

Ond mynnem na chamddealler ergyd ein hysgrif , a'n 
trawsamean anniben ynddi. Ni fynnem er dim i'n dar- 
Uenyddion ddyfalu ein bod yn tybied taw Philistiaeth 
ydyw pob peth sydd yng Nghymru ; neu, fod yma f athau 
mwy dirmygus ohono nag sydd ymhlith plant Hengist a 
Horsa. Na, gwyddom lawer yn amgen : y mae toraeth 
o onestrwydd syml, ac unplygrwydd digymen, yng 
Nghymru, sydd yn addaw bod, fal y dywaid Ben Jonson, 
yn halen o enaid i gadw corff cymdeithas rhag drewi 
Nid gwir, ychwaith, fod Oymru yn waeth, os can 
waethed, a'r teulu y wyneb arall i Glawdd Offa. Y mae 
Philistiaeth y Sais, i ni, yn fwy annyoddefol nag eiddo 
y Cymro, îe, hyd yn oed nag eiddo y Sais-Gymro, a 
fagwyd ym Mhen-y-mynydd ym Mon, neu yn Ystrad- 
dyfodwg ym Morganwg, ac a aeth i Lunden, Brimijam, 
meu Lerpwl, a adeiladodd dri o f ythod âg arian benthyg, 
a anghofiodd iaith ei f am cyn dysgu o hono f eistroli ey- 



Digitized 



byGoogle 



248 PHILI8TULETH LLENTDDOL CYMEU. 

malau Saesonaeg y Frenhines 1 Cwffio ceiliogod, ymladd 
& llygod Ffreinig, gwerthu ei wraig i'w gymrawd am 
folaid o fîr: dyma gampau y Phiüstiad Seisnig. Ar 
air, y maent hwy yn byw yng nghymydogaeth yr hyn a 
eilw un o'u poëtau hwy eu hunain — " the eternal swine- 
troughs." Yr enghraifft oreu a welsom ni erioed o'r 
rowdy Philistine Seisnig ydoedd yr un a gafwyd yn ddi- 
weddar gan geidwad Claddfa Highgate, yn Llundain. 
Yn y gladdfa honno mae y pen-cwffiwr Tom Sayers wedi 
ei gladdu — ei f astiff ac yntau yn yr un bedd ; ac y mae 
beddfaen wedi ei chyfodi i Tom (drwy danysgriffadau y 
Philistiaid, tybed ) a llun y mastiff ar y beddfaen. Yn 
ei ymyl y mae bedd Dr. James Hamilton, un o ysgrifen- 
wyr mwyaf chwaethus y Saeson. Heb fod nepell oddi- 
wrtho y mae beddrod George Elliott, na b'o ond ei chry- 
bwyll. Ond tra nad oes ond ambell i ymwelydd yn taia 
ymweliad â beddrodau yr enwogion sydd yn cysgu ym 
mynwent Highgate, y mae y llwybr yn goch gan ôl traed 
fforddolion dirif yn ymweled â bedd y mastiff a'r pen- 
ymladdwr! Dyna'r fath ydyw y rowdy Phüistine 
Seisnig! 

Nid ydyw ei frawd, y Philistiad Seisnig parchus, 
nemawr gwell nag ef. Betio ar^garnau ceffylau ydyw ei 
brif gamp ef, ie, betio ar bob peth, o fywyd y Frenhinea 
i lawr hyd at y fatch saethu colomennod ! Lle bynnag y 
mae dawns a chwareufa, yno y ceír ef. Rhoddwyd iddo 
ef ddigon o'r llwch melyn dymunol, i fforddio gweled 
gwledydd dieithr; ond yn hytrach nag ymborthi ar 
brydferthwch golygfeydd anian, ceir ef yn bolera ar y 
aeigiau brasaf. Os gwelwch ỳ Philistiad Seisnig yn 
dringo rhai o fynyddoedd Cymru, fe wna hynny fel 
bwch gafr, gan bori wrth fyned i fynyt Ei syniad et 
ydyw myned i ben y Wyddfa, dan yr esgus o weled yr 
haul yn dyfod i'r golwg, ond yn bendifaddeu i roddi swm 
helaeth o facwn ac wyau o'r golwg. Pysgota eogiaid a'u 
bwyta a wnelai ef e yn afon Cedron ; agor mwnglawdd ar 
lethr yr Olewydd^ neu gyfodi ffactri bapyr wrth draed 
Olympus ! Y mae ganddo ef ei lygaid ar yr ymaríerol 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIABTH LLENYDDOL CYMRU. 249 

ymhob man ! a'r ddau freaîn y mae efe yn foddlon talu 
teymged iddynt ydyw y cylla a'r cefn. Rhyngddo ef 
â'r Philistiad Cymreig — nid oes llawer o ddewis: nid 
ydyw ond chwech o un a hanner dwsin o'r llall. 

Y mae dau fath arall o " Philistiaeth " sydd, o ran 
trâs, yn agos garennydd i'w güydd, sef Philistiaeth 
ddynwaredol a darlithyddol. Ysir Cymru, yn enwedig 
y rhan lefaryddol ohoni, gan y rhai hyn. Pa sawl mab 
iar sydd heddyw ym mhwlpudau Cymru yn ceisio canu 
fel ceiliog! Trowch i mewn i Gwrdd Misol y Calfinist- 
iaid, neu i gwrdd mawr y Wesleyaid, neu Gwrdd Chwar- 
ter yr Independiaid, neu Gymanfa y Trochwyr, yno y 
ceir ef , yn estyn ei wddf , ac yn ymsythu yng nghyrddau 
yr enwad, gan wneyd llais a thôn mor debyg ag y gall i 
ryw Ddoctor Duwinyddiaeth a ddigwydd fod yn hoff 
eilun ganddo am y mis hwnnw. A'r Philistiaid hwythau 
yn agor eu safnau, ac yn edmygu doniau mab yr iar! 
Y mae aml i ledfegyn ieuanc o bregethwr, yn feichiog 
gan wynt, ac, fel y broga yn ceisio dynwared y bual yn 
y chwedl, ar hollti gan uchelgais. Pa un fwyaf o Phil- 
istiad ydyw efe, ynte y doethawr â'r plu benthyg y ceisia 
ei ddynwared, neu y rhai sydd yn ei edmygu, ni pherthyn 
i mi benderfynu. 

Y mae oes y darlithiau, i fesur, drosodd yng 
Nghymru; ond nid ydyw oes y Philistiaeth ddarlith- 
yddol drosodd. Dyddiau y darlithiau addysgiadol, 
hanesyddol, adeiladol — y mae y rhai hynny ar ddarfod ; 
oblegid na ddaw'r Philistiaid i'w gwrandaw : ond y mae 
gwrando ffyliaid mor felus ag erioed. Yn ddiweddar 
troisom i mewn i gwrdd crefyddol, lle yr oedd ffŵl yn 
adrodd yr hyn a alwai efe hanes ei daith i'r America, 
a'r croesaw a gafodd yno; a'r Philistiaid hwythau yn 
mwynhau ! Ceir darlithiau ar destynau ardderchog, nad 
ydynt ddim amgen na swp o ystorîau digrif, er mwyn 
boddhau y Philistiaid. Cyrchwch Samson i beri i ni 
chwerthin, a Samson yn d'od ; ac ni bydd y ffáith ei f od 
yn bregethwr ond yn peri i ni deimlo mwy o dosturi 
drosto, yn gorfod aberthu pob peth cysegredig ac anwyl, 



Digitized 



byGoogle 



160 PHlLimAITH LLÄJTTPDOL CTMBU. 

ti chwaeth a'i ddawn, i borthi anwes y rhai dienwaed- 
•dig ) Ceir rhai jn adrodd hanes teithiau i wledydd 
tramor, heb f od erioed ymheU oddi oartref ; ac yn synnu 
çynulliadau o Philistiaid drwy ddangoe arferion brodor- 
ion gwledydd peUennig gyd* "bratiau budron" o 
ddilladach wedi eu rhoi wrth eu gilydd yng Nghymru 1 

Ond er yr haeddai pob nn o'r rhai hyn yagrif iddo 
ei hun, awn heibio iddynt oll, ar hyn o bryd, at y Phil- 
istiaeth neillduol yr ydym ft'n Uygaid arno er*s meityn, 
sef yw hynny, Phüistiaeth y cyrddau llenyddol, y cyng- 
herddau, a'r eisteddfodan. Dyma Ue y mae y Phüist- 
iaid wedi bod mewn afiaeth diderfyn braidd y blynyddan 
diweddaf. Cofier taw am y Philifitiaid tafnrwth yr 
ydya yn Uefarn. Gwir fod PhUistiaeth ar y Uwyfan; 
ond â Philistiaeth y llawr y mae a fynnom ni'n awr. Yr 
ydoedd yn bod, ond nid yn meddu y fath ddylanwad, yn 
nyddiau Shaheepeare. Efe, a'i ddosbarth, ydyw y rhai 
a eilw y bardd anfarwol o Ystrad-ar-yr-afon, yn 
Hamlct, o dan yr enw " groundling$" " O, it offendi 
me to the soul to hear a robustioue periwig-pated feUow 
tear a passion to tattera, to very rags, to split the eare 
of the groundlings, who, for the most part are eapabie 
o/ nothing but inexplicable dumbshowt and noiee" 
Dyma gymeriad y llawr-giwed — groundlinge — yn nydd- 
iau William 6hakespeare. Rhyfedd leied o wahaniaeth 
y mae blynyddoedd wedi ei wneyd arnynt ! Mor debyg 
ydynt yn awr : nid ydynt yn gymhwys i werthf awrogi 
dim ond gwag-ymddangosiadau a swn! Ond ni thftl 
mo'i wadu, hwynthwy ydynt feistríaid y sefyUfa, i feeur 
mawr, yng nghylchoedd Uenyddol cyhoeddus Cymrn. 
Rhaid addef fod eithaf digon o PhiEstiaeth yn y dewis 
testynau, y beirniadu, y Uywyddu, àc, yn ein cynnU- 
iadau llenyddol, yn fawrion ac yn fychain; ond geUir 
dweyd yn ddifloesgni taw er mwyn boddloni y Philist- 
iad ar y Uawr y mae y cyf arfodydd hyn wedi eu Uunio y 
blynyddoedd diweddaf. Yn y pen draw, y mae pob peth 
yn ei law ef. Onid oea ganddo garnau i guro, a dwylaw 
i ddulio i lawr, bob peth na fyddo at ei arehwaetht 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIASTH LLSHTODOL CYMEU. 251 

Onid oes ganddo ef ysgyfaint a chegf Pa beth ydyw 
ymennydd ftg intcllcct, versus oernadau a hwtiadau? 
Rhaid i'r eyfarfodydd dalu : tuag at iddynt dalu rhaid 
cael Un o Philistiaid ynghyd; ac er en swyno hwy, y 
creaduriaid gwagsaw, rhaid cael cyflawnder o gann a 
thabyrddu, a dim o'r pethan sylweddol a alwant hwy yn 
sychion bethau. Rhaid ymgroesi, boed a fo, rhag i'r cyf- 
arfod droi allan yn " sych " yn marn y Philistiaid : 
byddai hynny yn ddamnedigaeth i'r sefydliad ar un- 
waith. Ni waeth nn gair mwy na chant, y Philistiad 
ydyw meistr y llwyfan, y beirniaid, y pwyllgor, a'r 
cyf an. £r ei f wyn ef y mae y f eirniadaeth wedi myned i 
lawr, o fod yn ddernyn adeiladol i fod yn ddim ond hya- 
bysiad moel ! Er ei f wyn ef y mae gwobr y traethawd 
yn cael ei chyfyngu i hanner-can'swllt, er mwyn gallu 
rho'i hanner-can'punt i gôr am ganu, er boddhau y di- 
enwaededig I Gyda llaw, onid " Eisteddfod Oerddorol " 
y gelwir y cynulliad, er denu yr hir-glust iddi ! Gwel- 
som, cyn hyn, ysgolor gwych yn ceisio beirniadu cyfìeith- 
iadau, gan nodi allan ddiffygion a rhagoriaethau y 
gwahanol ymgeiswyr ; eithr yn gorf od eistedd i lawr, 
oherwydd cyfarthiadau y Philistiaid. Da iddynt hwy 
nad oedd eu tafodau lliprynaidd o dan ein dannedd ni 
y pryd hwnnw. Ar ol yr ysgolor, wele gynhinyn o 
hogyn yn dyfod ymlaen i'r esgynlawr, â'i enw cerddorol, 
bondi^rybwyll, " Llew " y bryn tu ol i gefn tŷ ei dad, 
ft'i balfau mewn menyg, ac yn canu, am y drydedd 
waith y noson honno, y " Bachgen Dewr ;" a'r Philist- 
iaid mor ddistaw a Uygod, ac mor waraidd a'r ŵyn ! 
Drwy ganu y mae swyno barbariaid ! Cawsom ein hun- 
ain, unwaith, yn y dyrfa, yn myned o eisteddfod fawr 
gostus ; ac yn y ceu-ddrws, pan yn myned allan, clywem 
nn o'r Philistiaid yn dweyd wrth y Philistiad arall, gyda 
math o weryriad boddhaus : — " Côr ni ffustws heddi, 
bachan." Fe roddwyd deg-gini-ar-hugain i'r cor 
hwnnw am " ffusto " y côr arall, pryd nad oedd yr un 
wobr arall yn y Ue uwchlaw y nifer hynny o sylltau! 
Y Philistiad yw y bos, ys dywed yr Yancis ; a rhaid talu 



Digitized 



byGoogle 



252 PHILI8TIAETH LLENYDDOL CYMRU. 

gwarogaeth iddo. Y mae yr arweinydd, y beirniaid, y 
cerddorion, îe, hyd yn oed greadur mor ryddieithol a'r 
llywydd, o dan ei fawd ef. Y ddawn brinnaf yng 
Nghymru, y dyddiau hyn, ydyw y ddawn i arwain cyf- 
arfodydd Uenyddol ac eisteddfodau. Y mae arweinydd, 
boddhaol i'r Philistiaid, yn gyfuniad lled anhawdd ei 
gael. Y mae yr arweinydd yn eisieu y dyddiau hyn. 
Math o Beau Nash y rhaid iddo fod — digrif-ddyn ffas- 
iynol, i beri i'r Philistiaid chwerthin. Yr oedd y ddawn 
yn Beau; canys onid ydoedd yn Gymro wedi ei eni yn 
Ábertawe? Rhywbeth rhwng clown y brenin, ffŵl y 
barwn, ac oracl y tafarndy, raid i arweinydd llwyddian- 
nus mewn eisteddfod fod. Y mae y swydd " to be let " y 
dyddiau hyn. Pwy ddaw ymlaen am danif Y ddawn 
fawr sydd eisiau ydyw dweyd ystorîau a chrachio jokcs 9 
— y peth a alwai Hamlet "yn hollti clustiau y llawr- 
giwed ;" ac y mae eu clustiau mor hirion, druain. Ond 
peidied neb un o'r llawr-giwed a dibrisio ei hunan, 
canys efe, wedi'r cyfan, sydd yn rhoi yr amodau i lawr. 
Y mae y beirniaid yn torri eu hystori yn fer rhag ei 
ddigio ; y mae y beirdd yn gwyleiddio rhag ei ofn, gan 
gadw eu doniau at eu seiatau cyfrinachol eu hunain — 
cyf arf odydd y beirdd ; y datgeiniaid yn sychedu am ei 
encore; ac am deulu " Y Ford Gron " a'r " Cymrodor- 
ion," y maent hwy wedi gorfod cilio er's talm o'r neiildu. 
Yr ydym yn ysgrifennu y llinellau hyn a swn udgym 
Gorsedd Eisteddfod fawr Àberdâr yn swnio yn ein clust- 
iau — gloddest-wyl Philistiaeth y ganrif hon. Digrif o 
beth ydoedd gweled Matthew Amold, archelyn Philist- 
iaeth Seisnig, yn cael ei guro i lawr gan dyrfa o Philisth 
iaid Cymreig. Bellach disgwyliwn am ei ddedfrydl 
Ychydig o'r sychion-bethau oedd ar y drefnlen ; a phaá 
ddaeth dydd yr eisteddfod, llai ddaeth ymlaen. Pà 
waeth gan y rhai dienwaededig am y rhyddiaeth, na'r 
farddoniaeth chwaith, os ceir digon o loddest-gampio, a 
thaflu capiau i'r awyr ! Yma eto y Philistiad ydoedd y 
rhychor ar bawb ; oblegid, megis y creaduriaid a gollasid 
yn nyddiau tad Saul frenin, onid oes ganddo garnauf 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH LLENYDDOL CYMRTJ. 253 

ac os aflwydda y pen hwnnw, y mae, â'r pen arall, yn 
gallu brefu ! Hawyr bach, pwy lyfasa wrthwynebu y 
fath greadur arfog? 

Y peth sydd wedi andwyo cyfarfodydd Uenyddol 
Gogledd Cymru, ac eisteddfodau y De, ydyw eu cyfodi 
a'u cadw i fyny fel speculations, ar egwyddor y " talu am 
danynt eu hunain," a disgwyl iddynt adael gweddill ; o 
ganlyniad, rhaid eu gwneyd mor Philistaidd ag sydd 
bosibl. Nid dyrchafu llenyddiaeth yw hyn, ond ei dar- 
ostwng. Y mae cyfarfodydd tawel, chwaethus, a 
thref nus yn cael eu dwyn ymlaen yn awr, lle y mae am- 
ryw ardaloedd wedi bod yn llafurio, am flwyd3yn gron 
gyfan, mewn gwahanol feusydd llenyddol; ac yn y 
gylchwyl lenyddol a cherddorol flynyddol, yn dwyn yr 
holl lafur hwnnw i bwynt. Ond ni fyn y PhiÚstiad 
mo'r rhai hyn, eithr troa ei drwyn arnynt; ac fe aiff 
i ryw "Eisteddfod Gerddorol Fawreddog," lle y caiff 
guro ei draed, a lluchio ei het i'r awyr! Ardderchog, 
meddwn ni, oddiar brofiad a sylwadaeth, ydyw y cylch- 
wyliau tawel a chwaethus hyn; y maent wedi gwneyd 
gwaith yng Nghymru nad oes neb a ŵyr ei faint. Y 
maent wedi cynyrchu llenorion grymus, buont achles- 
faoedd i gerddoriaeth uchelryw, nid oes a wnelont â 
Philistiaeth yn yr un o'i rywogaethau; a gresyn mawr 
fod dim arwyddion o eiddilwch yn dyfod drostynt. Nid 
nôd o ddiwylliant a gwelliant ydyw eu bod yn myned yn 
anamlach. Colled fawr fydd eu colli. 

Am yr Eisteddfod Genedlaethol ni lyfaswn ddweyd 
gair. Y mae hi fel " y ddelw f awr, â'i phen o aur da," 
a hwnnw, gan mwyaf, fel pob peth da, yng nghadw yn 
Llundain ; " a'i thraed, peth ohonynt o haiarn, a pheth 
ohonynt yn bridd." Ar y traed pridd — Philistiaeth — y 
mae y ddelw yn sefyll, serch hynny. Am hynny rhaid 
gofalu am y traed. Y mae yr holl ddelw — yr aur, yr 
arian, y pres — yn dibynnu ar y traed pridd, sef gwerin 
Cymru. Rhydd hyn gyfrif am y nodweddau poblog- 
aidd, ar draul esgeuluso pob peth arall, a ddygir i mewn 
iddi. Nid ydyw hithau, er's blynyddoedd, namyn 



Digitized 



byGoogle 



254 FHIU8T1AETH LLENYDDOL CYMRU. 

" Eísteddfod Gerddorol " mewn düguise. Feallai pe y 
gellid ei gwneyd yn llai dibynnol ar y lluaws, y gellid 
dwyn mwy o'r pethan gwir sylweddol, gwir fuddiol, i 
mewn iddi. Cyn y gellir gwneyd hyn rhaid ei gwneyd 
yn llai costfawr, ei gwneyd yn fwy-fwy Cymreig, ac yn 
llai tramoraidd. Nid ydyw chwareuwyr Ober-amergau 
byth yn hurio artittes o Paris i ddyfod drosodd i gymeryd 
rhan yn eu chwareu neillduol hwynt, er mwyn denu y 
Ffrancod, a chenedloedd ereill, yno i weled. Na, y 
maent yn cadw eu cyfrinion iddynt eu hunain ; ac y mae 
miloedd yn myned yno bob tro y performir y prudd- 
chwareu cyfriniol hwnnw. Yr hyn ydyw y chwareu- 
gerdd gysegredig, gyfrin, honno i drigolion y lle hwnnw, 
dyna i raddau helaeth ydyw yr Eisteddfod i Gymru. 
Gweddillion yr hen oesau ydyw ; a'i gogoniant ydyw ei 
chadw mor Gymreig ag y gellir, a'i chadw yn fuddiol 
hefyd. A dyma, ni dybiem, fyddai y swyn mwyaf , hyd 
yn oed i dynnu dieithriaid o wledydd eraill iddi. Os 
gwneir hi yn debyg i gyngherddau y Palas Grisial, pa 
swyn i Sais sydd ynddi, ond yn unig i'r Philistiaid o'r 
genedl honno? 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH ENWAD0L CYMRU. 



MELUS AF y cân eos, mae'n wir ; ond ni phair Dnw 
i'r frân dewi; ac o bydd ganddi genadwri ni 
warafunir gwrandaw arni, er anmhereiddied ei 
llais ac er mor aflafar ei thôn. Odid na chofia y dar- 
Uennydd i ni lyfasu ysgrifennu gair, fisoedd yn ol, ar 
" Philistiaeth " yn ei wahanol agweddau, yn neillduol 
Philistiaeth lenyddol Cymru; a'r pryd hwnnw, wrth 
fyned heibio, crybwyllasom y ffurf uchod arno — Philist- 
iaeth enwadol Cymru ; a byth er hynny e fynid i ni, gan 
ddynion sydd, fel ninau, yn meddu argyhoeddiadau 
cryfion ar y pwnc, geisio ysgrifennu ychydig linellau ar 
yr arwedd hon arno. Dir yw fod gennym ein syniadau 
ar hyn, a'n bod yn ystyried enwadaeth yn ofid blin yng 
Nghymru er's llawer blwyddyn hir, ac yn cynyddu fwy 
f wy f elly o flwyddyn i flwyddyn ; er hynny nid gorchwyl 
cysurus ydyw dal i fyny y drych o flaen wyneb ein cenedl 
er ceisio ei hargyhoeddi o'r brychau a'r creithiau sydd 
arno. Coelier ni taw eiddigeddus ydym dros anrhydedd 
ein gwlad a'n cenedl : ac edrych y pethau hyn mor hagr 
ar ei gwyneb oblegid fod ei theleidion mor amlwg a 
lliosog. Ond yr oeddym ni, ar ol traethu ein llên flaen- 
orol, wedi penderfynu bod yn dawedog, a sefyll at ein 
haddewid o fyned fel Diogenes i'r twb, ac aros yno 
gwaedded a waeddo ; eithr taerni ereill a orfu : a chofied 
ein darllenyddion mwynion nad nyni sydd yn gyfrifol 
hollol am yr amryfusedd, os dyna fydd, o anturio allan 
o'r ogof y tro hwn. Disgwyliwn y bydd câd-gamlan 
enbyd yn dilyn hyn o raith ; daroganwn weled ein hun- 
ain yn gyff clêr enwadaeth Cymru; a dilys ddiameu y 



Digitized 



byGoogle 



256 PHILI8TIAETH ENWÀDOL CTMBU. 

bydd yr holl sectariaid culion ben-ynghâd â ni : ond 
difyr ydyw meddwl " nad cymaint Bleddyn a'i drwst." 
Nid oee i ni ond gwneyd ein dyledswydd, ac ysgrifennu 
yr hyn yr ydym yn argyhoeddedig ohono sydd wirion- 
edd, a bid rhyngddynt hwy â'u cydwybodau ac & ffeith- 
iau diymwad. Er hynny, rhaid addef taw gorchwyl an- 
niddan ddigon ydyw ceisio chwareu rhan Erclwff heb ei 
nerth — ceisio llindagu seirff, ymladd â llewod, a charthu 
allan yr ystablau Awgeaidd, heb obaith anfarwoldeb. 
Llawer dedwyddach, nyni a ddywedwn eto, i ni fuasai 
myned o amgylch ogylch ein cenedl, a nodi allan ragor- 
iaethau ein gwlad, ein defion, a'n crefydd, o'r rhai y mae 
ganddynt lawer mil ; a mwy f uasai ein parch o'r her- 
wydd, eithr nid mwy fuasai tawelwch ein cydwybod. Y 
mae gennym brofion beunyddiol taw gormes fawr ein 
canrif yng Nghymru ydyw yspryd enwadol — "Philist- 
iaeth " enwadol. 

Nid ydym, yn yr ysgrif hon, mwy nag yn ein hysgrif 
fiaenorol, yn cael termau wrth ein bodd yn dda. Y mae 
y gair " Philistiaeth " y goreu y gallwn daraw ein llaw 
arno ar hyn o bryd : eithr bwriadwn iddo gael ei ddeall 
yn yr ysgrif hon mewn ystyr tra ëang, a chyda meddwl 
ychydig yn wahanol i'r fel ei defnyddir mewn llenydd- 
iaeth Seisnig. Ar air, golygwn iddo fod yn enw dynod- 
iadol o'r cant, a'r humbug, a'r holl wehelyth gwrthun 
hynny sydd yn dyfiant pydredig o gwmpas yr elfen gre- 
fyddol gref sydd yn ein nodweddu fel cenedl. Felly, 
bydd gennym i ymwneyd â'r Philistiad hwnnw a eilw 
Matthew Arnold— Y Philistiad crefyddol (The religiouê 
PhilistineJ. Cofier ein bod yn gwneyd byd o wahaniaeth 
rhwng enwadau ac enwadaeth : y mae un yn angen- 
rheidrwydd rhagluniaeth, ac yn lled-ddaioni, tra nad 
ydyw y llall ond corfforiad o gulni a rhagfarn. Bywed- 
iad ffol a diystyr, er yn bert o ran ei ffurf, ydoedd 
hwnnw o'r eiddo Voltaire am y Lloegrwys, taw pobl 
ryfedd oeddynt — fod ganddynt hanner cant o sectau 
crefyddol, a dim ond un saws (sauce)! Y mae y dywed- 
iad yn taro allan i'r dim gymeriad y Pfrancwr, duwiau 



Digitized 



byGoogle 



PHILrtTIAITH BNWADOL CYMBU. 257 

yr hwn ydyw y bola a'r eefn ; a'i thuser aur, i offrymu 
i'w eilunod/ydyw ei badeil ffrîo ! Gwell gennym ni, er 
hynny, y genedl y mae ganddi amryfal bleidian cre~ 
fyddol, â dim ond nn çyffaeth (taucej, na chenedl fel y 
Ffranood, â chanddi gyffeithiau lawer, ond heb yr nn 
grefydd ! Eithr nn peth ydyw pleidian crefyddol, peth 
arall, hollol wahanol, ydyw ymbleidiaeth grefyddol: y 
mae un, oe yn ddrwg, yn nn o'r drygan angenrheidiol» 
ae yn esgor ar ddaioni diledryw; tra y mae y Uall yn 
felldith ac yn drychineb anaele. 

Hefyd, ni pherthyn i'r darllenydd ddyfalu, nac i'r 
ysgrifennydd hysbysu, llais o ba le ydyw yr ysgrif hon : 
am hynny, bwriadwn i'w chynnwys gael ystyriaeth ar 
wahan oddiwrth ei hawduriaeth. Un o gastian y Phil- 
ûtiad enwadol — f el y mae arno gant o gastian — yn anad 
yr holl Philistiaid, ydyw troi ymaith fin yr hyn a ddy- 
wedir nen a ysgrifennir am dano, drwy briodoli gan-ddi- 
benion i'r ysgrifennydd* Peallai taw llaie o glochdy nen 
gangell yr Eglwys Sefydledig ydyw yr ysgrif hon, nen 
bwlpnd nen sedd fawr y Calfinistiaid, nen o allor neu 
areithfan y Bedyddwyr, yr Ànnibynwyr, nen y Weeley- 
aid ; nen, mwy tebyg nad ydyw yn dyf od o'r nn ohonynt 
fel y cyfryw. Pwy ŵyrt a pha ddawr i'r darllennydd 
•ydd yn hynnyt Cymered ef yr hyn sydd wirionedd, a 
rhodded ystyriaetb iddo. Oddiar y safle anmhleidiol 
hon, gan hynny, yr ydym yn bwriadn llefarn am yr holl 
bleidian crefyddol CrUtionogol yng Nghymrn ar yr nn 
tir, o'r Eglwya Sefydledig hyd at y blaid ddiweddaraf 
oll, yr hon, oherwydd coron o arian, a ymwahanodd 
oddiwrth ei mam-blaid. Eithr tybiwn glywed rhyw un 
•ydd dan gysgod meitr yr esgob, nen nn sydd yn byw 
mewn gobaith am y fyŵioliaeth fras nesaf ddaw yn w&g, 
yn gwaeddi allan, heb allu ymatal — Ai llefarn yr ydych 
am yr Eglwys fel enwadt Pwy glywodd erioed am 
Eglwys Sefydledig y wlad yn cael sôn am dani f el 
enwad t Wel, y mae nerth yn dy ddywediad : wele, 
Eglwyswr y'th elwir di; ac y mae nerth cyfraith o'th 
blaid di, tra y goddefir i'r enwadau eraill fodoli. Mor 

8 



Digitized 



byGoogle 



258 PHILUlfeHH BNWAD0L dllIBU. 

wired taw Iuddewon a Chenhedloedd ydoedd y dosraniad 
mawr ar drigolion y ddaear gynt ; f elly, yn ol cyfreith- 
iau Prydain Fawr, a gweddîan y Llyfr Gweddi Gyff- 
redin, Eglwyswyr a Sismaticiaid, credinwyr a chyfeil- 
iornwyr, ydyw y dosbarthiad mawr a gydnahyddir yn 
awr. Y mae yn dyfod i'n oôf, O! tydi ŵr ffodus, os 
Uwydda dy gais i gyrhaedd clust y meitrog, taw Ym- 
wahanyddion y galwai Ienan Brydydd Hir, a'i fath, yr 
enwadau, yr hwá air sydd, i'n bryd ni, yn llawer cym- 
hwysach i'w f abwyaiadu f el enw na'r gair dinerth Ym- 
neillduwyr. Ond, mewn ysgrif fel hon, rhaid edrych ar 
bethau o safle amser a synwyr cyffredin. Y mae yr adeg 
i dorri crib y paunod heb f od nepell ; a pha beth fydd 
gan y paun wed'yn ond ei ysgrêch î Pan y dosberthir yr 
adar, mewn anianyddiaeth naturiol, rhaid rhoddi yr ëos, 
ag eithrio ei llais a'i chân, yn yr un dosbarth o adar ag 
adar anfarddonol eraill. Felly yr Eglwys Sefydledig, 
rhaid ei rhestru hithau gyda'r Methodistiaid Calfinaidd 
a Wesleyaidd, yr Ânnibynwyr, a sectau anfarddonol 
eraill. Mewn gair, y mae gan y capelau enwadol, rai 
ohonynt, eu clochdai yn barod ; a cheir rhai cyf undebau 
Ymneillduol yn casglu cronfeydd. Dengys hyn fod 
llyfelu yn cymeryd lle eisoes i fyny neu i lawr. 

A raid i ni ddweyd unwaith yn rhagor na fynem er 
y byd i neb ein deall, neu ein cam ddeall yn hytrach, 
fel yn dweyd nad oes dim daioni a rhinwedd crefyddol 
yng Nghymru. Na, yr ydym yn dystion byw o bethau 
amgen. Hyfrydwch ein calonnau ydyw gweled amledd 
ein heglwysdai, a'n haddoldai, ein Hysgolion Sabbothol, 
a'n cyf ryngau gwybodaeth o bethau crefyddol ; a thyb- 
iwn fod a fynno hyn fwy nag a addefìr yn gyffredin â'n 
cymeriad fel cenedl. Am y rheswm yma yr ydym yn 
teimlo cymaint pan y gwelwn rywbeth i anurddo y pryd- 
ferthion hyn. Gresyn mawr os yw ein haddoldai a'n 
heglwysdai yn achlesfäoedd i gulni a rhagfarn, a'n hys- 
golion a'n cyfryngau llenyddol yn gwasgar yspryd 
sectol. Ni fynem ychwaith i neb gredu taw Cymru yn 
unig sydd f eithrinfa " Philistiaeth " enwadol a cant : 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ÍNWAD#L CTMBU. 259 

na, gydag ychydig wahamaeth yn ei ffurf , y mae wedi 
lefeinio y genedl fawr Seisnig sydd berth-ymherth & ni. 
Fel hyn yr ysgrifennai Emerson, yn ei " Nodweddion 
Seisnig " (English TraitêJ, flynyddau yn ol, am y Saeeon 
a'r Âmericaniaid : — "Y mae y Saeaon . . . wedi 
ymroddi yn arswyduB i cant. Clefyd ydyw sydd wedi 
gwenwyno y gwaed Anglo-Sacsonaidd ymhob cyfandir — 
yn Lloegr a'r America. Mae y Saeson a'r Americaniaid 
yn eantu y tn hwnt i bob peth. Dyry y Pfrancod y 
gangen hon o fasnach yn hollol i fyny iddynt. Beth 
tydd yn f wy ffiaidd na'n moes-ymgrymiadau rhagrithiol 
i Dduw yn ein llyfrau a'n neẁy ddiaduron î Dyhirwch 
a ffug-sancteiddrwydd y wasg boblogaidd sydd yn gy- 
f esur â'u gilydd ; a chrefydd ffasiynol y dydd, nid ydyw 
amgen na math o Sinai chwareuyddol, lle y gwneir y 
meUt a'r taranau y tu ol i'r Ueni. Pair y penboethni 
a'r rhagrith hwn i wawdwyr oganu. Caiff y Punch 
ddefnyddiau dihysbydd. Tsgrifenna Charles Dickens 
ffug-chwedlau i ddesgrifío dyngarwch Exeter Hall. 
Dadleua Thackeray geudeb y bywyd pendefìgaidd : a 
dial natur ei cham drwy farbariaeth y dosbarthiadau 
iselaf." Wel, bydded y prawf bellach o enau un o'u 
poëtau hwy eu hunain. Nid ydyw pethau lawn can 
waethed â hynyna gyda ni : eithr meiddiwn ddweyd f od 
yr yspryd cul-sectol — " Philistiaeth " enwadol ffiaidd, 
íe, ni ruswn ddweyd, dieflig — yn uwch ei ben yng 
Nghymru hyd yn oed nag yn Lloegr, ac yn llawer uwch 
nag yn yr America. Neu feallai taw mwy cywir fyddai 
dweyd — Am fod Cymru yn llai, a ninnau yn nes at ein 
gilydd, ein bod yn gwasgu ar benelinoedd ein gilydd yn 
fwy. Dywedwn unwaith eto, fod sectau yn cynyrchu 
lles; canys dir yw fod pob sect wedi gwneyd llawer er 
cadw, a dwyn i'r golwg, ryw wirioneddau pwysig, y rhai 
heb hynny fuasent, yn rhwysg yr amseroedd, yn myned 
ar ddif ancoll. Tmddiriedwyd i'r Methodistiaid Wes- 
leyaidd gadw zêl a thân yr eglwys yn fyw ar amseroedd 
oerion ; dodwyd yn siars y Bedyddwyr a'r Tref nyddion 
Calfinaidd gadw yn fyw, a rhoddi arbenigrwydd ar, 



Digitized 



byGoogle 



260 PULUTIA9TH SMWADOL CYMftU. 

brif wirioneddau y credo Calfinaidd ; dyry yr Annibya- 
wyr neülduolrwydd ar ryddid paraonol, ac annibyniaeth 
barn; a'r Eglwye Sefydledig hithau a eeyd allan wertfe 
trefn * phrydf erthwch mewn def onwn ae adeilada» : 
felly, rhyngddynt i'u güydd, dodant eyniad gweddol 
gywir i'r byd am y crynewth gogoneddue, amlweddog 
hwnnw y a elwir gwirionedcL Ond un eectyddiaeth 9 naw 
wfft i'r yagerbwd hwnnw ! gallwn ddioddef pob peth yn 
well na hwn : gallwn ddioddef anwybodaeth, canyt ni a'i 
dioddef aeom ; gallwn ddioddef lêl ddidwyll, hyd yn oed 
at finion mympwy, canyt ni a'i dioddefaaom; gallwn 
ddioddef iyniadan cryûon, a eyniadan cyfeüiornus, 
canyi ni a'u dioddefaeom : ond " Philiitiaeth " enwadol, 
cant, a eectyddiaeth gul, fndr, ragfarnllyd, wenwyn- 
llyd, nie gallwn, ac nia gallaaom, en dioddef . Edrycher 
ar bentrafi glân a gwledig Çymrn, gyda'n heglwyai a'u 
haddoldai, heirdd oddiaÍLan; ond nad ydynt 9 lawer o 
honynt, namyn tiopau enwadol, â'u llonaid o'r enwad- 
aeth fwyaf cyfyng. Âr y dde dacw aiop fawr y cwmni, 
gyda chlochdy ar ei phen, a gwas y Llywodraeth yn 
gweinyddu ynddi. Ychydig ymlaen, ar y chwith, y mae 
eiop y Cal&nittiaid ; ac am yr heol â hi y mae siop yr 
Annibynwyr, a godwyd yn fuan ar ei hol — a'r hon a 
elwid, yn ol iaith maenach y byd, yn opporition $hop. 

A fuoet ti erioed, ddarllenydd hawddgar, ar dy rawd 
ym mhentref Aberawel, wrth droed y Frennit Pentref 
gwledig ydyw, yn çynnwys ychydig gannoedd o drigol- 
ion, ac yn rhan o blwyf Llanafarwy. Bywbryd, fiynydd- 
oedd meithion yn ol, daeth i feddwl boneddwr o Pedydd- 
iwr telog, Uëygwr didwyU, a gweithgar droe ei enwad, 
o'r dref gyfagoe, ddyfod yno yn awr ac eilwaith ar y 
Sulian. Sefydlwyd yno achos airiol — adeiladwyd capel ; 
a chorlannwyd — mewn geiriau eraiU, bedyddiwyd — yno 
eglwya hawddgar yr olwg arni. Ond nid hir y parhaea 
ei hawddgarwch heb ei gythryblu ; canya daeth yr Anni- 
bynnwyr a'r Calfiniatiaid ac a ddyrchafaaant eu golygon, 
gan reaynu— y cyntaf droa y babanod bach, a barn ber- 
sonol ; a'r aü droa blant rhîaint crediniol, a diagyblaeth 



Digitized 



byGoogle 



^ PHIU8TUBTE BMWADOL CYMBU. 261 

eglwysig : mynasant, gan hynny, adeiladu yno allorau 
i'w cyf undebau hwythau. Ond cyn pen nemawr o 
amser, rhyw Wesleyad wrth ymdaith a ddaeth y ffordd 
honno, a gresynai yn fawr droa y trigolion, yn gorfod 
derbyn bedydd trôch a chredu arfaeth, ao heb neb i bre- 
gethn iddynt iawn cyffredinol a gallu dyn: mynodd 
yntau weled ym mhentref Aberawel allor i Dduw, yn 
enw ei brif brophwyd, John Wetley ! Hwnnw ydoedd 
; pedwerydd capel yn y pentref bach; ond nid yr olaf. 
Ỳn ei hawydd i blanu gwr boneddig ac offeiriad ymhob 
cwm, daeth Eglwys Loegr heibio i'r fan ; a thybiodd 
person Llanafarwy ei bod yn llawn bryd wneyd ym- 
drech i geisio gwaredu y pentref o af aelion y penboeth- 
iaid Tmneillduol ; ac adeiladodd yno, bond ei grybwyll, 
"Gapel Esmwyth" (Chapel of Ea$eJ f yr hwn, hyd y 
dydd hwn, sydd yn ateb yn llawn i'w enw, yn gapel 
esmwyth iawn i'r offeiriad a'r clochydd, ac hefyd yr un 
mor esmwyth i'r bobl, oblegid cant wneyd a fynnont — a 
bara rhan, heblaw hynny—ond iddynt ddyfod i'r Eglwys 
ar Sul y Cymun. Ond nid ydoedd phiol dedwyddwch y 
pentref yn gyflawn hyd oni ddaeth un o farchogion St. 
Crispin adref yn ol i'w bentref genedigol, wedi bod ar 
ymdaith yn un o dref ydd Lloegr ; ac a sef ydlodd gyf ar- 
fod bob nawn Sul, yn llofft ei weithdy, i ddadleu syn- 
iadau y Brodyr Plymouth, y rhai ni chredant mewn nao 
urdd nac offeiriad, mewn na defod na phader. Medd- 
ylier y fath gâd-gamlan a thrybestod sydd wedi bod yn 
y pentref bychan, gwledig hwnnw, ar hyd y blynyddau ; 
ac y maent, gftd-yngh&d ft'u gilydd, yn ymgeintach ac 
yn ymdderu yno hyd y dydd hwn ! Yn yr holl addol- 
fannau hyn, gyda'u gilydd, y mae digon bedair gwaith o 
eisteddleoedd i holl drigolion y pentref i gyd ! Y mae 
yr holl bentref wyr yn aelodau yn yr addoldai hyn, oddi- 
gerth tua chant namyn deg sydd o baganiaid yn y pen- 
tref ! Y mae y mân gapelau yn ceisio ennill oddiar eu 
gilydd, ac nid oddiar y diafol. Oddiar ysgwydd y 
Frenni y buom ni yn edrych arnynt ddiweddaf ; ac i ni 
ymddangosent fel barilaid o wiberod Aiphtaidd yn 



Digitized 



byGoogle 



362 PHILIITOJtTH SNWADOL CTMSU. 

eolynu en gilydd, a phob un am gael ei ben uwchlaw y 
11*11 1 Da gennym, nad oeddym gyda hwynt : gwell oedd 
gennym fod ein hunain gyda'r eer. A dyma hanee 
Uuaws o fân bentrefi De a Oogledd Cymrn yn awr. 
Dim ond cyflëu yr enwadan ychydig yn wahanol, fe wna 
y darlun hwn y tro am bentrefi yn Nyfed, Owent, nen 
Forganwg, yn y Dehenbarth ; nen am bentrefi Powys, 
Owynedd, nen Fon, yn y Oogledd. 

Ond gwaith anorphen braidd ydyw desgrifio y mawr 
hafog a wneir ar grefydd bnr a dihalogedig gan " Phil- 
istiaeth" enwadol. Trychineb braidd i enwad yng 
Nghymru ydyw bod yn brif enwad mewn tref neu ben- 
tref , oblegid at y " Capel Mawr " yr annelir saethau 
fyrdd gan y m&n eiriachod o'i amgylch. Dywedai un o 
boëtau " Sion Gorff," y dydd arall, taw y Methodistiaid 
Calfinaidd ydoedd "Sion Bwl" enwadau Cymru. 
Oreeyn cymeryd dalen o lyfr y byd a'i darllen ym 
mhyrth merch Seion 1 Y mae y frawddeg uchod yn profi 
ein pwnc, yn ei hyd a'i led. Ond un peth ydyw bod yn 
Sion Bwl yng Nghwm Eigia yn Sir Oaerynarfon, peth 
arall ydyw bod yn Sion Bwl yng Nghwm Rhondda ym 
Morganwg : a chofied cyfundeb y Methodistiaid, oe taw 
efe ydyw y prif enwad ym Mon, pell ydyw o f od felly ym 
Mynwy. Owae, er hynny, meddwn ni, oddiar brofiad a 
sylwadaeth, ydyw bod yn perthyn i'r prif enwad — y 
" Capel Mawr ;" — y mae ei elynion mor Ùiosog & dail y 
goedwig ym mis Oorffennaf, ac nid ydyw y mân gapelau 
namyn cyflegrfëydd dirgel i saethu ato yn ddiarwybod. 
A welsoch chwi yr hogyn mawr yn yr ysgol — y climach 
tàl, afrosgo — a'r hogiau bach yn ymbleseru mewn cyf- 
arch cyrion ei babell â blaenau eu traed, mewn dull 
ydoedd yn bobpeth ond yn anrhydeddust Dyna hanee y 
prif enwad mewn llawer llan yng Nghymru : — y mân 
enwadau yn wftraidd ddigon yn ei wyneb, tra, ar yr un 
pryd, yn pigo ei logellau i gynnal eu darlithoedd, a 
chefnogi eu cyngherddau, a thalu eu dyledion ; ac, f el 
hogiau direidus, yn mingamu arno, ac yn ei wawdio, yn 
ei gefn. Ond gweddua i ni ydyw dywedyd nad prin 



Digitized 



byGoogle 



PHILIBTIAJTH BMWADOL CYMBU. 263 

ydyw y siarad am undeb a brawdgarwch rhwng enwadau 
erefyddol Cymru. T mae ganddynt y gwyneb hefyd, 
hyd onid ydym ni wedi diflasn ar y peth, o ffregodi 
gyda'u gilydd mewn danfon cynrychiolwyr o'r naill gyf- 
arfod undeb i'r llall, a chynal cyfarfodydd mawrion i 
seboni en gilydd, ar egwyddor y Mutual Admiration 
Society; yna ymrannn i'r treflannau a'r m&n bentrefi i 
ddisodli eu gilydd ! Mae mwy o siarad am undeb a 
brawdgarwch ymysg y gwahanol bleidiau crefyddol yng 
Nghymru nag odid i bwnc, a Uai o weithredu felly nag 
mewn unrhyw wlad dan haul. Gwènant ar eu gilydd, 
pan â'u dwylaw yn llogellau eu gilydd; ond pa ragor- 
iaeth sydd iddynt? oni wna pigwr Uogellau heolydd 
Llundain yr un peth? Os bydd cwrdd mawr a chaggl- 
iad i fod, caiff yr enwadau eraill eu gwala wỳn o roesaw ; 
ond heb hynny, ymaith â hwy. Os bydd Cristion i gael 
ei rostio yng Nghymru, fe geir Cristion arall (o enwad 
arall, bid siwr) yn barod i droi y bêr ! Angenrhaid a 
osodwyd arnom i ysgrifennu fel hyn mewn geiriau cryf- 
ion; a gwae fydd i ni oni ddywedwn y gwirionedd. 
Owyddom yr adsain pob calon ddiragf arn wirionedd ein 
sylwadau; canys y mae rhagfarn enwadol yn ofid blin, 
ac yn flinder yspryd, i'r cyfryw. 

Ceisiwch roddi cyfeiriad i ryw ysgogiadau, neu gy- 
chwyn rhyw symudiadau cenedlaethol, yng Nghymru. 
Dyma Ue y mae ein gwladgarwch yn torri i lawr yn 
druenus, a'n hyspryd cul enwadol yn mallu pob peth. 
Nid oes i ni ond cywilydd wyneb, yn hyn o beth, o'n 
eydmaru â'r Gwyddelod. Gwarchod pawb! Y Gwy- 
ddelod a ddywedasocht Ië, anwyl ddarUennydd, y 
Gwyddelod ! Perthynant hwy, y mwyafrif ohonynt, i'r 
Pabyddion — y blaid grefyddol fwyaf cyfyng ac anffael- 
edig ar Gyf andir Ewrob ; ac eto y maent wedi suddo en 
pleidgarwch crefyddol o'r golwg gymaint fel ag i gy- 
meryd eu harwain gan Brotestant — Charles Stuart 
ParneU ! A chyda'r unig eithriad o Daniel O'Connell, 
Protestaniaid sydd wedi bod yn arweinwyr y genedl 
Wyddelig, yn ei hoU symudiadau gwleidyddol, yn y can- 



Digitized 



byGoogle 



264 PHILISTIÀÍTH EHWJlDOL onnRT. 

rif an diweddaf I Er cywilydd i ni yr ydym ya ysgrif • 
ennu hyn. Yng Nghymru, rhaid rhannu pob symudiad 
gwladgarol, i'w gario ymlaen rhwng mintai o hea 
wragedd yn perthyn i'r gwahanol enwadan ! Tn hollol 
annibynol ar ein syniadau am gyfreithlondeb neu ang- 
hyfreithlondeb Bheolaeth Gartrefol (Home RuleJ i'r 
Iwerddon, meiddiwn ddweyd ei fod yn ddrych i'r byd 
i weled cenedl o Babyddion yn cael eu harwain gan ddyn 
sydd wedi cyhoeddi ar g'oedd Benedd Prydain Fawr, j 
flwyddyn hon, taw yn Broteetant y ganwyd ef, ae y 
bwriada farw felly! Ac fe addefa pawb fod y dyn 
hwnnw, er yn Broteetant, yn fwy ei ddylanwad yn yr 
Iwerddon heddyw na'r Pab ei hunan ! Bryd y deuwn ni 
yng Nghymru i ddysgu suddo ein gwahaniaethau 
bychain, ffol, enwadol, er Ues ein buddion cenedlaetholt 
Tn hytrach na hynny, enwadaeth ydyw yr anferthlun 
anhardd sydd yn cyfodi i fyny ymhob cysylltiad gyda 
ni. Craffwch ar adeg o ferw etholiadol, pryd y bydd 
meeurau mawrion, gwir genedlaethol a gwladgarol, yn y 
glorian. Mewn un man, dacw weinidog y Bedyddwyr 
wedi pwdu, am na fuasai ef ar y Pwyllgor, a'i bobl mewn 
canlyniad yn ddicra. Mewn Ue arall, gedy y pregethwr 
Calfinistaidd bethau yn Uonydd, oherwydd fod yr ym- 
geisydd eeneddol yn gwneyd mwy o'r enwadau eraill nag 
o'i enwad parchus ef . Mewn ardal arall eryt yr Anni- 
bynwyr rhwng y corlannau, oblegid nad yw yr ymgeia- 
ydd wedi cyf rannu yn ddigon ehelaeth at eu mympwyon 
ymbleidiol hwynt. Saif y Wesleyaid draw, mewn am- 
ryw fannau, oherwydd na addawa yr ymgeûydd bieidio 
meeur bychan, dibwys, i Gymru, a gynygir yn y Senedd 
gan un o'u gwŷr mawr hwy yn Lloegr. Ac wrth gwn, 
f e gilia y gwr Eglwysig ymhell oddiwrth yr ymgeiaydd, 
oherwydd ei fod, yn ei fryd ef , yn gyaegr-yspeilydd. 

Tn mha le ond yng Nghymru y gellwch yn aruthr 
hawdd ddeall i ba enwad y perthyn dyn oddiwrth ei 
ddull, ei dôn, a'i lais, yn pregethu ! Llais llugoer yr 
off ttriad Çymreig : y mae hwnnw yn adnabyddus ddigom. 
Gan nad pa le y bydd— ai yn cyhoeddi bendith ar ddon- 



Digitized 



byGoogle 



PHILIBTUBTH HTWADOL OYMEü. 265 

iau 7 cylla yng nghiniaw rhent yr yswain, neu yn 
gwneyd y plentyn yn etifedd teyrnas nefoedd uwchben 
y bedyddfaen yn yr Eglwys, nen yn bendithio y cymnn 
bendigaid yn y gangheü — yr un hen dôn oer, f &s, deneu, 
ystrydebol, geir ganddo ymhob man. Tuchanfa fawr 9 
leddf , drom, lusgedig y Calûnistiad, fel pe byddai y ilef- 
arydd yn gorf od llyncu eirinen perth rhwng pob gair : 
y mae honno yn adnabyddus drwy Gymru benbaladr ! 
Fe gaed patent ar y dôn hon cyn darganfyddiad arian 
byw 1 Siarad m&n a buan yr Annibynwr, yn clochdar 
f el corn y gwlaw, a'r araeth yn dylifo fel cornant y cwm 
ar ol cawod o wlaw taranau : adwaenom hynyna yn dda 
ddigon bellach. Hyawdledd hûr a llôg y Wesleyad, fel 
pe byddai wedi danf on am dano o Loegr, a'i gael adref , 
o fesur y sypyn, oddiwrth ryw brofessor of elocution, ac 
yn cael ei ganlyn gan seiniau a symudiadau wedi en 
dysgu f el nodau cerddoriaeth : yr ydym yn gyf arwydd 
â'r rhai hyn hefyd. Doniau uchel, sychion, clebarllyd, 
y Bedyddiwr, can iached a chan syched &, — wel, ni ddy- 
wedwn & pha beth : pwy nad edwyn y rhai hynf A 
chorph y gaingc ydyw f od pob enwad yn hoff o swn ei 
adar ei hunan, a bod pob aderyn yn hoff o'i lais ei hun ! 
Y mae y person Eglwys y byddwn ni yn ei wrando amlaf 
— y Parch. Dandi Timothy, curedyn Uchel-Eglwysig — 
wedi ei eni yng Ngheredigion, o rîaint â naws Wesley- 
aidd arnynt ; ac wedi ei f agu, digon tebyg, ar gawl erfin 
a gwreiddiau Lladin, ac yn gollwng allan hen Gymraeg 
ardderchog y Llyfr Gweddi Gyffredin gyda chynaniad 
neillduol y sir honno, a'i lais yn rhygyngan çymysgryw, 
rhwng " hwyl " y Wesleyaid & thôn yr offeiriaid. Nid 
ydyw yn hollol gyrhaedd i fyny at chŵyddlaia mawr- 
eddog y Weeleyaid— fel "miwsig y bydysawd," nac 
ychwaith yn disgyn i lawr yn hollol undônog at dôn yr 
offeiriad^-mor wastad & Morfa Rhuddlan. Pa le, 
namyn yng Nghymru, y ceid effeithiau yr enwad neill- 
duol y dygwyd dyn i fyny yn ei draddodiadau, yn glynn 
mor hir wrthot Haeddai y Parchedig Dandi Timothy 
f roddeg neu ddwy yn ychwaneg oddiar ein llaw ; canys 



Digitized 



byGoogle 



266 FHILIBTIAITH BMWADOL CYIOLU. 

y mae yn eynrychioü doebarth : yng nglŷn ft Dandi y 
mae hanes. Curad Uchei-Eglwyiig ydyw: a chyda'i 
ddillad clerigol, a'i goler lom, ddiwnîad, cynrychiola 
Bglwys y Llywodraeth bob amaer, a pha le bynnag y 
bydd. Yr unig ryddhad iddo ef, oddiwrth ddyled- 
swyddau gorbwyŵg ei swydd, ydyw perthyn i'r Clwb 
Chwareu Pêl Humog (Lawn Tennit ClubJ sydd a'i ael- 
odau yn treulio eu prydnawniau hafaidd i chwareu ar y 
lawnt gerllaw y dreflan. Gwneir y gymdeithae gyfrin 
hon i fyny o fân glercod Uwm-foneddig, a chywion 
meddygon, ac egin cyfreithwyr, y dref , y rhai sydd eto 
heb ennill eu hyspardunau, ac felly heb lawer o waith 
ganddynt — ynghyda loden penf eddal, y rhai a adawsant 
" Bethel," a " Jerusalem," a " SUoh M — Ue yr addolai eu 
tadau a'u mamau, a'u teidiau a'u neiniau, ar y SuUau, 
er dechreuad YmneiUduaeth — am yr Eglwys Lân 
Oatholig, Ue y cânt yr amheuthyn mawr o gael y Parch. 
Dandi Timothy yn dad-gyffeewr iddynt. Ond corff y 
gaingc ydyw f od y Parchedig Ddandi wedi Uwyddo i 
baaio, fel un o reolau y clwb, nad oee neb o wehelyth y 
gweinidogion Ymneillduol — hwynt-hwy, na'u gwragedd, 
na'u meibion, na'u merched— i ymuno &'r Clwb Chwareu 
PÔl ! Twt ! twt ! 

Yr hyn ydyw y gwŷr Uên, dyna hefyd ydyw y gwŷr 
ti&Jgf y^g Nghymru — culion eu gwala, a rhagfarnllyd 
troe feeur calon. Ynghanol llawer o ddaioni, ceir lles eu 
henwad, zêl eu henwad, traddodiadau eu henwad, wédi 
Uyncu i fyny fryd y rhan fwyaf o swyddogion blaenaf 
y gwahanol bleidiau crefyddol. Y mae y Methodistiaid 
Calfìnaidd yn edrych i lawr gyda gradd o ddirmyg ar 
bawb, f el y gweddai i " John Bull " yr enwadau wneyd ! 
Eiddigeddus yw yr Annibynwyr o bawb — o'r Bedyddwyr 
yng Ngwent a Morganwg, ac o'r Methodistiaid yng 
Ngwynedd. Y mae y Bedyddwyr yn rhagfarnllyd at 
bawb ; y Wesleyaid f el am ennill pawb ; a'r Eglwys Sef- 
ydledig yn drahaus at bawb. Adeiladu yr enwad ydyw 
y pwnc mawr, ac nid ennill y byd. Casglu ynghyd gyn- 
uUeidfa barchus, fyddo yn gyfodiad i'r enwad yn y dref , 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIABTH BNWAB0L CYMRU. 367 

ydyw y gwrhydri yr amcenir ato. Mae llwyddiant ein 
" henwad ni " yn fwy pwysig yng ngolwg llawer na 
Uwyddiant Cristionogaeth ei hunan! Pa un o'r 
enwadau sydd yn son am gael Cenhadaeth Gartrefol at 
y miloedd tlodion, carpiog, diwybod, paganaidd, sydd 
yn heigio ein trefi, drwy Gymru oll t Y mae ein haddol- 
dai a'n heglwysdai, fel temlau y duw paganaidd, yn 
òraddurniadol, yn aml-luniol, a channoedd o bunnau 
wedi eu gwario yn eu ffryntoedd a'u honglau ar feini 
n&dd, tra nad oes ystafell syml yn unman i gynal tipyn 
o ysgol garpiog! Gwneir hyn gan y naill enwad er 
mwyn myned y tu hwnt i enwad arall yng ngwychder ei 
addoldai ! Casgl un enwad ystadegau er bostio ei f od 
wyth mil o nif er o aelodau o flaen i enwad arall ! Gy- 
maint o drafferth a gymerir i brofi pwnc mor oll-bwysig ! 
Mewn un pentref adeilada yr Annibynwyr gapel am yr 
heol & chapel y Methodistiaid Calfinaidd : mewn pentref 
arall cyfyd y Methodistiaid gapel, er talu y pwyth yn 
ol, gerllaw i gapel y Sentars. Felly nid ydyw namyn 
chwech o un enwad, a hanner dwsin o'r llaÚ. Ni ruswn 
ddweyd taw blaenion y gwahanol bleidiau sydd gyfrifol 
am y pethau hyn ; a'r werinos, druain, i fesur mawr, yn 
derbyn yr yspryd cul, sectol, hwn oddiwrthynt. 

Gwell gennym yr hen amser gynt yng Nghymru, 
pan oedd yr hen ddadleuon duwinyddol yn eu Uawn 
afiaeth : yr ydym yn credu fod y teimlad rhwng gwerîn 
yr enwadau yn llawn iachach y pryd hynny, oherwydd 
ei fod yn fwy digêl, ac hefyd yn seiliedig ar y gwahan- 
iaethau athrawiaethol a dybid ydoedd rhwng yr enwadau 
a'u gilydd. Tn awr, addefir, ar bob llaw, nad oes 
nemawr o wahaniaethau athrawiaethol yn dyfod i'r 
golwg yn y weinidogaeth, nac yn un man arall ; ac eto y 
mae y teimlad enwadol yn f wy byw nag erioed. T mae 
yn byw heb sail na phorthiant, ond gwenwyn. Argoel- 
ion cryfion sydd fod gwerin Cymru, un ran o honynt, 
yn gulfarn enbyd, a'r rhan arall yn llithro yn brysur i 
anystyriaeth. Mae rhai ohonynt wedi dechreu rhegu eu 
blaenoriaid ! T mae hyn. yn beth newydd yng Nghymru. 



Digitized 



byGoogle 



268 rautruna bmwaml ctmu. 

Rhcgu ambell benon Eglwys sydd hen arfer warthu* o 
ddyddiau y Prydydd Hir, ac i waered heibio i Twm y 
Nant; ond y mae gwerin Çymru, rai o honynt, wedi 
dechren rhcgu ei phregethwyr I Yr oeddym yn traf àeln 
yn y train y dydd o'r blaen, Ue yr oedd dau wetnidog 
TmneiUduol yn ymgomio â'n gilydd yn ddiddan ddigon. 
Cyn hir daeth dau lercyn o hogyn i mewn, wedi cymylu 
eu hymenyddian & aucan y bendro, ae a gymerasant en 
heisteddle yn union gyf erbyn â'r gwŷr parchus. Çymer- 
Mom yn ein pen i wylio munnd ar en aymndiadan. T 
•ymndiad cyntaf o eiddo y bechgynoe ydoedd edrych tna 
gyddf au y ddan weinidog : yno yr ydoedd yr aerwy 
offeiriadoì — torch y mynach — y goler lom, a wiegir yn 
awr gan braidd bob llefarwr, bydded ordeiniedig nen an- 
ordeiniedig. Edrychasant mor hir ac mor fìleinig, nee 
yr ofnem eu bod yn cynllunio brad, mewn crogi nen 
dagu, tua chymydogaeth y gwddf . T symudiad neeaf 
oedd dechreu rhegu y gweinidogion — eu rhegu yn afler 
ac aâafar, bid siwr, ond gydag iaith ydoedd yn dangoe 
nwydau drwg, a bodolaeth dygasedd yspryd, ynghyda 
diffyg parch neillduol i bethau cyeegredig. Y mae gen- 
nym ffeithiau eglur o flaen ein Uygaid fod rhan— ond 
rhan fechan, ni a hyderwn — o werin Cymru yn myned 
yn ddibarch iawn i bethau dwyfol, ac yn araf ymUthro i 
gyfeiriad SosiaUaeth a Nihilietiaeth y Cyfandir a'r 
America. 

Ond, o drugaredd, y mae cyfangorff mawr gwerin 
Cymru yn dra chrefyddol; eithr, yaywaeth, yn dra 
enwadol. GaUasai un feddwl taw ymhUth blaenoriaid 
y pleidiau crefyddol yn unig, y rhai sydd i fod yn deaU 
y gwahaniaethau distadl sydd rhwng yr enwadau mewn 
cred ac ymarferiad, y buasai y teimladau cyfyng hyn yn 
bod. Ond nid f elly yn hollol : ceir hwynt yn fyw iawn 
ymysg y bobl ; ac y maent yn myned yn fath o deimladau 
personol, ffol a disail, ymysg gwerinoe anwybodus yr 
enwadau. Prynnir yn siop yr enwad, bydded arian nen 
beidio, a bydded yr eiddo yn dda nen ddrwg. Rhaid 
cael meddyg yr enwad i ofalu am y teulu, a chyfreithiwr 



Digitized 



byGoogle 



PHILIBTIABTH ENWAD0L CYMEU. 289 

o'r enwad i ofalu am eu buddiannau cyfreithioL Yng 
ngwyneb hyn ymranna'r boneddigion hyn, er hûr a gorch- 
wyl, yn daclus ddigon, rhwng y gwahanol eglwysdai fc 
chapeli, yn nhreflannau Cymru ! Gan f od y doctor fc 
elwir at wely y claf o'r enwad, a'r cyfreithiwr a geisir i 
wneyd ei ewyllys, o'r eect, paham lai na cherir yr yspryd 
eul ymlaen — ac fe wneir, o ran hynny — a chael saer o'r 
enwad i wneyd yr arch, a thorwr beddau yr enwad i 
gloddio y bedd ! Tra y mae y prif wirioneddau a bre- 
gethir, a'r athrawiaethau a goleddir, er's blynyddoedd, 
gan fwyafrif o enwadau Tmneillduol y Dywysogaeth, yn 
sylweddol yr un peth; eto anfynych y gwelir gwerbt 
Cymru yn tywyllu drws unrhyw addoldy, namyn eu cor- 
lan eu hunain ! Ac ni ddeuant hyd yn oed i'w capel eu 
hunain i wrando pregethwr o enwad arall ! Bu agoa i 
un o weinidogion mwyaf poblogaidd yr Ànnibynwyr gael 
ei adael, fel Jacob, "ei hunan," un boreu Sul yn ddi- 
weddar. Symudasid ei bawl, oherwydd cyfleusdra y ddi- 
adell, y boreu hwnnw, i addoldy y Methodistiaid Calfin- 
aidd. Nid elai y Calfinistiaid yno, oblegid taw pre- 
gethwr Sentars ydoedd : ac ni f ynnai yr Annibynwyr er 
dim halogi eu hunain drwy fyned i addoli i gapel 
Methodistaidd ! O ! y gornestau dadleuol mawrion a 
ymladdwyd rhwng gwerin Cymru, parthed rhagoriaeth 
eu pregethwyr ! Gan ein pregethwyr " ni " y mae y 
lleisiau goreu ; gan ein rhai " ni " y mae mwyaf o fater 
a meddwl ; nyni sydd yn rhagori mewn dysgeidiaeth, a 
ninnau mewn traddodiad ! Ië, y mae plant Cymru, aml 
un o honynt, wedi bod yn ymaflyd codwm &'u gilydd, ac 
yn mesur eu nerth y naill gyda'r llall, ymhlaid sectau 
eu rhieni ! 

Ond ni chwynem gymaint pe cedwid y teimlad cul, 
a'r rhagfarn Philistaidd hwn, yn y capeíi ac yn y car- s 
trefi, er gwrthuned ydyw yno; ond y mae ei gario i'r 
gwaith, a'i wneyd yn asgwrn y gynnen yn y chwarel, yn 
wrthunach fyth. Dyma, mewn gwirionedd, yr hyn sydd 
wedi bod wrth wraidd rhai o'r cyffroadau gweithfäol di- 
weddar, ac yn cynyrchu " plaid fain" a " phlaid dew." 



Digitized 



byGoogle 



270 PHILI8TIABTH SNWADOL CYH&U* 

Mynnem eto, yn y fan hon, na chamddealler ni. Nid oet 
a fynnom ni &'r cwestiynau sydd rhwng y pleidiau hyn 
&'u gilydd — tebyg, megis pleidiau yn gyffredin, taw yn 
rhywle rhyngddynt y gorwedd y gwir : ond ein pwnc ni 
ydyw f od a fÿfeno enwadaeth &'u ffurfiad. I ni, mae swn 
trahausder yn yr ymadrodd " plaid dew," ac y mae yr 
ymadrodd " plaid fain " yn sawru yn gryf o wenwyn a 
diohell. T mae dynion i'w cael yng Nghymru a werth- 
ant bob peth — eu cyfeülion, eu golygiadau gwleidyddol, 
îe, eu cydwybodau — dan ddylanwad ysbryd sectol. Yn 
j fan hon rhaid i ni wneyd gwahaniaeth. Yr ydym yn 
credu fod pethau yn wahanol, yn yr ystyr hon, yn y 
Deheubarth — fod y Gwentwysiaid, yn hyn o beth — nid 
ymhob peth, bid aicr — o flaen yr Arfonwysiaid. Ni ŵyr 
y Deheuwyr am blaid f ain a phlaid f raisg : dieithrbeth 
iddynt hwy f yddai f od yr enwadau sydd yn y Ueiafrif yn 
cytuno gyda'u gilydd (nid yn ffurfiol, bid sicr — ac nid 
eu blaenoriaid, eithr eu gwerin), a chyda'r Eglwys Sef- 
ydledig, ysywaeth, i ffurfio plaid yn erbyn yr enwad 
lluosocaf . A glybu rhywun am neb o'r Hwyntwys yn 
ffurfio " plaid," yn y gwaith glo neu yn y gwaith haiarn, 
am fod gormod o'r " gangers," y " gaffers," a'r " ysti- 
wardiaid," yn Faptist Y mae ganddynt hwy eu pleid- 
iau, digon gwir ; ond nid enwadaeth fudr, wenwynllyd, 
sydd yn rhoddi bod iddynt. Eto dyma yr hyn a wneir, 
neu beth tebyg iddo, yn rhai o lech-chwarelau Gogledd- 
barth Cymru ! Ystori y def aid gwynion yn bwyta mwy 
na'r defaid duon, drosodd drachefn — gyda'r gwahan- 
iaeth taw Baptists ydynt ddefaid gwynion y De, a'r 
Methodistiaid Calfinaidd rai y Gogledd. Mynem pedfai 
gwŷr Gwynedd yn ymddihatru yn Ilwyrach oddiwrth yr 
yspryd sectaidd hwn. Peth yn tarddu oddiar enwad- 
aeth, ac enwadaeth Gymreig, ydyw. Yn y Deheubarth 
y mae dylanwadau Seisnig yn ei wisgo ymaith. Yr ad- 
daliad goreu i ni, am y golled o golli ein gwlad, fyddai 
fod y genedl fawr sydd yn byw drws nesaf i ni, ac sydd 
yn ymrwbio ynom bob dydd, yn rhwbio ymaith onglau 
anhardd ein cymeriad cenedlaethol. Culni cenedl- 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAITH ENWADOL CYMBU. 271 

aethol, wedi ei drawsffurfio i f od yn gtdni enwadol, ydyw 
sectyddiaeth Çymru. Pan yr ysgrifennir hanes $trike$ 
Sir Gaerynarfon, beiddiwn ddweyd y ceir gweled fod 
eiddigedd enwadol wedi chwareu rhan bwysicach yn- 
ddynt nag y tybiwyd eríoed. Ar noewüth dawel yn 
ddiweddar fe daflwyd meini — y mwyaf ohonynt yn 
pwyso pedwar-pwys-ar-ddeg — i f ewn i un o gapelan 
Owynedd I Nid ydoedd y twrf yn dangoe taw meddwon 
aflywodraethus oedd wrth y gwaith ; nid oedd Sosialiaid 
na Bynameitwyr yn y lle ; ond yr oedd " plaid " neill- 
dnol yn byw yn yr ardal, ac yn gweithio ar ddyddiau yr 
wythnos yn y graig gerllaw ! Dyna, dyna, ddigon. Ni 
a obeithiwn taw camgymeryd yr ydym : ond y mae ein 
gwybodaeth am Philistiaeth Cymru yn peri i ni greda 
y gall wneuthur nnrhyw beth. Craffwch beth mor 
filain-felldigedig ydoedd hyn. Beth ydoedd yr hen ad- 
eilad gysegredig wedi ei wneyd! A geir rhywbeth 
ymysg troseddau tirol yr Iwerddon yn dangos egwyddor 
mor fawaidd a hynf Pe yr ymofynnid ac y manwl- 
chwilid, ceid f od y " cynffonnau," y sonir cymaint am 
danynt yng ngweithfäoedd Gwynedd, wedi eu gwneyd 
o ddefnyddiau tra rhyfedd, a bod a fynno sectyddiaeth 
f udr, fradwrus, gryn lawer â'u tyfiant ! 

Y mae ein gof od wedi tramwy, onidê yr oeddym wedi 
Uawn fwriadu ysgrifennu llinnell neu ddwy ar " Philist- 
iaeth " yn yr enwadau. Eu cysylltiad â'u gilydd sydd 
gennym wedi bod yn bennaf : hoffasem, pe amser yn rhoi, 
orphen gyda gair am eu perthynas â hwy eu hunain. 
Addef wn yn rhwydd ddigon fod gwell golwg arnynt o'r 
safle hon; ond y mae cant, doraeth ohono, o fewn y cor- 
lannau. Nis gall neb calon-ystyriol lai na phryderu yng 
nghylch dyfodol Cymru. T mae cyffrawd addysg 
wyddonol ac athronyddol, Ac, ar ysgubo tros ein gwlad ; 
ac wrth ysgil hynny daw syniadau Ueicion am bethau 
dwyfol; a gwneir i ffwrdd â'r parchedigaeth hwnnw i 
bethau cysegrdig sydd yn osail pob mawredd cymeriad, 
yn bersonol a chenedlaethol ; ac yn canlyn hynny, o hir- 
bell, gwelwn yr anferthluniau o anffyddiaeth ac annuw- 



Digitized 



byGoogle 



273 mutTusn smwadol ctmäu. 

iaeth. Ond, atolwg, pa beth * wnaiff yr enwadau Cym- 
reíg i gyfarfod ft'r pethau hynf Dim, neu y peth nesaf 
i hynny ! Adeiladu i fyny furiau yr enwad, npian en 
gweflau o f ewn en pebyll, * mwynhau en hunain : y mae 
digon o hynay yn myned ymiaen. A phan y deuant 
allan, en cenadwri bob amser ydyw, taw parhad yr 
enwad ydyw iachawdwriaeth y byd! Pan ydoedd y 
Saraeeniaid gynt yn gorlifo dros y gwledydd, ac yn dis- 
trywio tiroedd brasaf yr eglwys, yr ydoedd ei duwinydd» 
ion hi wrthi yn brysur yn ymddadleu 4*u gilydd pa un 
ai un ai dwy ewyllys oedd gan Grist! Ar ambell i 
foment byddwn ni yn tybied taw y tamaid goreu o 
OrÌ8tionogaeth, sydd yn y byd ar hyn o bryd, sydd yn 
Ghina, gan fagad o ddynion a aethant allan yno o 
Frydain dan gyf arwyddyd Cymdeithas a elwir The China 
Inland Mi$tion; hynny ydyw, y tamaid o waith cre- 
fyddol â lleiaf o eant a humbug o'i gwmpas. Ond per- 
thyn i'r cyfryw gymdeithas ddau beth pur amheuthyn 
y dyddiau hyn : yn un peth, derbyn ei chynaliaeth yn 
gyfangwbl drwy ffydd, heb na threth, na gorfod, na 
thabyrddu i gasglu arian; a pheth arall, y mae yn 
gwasgar Cristionogaeth heb fod ynglŷn âg enwad neül- 
duol — mewn gair, y mae yn lledaenu Criêtionogaeth ac 
nid enwadaeth. Dyma ddau amheuthyn mawr y ganrif 
hon ! Un o'r arwyddion mwyaf digalon i ni ar Gymru, 
y dyddiau hyn, ydyw, nad oee yma neb dynion uwch- 
law traddodiadau culion eu henwadau, ac eto yn abl i 
gario eu henwadau gyda hwynt — neb dynion ft digon o 
rym ynddynt i gychwyn a blaenori symudiadau da, oni 
fydd " nôd cyfrin ' yr enwad arnynt. Y mae rhy fach o 
Gri8tionogaeth, a gormod o enwadaeth — rhy fach o gre- 
fydd ymosodol, a gormod o grefydd broeelytiol. Pro- 
selytia yr enwadau oddiar eu gilydd, ac nid oddiar y 
diaf ol. Da y gwyddom fod yma deimladau yn ymweithio 
yn mynwesau pobl oreu pob plaid — fod yma nwyon yn 
llosgi ; ond nid oes dyn, neu ddynion, yn cyfodi, talach 
na chloddiau eu henwad, i roddi ffurf i'r cyfryw deiml- 
adau, a'u harwain yn erbyn galluoedd y tywyllwch. 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWADOL CTMRU. 273 

Àngen mawr Cymru— yn wleidyddol, cymdeithasol, a 
chrefyddol — y dyddiau hyn, ydyw hanner dwsin o'r dyn- 
ion hyn, wedi eu hordeinio gan ragloniaeth, a'u harfogi 
& phenderfyniad, a'u gwisgo âg ysprydoliaeth, i arwain 
a rhoddi ffurf a chyf eiriad i'r teimladau sydd ar dorri 
allan. Na, yn hytrach na hynny, y mae pob enwad 
yn siglo ei gryd ei hun, ac yn dirgel-dybied taw ei 
wehelyth ef sydd i boblogi y byd! Mor ardderchog 
ydoedd gweled dau o brif-enwadau Lloegr, ym Mai di- 
weddaf , yn ymdynghedu i'w gilydd nad elent mwyach i 
hollti mân bentrefì Prydain â'u gwahaniaethau bychain 
enwadol, eithr yr ymwasgent at eu gilydd, gan bender- 
fynu deall eu gilydd yn well, a chydymsymud yn erbyn 
y gelyn cyffredinol. Bryd y cawn weled rhywbeth tebyg 
yng Nghymru — îe, nid ffug undeb, eithr rhywbeth fyddo 
yn debyg o f od yn ymarf eradwy ac yn ymarf eredig î T 
mae adsain ein cwestiwn yn gof yn, Pa bryd ? 

Y mae yr Eglwys Sefydledig — Eglwys Loegr yng 
Nghymru, yn dechreu trefnu ei thŷ a hwylio ar gyf er y 
dydd blin — un ai er ceisio ei gadw ymhell gyhyd ag y 
gelür, neu, mwy tebyg, er gwneyd gwell bargen â'i 
gelynion pan y daw. Gwneir curadiaid " to ordcr" ac 
urddir offeiriaid o f esur y dwsin ; a cheir gweled y rhai 
hynny yn moelystota o dŷ i dŷ er cywain cymaint a 
allant i'w hysguboriau eu hunain. T mae hanes yr 
enwadau Ymneillduol, ar y llaw arall — heblaw y pethau 
sydd yn digwydd iddynt oddiallan — mewn llawer o 
gwerylon odfdimewn. Pe byddai mwy o Gristionogaeth 
ymosodol oddiallan — ymosodol ar bechod a diafol, nid ar 
eu gilydd — byddai llai o'r ymgeintach yma oddifewn. 
T mae ganddynt weinidogion galluog ac ymroddedig ; a 
phrawf y llyfrau gwerthfawr a welir yn eu llyfrgelloedd 
nad dynion dylion mohonynt. Nid yn y ficerdy yn 
unig, erbyn hyn, y ceir yr ysgolhaig yu y plwyf , nac, yn 
bendifaddeu, y ceir y pregethwr goreu. Eithr hoffem 
eu gweled yn fwy rhydd ac annibynol i bregethu, ym 
mhentrefi a threflanau Cymru, egwyddorion mawrion 
Cristionogaeth yn eu noethder, heb betruso am eu bara 
i 

Digitized by LjOOQ IC 



374 PHILtBTIASTH SNWADOL CYHBU. 

beunyddioL Pe yr unid â'r egwyddor wirfoddol ryw- 
beth a sicrhai hyn, byddai yn nee at berffeithrwydd. 
Ni faidd gŵr y degwm eu pregethu, rhag i'r Eglwyê 
fyned yn wag : petrusa gŵr yr egwyddor wirf oddol, rhag 
i'r pwlpud fyned yn wag — yr hyn, iddo ef, a olygai gylla 
gwag, llogell wag, a chwpbwrdd gwag. Trychineb par- 
haus y degwm yng Nghymru ydyw Eglwyê wag a chwp- 
bwrdd Uawn. Prin yr ydym yn credu fod egwyddorion 
mawrion, llydain, y Beibl— ei waeau trymion yn erbyn 
pob math o ragrith, ei fellt â'i daranau uwchben hunan- 
gais a balchder, twyll cyfoeth, a hudoliaeth golud — ei 
fygythion yn erbyn pob math o anoneetrwydd gwleid- 
yddol, masnachol, a chrefyddol — yn cael chwareu teg, o 
unrhyw gyfeiriad. Cytuna pawb i ffusto ar y pechodau 
anif eilaidd ; ond pwy f aidd gyf odi ei lêf yn erbyn y pech- 
odau dieflig — y pechodau y mae llawer o'r aelodau 
eglwysig, o'r allor i'r drws, yn euog ohonyntî Llyfr 
ofnadwy ydyw y Beibl i'w bregethu drwyddo. Dylai yr 
enwadau ofalu am gael dynion cydwybodol a chryfion 
i'w ddeongli ; a dylent ddodi dan eu traed y safle honno 
a'u galluogo i wneyd hynny heb ofni wyneb neb un o'r 
Philistiaid. Y mae Cymru yn ymgroesi rhag pob peth 
tebyg i offeiriadaeth (prie$tcraftj 9 ac iawn y gwna 
hynny ; ond nid addoli offeiriadaeth, ym mherson tipyn 
o lefarwr Ymneillduol, ydyw gwir berygl Cymru y dydd- 
iau hyn, eithr addoli lloi aur yn mhersonau diaconiaid 
goludog. Trueni fod eglwys o frodyr Cristionogol cyd- 
radd yn agored i drahausder un dyn, bydded ef ym 
mhwlpud y llan, neu areithfan y capel — yng nghangeil 
yr Eglwys, neu allor yr addoldy Ymneillduol : ond gol- 
ygfa heb ei chyffelyb ydyw canfod dëonglydd annibynol 
(a ddylai fod felly) y Owirionedd Dwyfol yn ddaros- 
tyngedig i fympwy creadur cyfoethog o ddiacon neu o 
aelod, heb ganddo ond moesoldeb cybydd, a moesau 
carthwr ystablau I Pwy nos, fe alwodd un o'r cyfryw 
gyfarfod o'r brodyr ynghyd i amcan neillduol; ond, 
mewn gwirionedd, i " dorri pen y gweinidog," ydoedd, 
ar y pryd, gartref yn glaf , â gwraig a thyaid o blant yn 



Digitized 



byGoogle 



PHTLIBTLáJCTH IHWADOL CYMBU* 275 

ei amgylchynu, eithr yr hwn, yn ei waith yn deongli y 
gwirionedd, a feiddiasai fyned ar draws crimogau y 
y Deifaa hwn. Ar arch y goludog, daeth y brodyr yng- 
hyd ; ac, f el mintai o hen ddylluanod doethion, aethant 
drwy y gorchwyl o dorfynyglu y gweinidog yn groyw 
glir, a danfonasant ei damaid cyflog iddo; ac, i ben- 
glymu y pwnc, ar ol darfod y gwaith, canasant yr hen 
odl-folawd fendigedig — 

"I Dad y tragareddaa i gyd, àc. n 

O ì Gymru, Gymru, pa bryd yr ysgubir ymaith oddiar 
dy wyneb glân bob cant, a rhagrith, a Philistiaeth 
enwadolf Ië, gofynwn eto, Pa bryd? Ni'th elwir yn 
" Gymru wen " hyd hynny. 



Digitized 



byGoogle 



376 raiLUTIASTH BHWAD0L CTMBU. 



n. 

Cas yw'r gwiríonedd lle ni cherir ; am hynny ni ddis- 
gwyliwn ond yr anghlod mwyaf o geisio galw sylw dar- 
Üenwyr 7 Oeninen, nnwaith eto, at Philistiaeth Enwadol 
Cymm. Ar y draul, modd bynnag, o ddigio ychwaaeg 
arnynt, çymerwn ein dameg y waith hon yn unig, digied 
a ddigio, a thramgwydded a dramgwyddo. Soniwn yn 
awr am Philistiaeth oddimewn i'r cyfnndebau crefyddol. 
Ceisiem, y troion o'r blaen, dafln trem ar eu perthynas 
Ä'ti güydd ac â'r genedl — dangoa fel yr oedd yspryd 
enwadol wedi treiddio drwy fêr eu heegyrn, ac wedi par- 
lysu eu nerth i oreagyn llygredigaethau Cymru— mewn 
gair, wedi eu gwneyd yn wan i bob peth oddigerth i 
sipian eu hesmwythyd mewn hunanf oddhad, ac i fod yn 
fath o glybiau proeelytio i ennill deiliaid y naill oddiary 
llall. Bellach cymerwn ein taf ol f echan i f esur eu diffyg- 
ion tnewnol. Cymered y Philistiaid, wedi hynny, gysur 
— byddwn ni yn cefnu arnynt. Ni warafunwn i'r rhai 
hynny f u yn pwnio eu penau meddalion ar hyd y mia- 
oedd, nid i ystyried a phwyso yr hyn a ysgrifenasom, 
ond i chwilio allan y pwnc oll-bwysig pwy oeddym, i 
dynnu eu dogn o gysur o hynyna. Ië, ysywaeth, pwy 
oeddym, fel pe taw hynny fyddai corff y gainc, a'r nod 
pennaf i gyrchu ato. Pa ddawr i neb pwy bynnag pwy 
ydym ni? Nid ydym ni namyn llef un yn llefain yn 
niffaethwch sectyddol Cymru, yn cyhoeddi, yn ein ffordd 
ein hunsin, ein gwaeau uwchben pob ffurf ar Philist- 
iaeth : ac os gwrthodir ein gwrandaw, nid oes gennym 
ni mo'r help. Gwnaethom ein dyledswydd yn ol ein 
medr : rhoddasom enw ar beth Eyll — " Philistiaeth " — 
nid yr enw cy wiraf , ef allai ; ond y mae yn dda gennym 
ddeall ei fod yn glynu. Gwelwn f od gwerin gall Cymru 
— y mae rhai feUy yn bod— yn dechreu ei bigo i fyny. 
Adwaenant Philistiaeth bellach o dan ei enw, er iddo 
fod mewn lle mor urddasol a phalas yr esgob, neu le mor 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAITH BNWADOL CTMBU. 277 

gysegredìg a phwlpud y gweinidog Ymneillduol — er iddo 
eistedd yn holl f awredd ei swydd yn eisteddle y diaooa 
yn allor capel y pengryniaid — er iddo lechu y tu ol i, 
a thywallt allan ei fost a'i faldordd drwy, y " ni " fawr 
olygyddol — adnebydd ef yn y crach-fardd, y crach- 
feirniad, a'r crach-bregethwr — yn yr adolygydd ceiniog 
a'r rhigymydd dimai : a'r f oment y gwel y werin ef , 
dywed ar unwaith, " Ah 1 dyna Philistyn I" Dodi enw 
ar hwnyna oedd ein hamcan ni : cyrhaeddasom y peth 
y'n danfonwyd allan o'i blegid. Ac ar ol y pwt ysgrif 
hon — myneger hyn yn Gath, ac adrodder ar hyd heol- 
ydd Ascalon — gellir dywedyd am danom, Wele bu, a.o 

HID YDYW. 

Ar ddechreu yr ysgrif hon dy wedwn eto na fynnem er 
dim gael ein camddeall. Nid ydym, fodd yn y byd, yn 
ddall i ragoriaeth crefyddol ein cenedl : a'n haidd droe 
ei Uwyddiant a bair i ni ysgrífennu gryfed. Mynnem, 
ped fai bosibl, ei chael yn berffeithiach. Y mae para- 
graff yn rhagymadrodd Edward Samwel— coffa da am yr 
hen Gymreigydd hyfedr — i'w gyneithiad gwych o Wir- 
ionedd y Grefydd Grùtionogol, sydd yn ddesgrifiad teg 
o'n teimlad. Dyry efe y rhesymau paham y troa y fath 
lyfr i Gymraeg yn y geiriau canlynol ; a hoff em i'n dar- 
Uenwyr ddal arnynt : — 

Ac nid ydyw'r cyfryw orchwyl, ysgatfydd, mor afreidiol yn ein 
gwlad ni ag y gall bagad feddwl ei fod. I Dduw y bo'r diolch, mat 
gplenni yr Efengyl yr awr hon yn llewyrchu cyn ddisgleiried 
yng Nghymru ag mewn odid o wlad arall: mae mwy o lyfran 
duwiol, defnyddiol, yn argraffedig; ac amlach, ac ond antur, 
well pregethwyr yr awr hon yn ein plith, na^ a f u mewn un oet 
er ys mwy na mil o flynyddoedd ; ac eto ni a welwn fod ang- 
hrefydd ac annuwioldeb, anghydfod ac anghariad, gau çredin- 
îaeth a gwahanedigaethau\ drwg f oesau ac arf erion llygredig, ym 
rhy synefin a chyffredinol yn y fro yma cystal ag mewn mannam 
eraillu Ac yn ddiamheu, un achos mawr o'r afreolaeth yma yw 
eifliau bod pobl yn gydnabyddus & sylfaen eu crediniaeth, sef y 
prif achosion iddynt gredu ac ufuddhau: a pha well ^wasan- 
aeth a ddichon undyn wneuthur i'w wlad na dangos 1 bawb, 
megis o flaen eu llygaid, nad peth ófer yw crefydd, eithr mai 
gwur diragrith, diddadl ydyw; a gwneuthur idaynt ddeafl a 
chydnabod nad oes le iddynt fod yn anghristionogol, oni bydd- 
ant yn anrhesymol hefyd. 



Digitized 



byGoogle 



278 PHILI0TIASTH SNWAD0L CYMBU. 

Gormee fawr anaele y rhan amlaf o'r cyfundebau 
crefyddol yng Nghymru, y dyddiau hyn, ydyw yr hyn a 
elwir clîcyddiaeth. Dyma filflwyddiant clymbleidiaeth ) 
Y mae yr anghennl wedi gwneyd ychwanegiad o un gair 
newydd at eiriaduraeth yr iaith : gan f od y peth yn bod 
rhaid oedd bathu gair newydd i'w oaod allan ; ae o dan 
y rheidrwydd hwn, fe anwyd y gair mawr a ddylai f od 
bellach fel arwyddair ar faner Philistiaeth enwadol y 
dyddiau preeennol — " Clymbleidiaeth." Tr ydym yn 
berffaith foddhaol ar y gair : nis gellir ei well, dybiem 
ni ; er, ef allai, taw y gair mwy sathredig, clîcyddiaeth, a 
arferwn ni amlaf yn yr yagrif hon. Wedi deunaw can- 
rif o Gristionogaeth, y mae y ddawn brydferth o olchi 
traed eu gilyda wedi colli yn llwyr o fysg y saint, a'r 
ddawn wrthun arall o seboni eu gilydd wedi dyfod i 
mewn yn ei Ue. Ychydig, meddir, ydyw nifer y Crist- 
ionogion a allant garu eu gilydd o galon bur yn helaeth, 
tra y mae wmbrethi yn barod i ddwbio eu ffrindiau â 
chanmoUaeth ac â sebon meddal. Pe bae duwioUon y 
dyddiau preeennol yn adnabod eu gilydd yn weU ar y 
ddaear, ac yn siarad Uai am adnabod eu gilydd yn y nef- 
oedd, ni byddai nemawr o goUed 1 Ow ! ow I a ydyw wedi 
dyfod i hynf 

Dywedir i ni fod cUcydda arswydus yn Eglwys Loegr 
yng Nghymru. Buasai dyn yn disgwyl i'r gorlan honno 
f od yn lân oddiwrth y f eUdith hon. Ond sicrheir ni nad 
f eUy y mae. Galleeid disgwyl i gwlwm y degwm fod yn 
gwlwm tangnefedd, ac i rwymyn yr Orsedd fod yn 
rhwymyn perffeithrwydd. Yn ei pherthynas &'r gwa- 
hanol gyfundebau eraill, bid sicr, nid ydyw yr Eglwys 
ond un clamp o gUcyddiaeth ; oblegid honna darddiad a 
bodolaeth burach na hwynt-hwy. Yn ei golwg hi nid 
ydynt hwy namyn plant Hagar y gaethes a Philistiaid 
dienwaededig : mewn gair, bastardiaid ac nid meibion 
ydynt. Ynddi ei hun hefyd y mae yr Eglwys yn llawn 
pleidiau ac ymbleidio. Diflaa, i'n bryd ni, ydyw son am 
undod yr Eglwys. Y mae hi yn un yn yr un ystyr ag 
yr oedd Arch Noë yn un— am fod pob bwystfil wrth ei 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWADOL CYMRÜ. 279 

rywogaeth, a phob anifail wrth ei rywogaeth, a phob 
ymlusgiad a ymlusgai ar y ddaear wrth ei rywog- 
aeth, a phob ehediad wrth ei rywogaeth ef, — pob 
aderyn o bob rhyw, yn trigo ynddi, yn cael eu porthi 
gan yr un degwm, ac yn perthyn i'r un perchenog. 
Milodfa Barnum sydd un, oherwydd ei bod yn eiddo i'r 
un dynsawd. Oddifewn ceir gweled fod y sefydliad yn 
llawn o'r " gwahanedigaethau " y sonia yr hën Edward 
Samwel am danynt. Y mae pawb yn uchel, neu isel, 
neu ganol ; y maent i gyd yn llydain neu gulion. Edrych 
urddasolion yr eglwysi cadeiriol i lawr gyda mesur o 
ddirmyg ar yr off eiriaid gwledig a'r mân-guradiaid ; am- 
gylchynir yr eglwysi hyn gan awyrgylch a thôn gym- 
deithasol uwchraddol. Hen ystori yr wythfed ganrif 
ydyw, yn cael ei hailadrodd drosodd, pan yr oedd eiddi- 
gedd mawr rhwng y villanuê episcopus — esgob y pentref , 
a*r cathedrah episcopus — esgob y ddinas gadeiriol. Ni 
fyn y gwŷr mawr sydd yn byw dan gysgod yr eglwysi 
cadeiriol ymgyfathrach â'r chorcpiscopi, druain. Clic- 
yddiaeth golegol hefyd sydd gryf yn yr Eglwys. Tybia 
graddolion Rhydychain a Chaergrawnt eu hunain wedi 
eu gwneyd o glai gwahanol, ac, wrth gwrs, â sêl wahanol 
arnynt î fyfyrwyr Llanbedr, Dulyn, a Deifr (Durham). 
Y mae y rhai hynny yn eu tro yn rhy ffroenuchel i gyd- 
nabod bechgyn y colegau duwinyddol : ac er syndod, 
gall efrydwyr St. Aidan a St. Bees drachefn edrych i 
lawr yn ddirmygus ar y llenorion (literates) hynny a 
weithiasant eu ffordd i urddau yn yr Eglwys. Daw byn 
i'r golwg yn rymus iawn pan y daw adeg rhannu yr 
yspail, — pan y daw canoniaeth, deoniaeth, neu offeiriad- 
aeth, yn wag ; bydd pob clîc yn cefnogi ei ddyn ei hun, 
a hynny am ei fod yn perthyn i'r cylch cysegredig 
hwnnw, gan nad beth fyddo ei gymhwysderau gweini- 
dogaethol. Amser a ballai i ni son hefyd am y clîc 
achyddol : breiniau gwehelyth ydynt fawrion yn yr 
Eglwys. Pan y daw bywoliaeth yn wag, yn enwedig os 
bydd hi yn un bwysig, a'r plwyf yn perthyn i'r dos- 
barth pendefigaidd, cynhyrnr nefoedd a daear er ei sicr- 



Digitized 



byGoogle 



280 FHILIBTIARH SNWADOL CTMBU. 

hau i ryw ysbrigyn o waed, câr i'r yswain, ffafryn y 
boneddigesau : nid ydyw y cymhwysderau gweinidog- 
aethol o bwys; ac am bregethn yr Efengyl, ni waeth ped 
eUi hynny i bant. Bn clicyddiaeth iaith hef yd yn drwm 
ymhob esgobaeth : y mae ychydig o dro ar fyd gyda 
hynny yn awr. Bn dynion mewn awdnrdod am roddi y 
flaenoriaeth i'r Saeeon a'r Saesonaeg ymhob peth, ac am 
ddifodi pob peth Cymreig. Diystyrai y rhai hyn bob 
peth Cymreig — talentan Cymreig, y pwlpnd Cymreig, y 
Wasg Oymreig ; mewn gair, pe y cawsent hwy en ffordd, 
ni chawsai dim byd Cymreig fyw. Y pethan hyn, eu 
cyffelyb, a'u gwaeth, sydd wedi bwyta nerth Eglwyt 
Loegr yng Nghymru ; ac nid rhaid wrth ddewin i ddweyd 
y bydd hi, cyn hir, fel sefydliad, wedi ymddatod oddi- 
wrth ei gilydd, fel hen long ar y traeth. 

Y peth digrifaf y tarawodd ein llygaid ni arno yn 
ddiweddar ydoedd y cais am ryw fath o undeb rhwng 
Eglwys Loegr a'r enwadau Ymneillduol ! Danf onwyd 
cylchlythyr gan Archesgob Caergaint, prif fugail yr 
eglwys honno, at y llwythau sydd ar wasgar, yn cynyg 
amodau heddwch ! Cynygiai yr Eglwys yn garuaidd eu 
derbyn yn ol, ond iddynt golH eu hunaniaeth yn hollol 
yn ei chol hi! Breuddwyd gwrach wrth ei hewyllys! 
Ownaeth Cynuüeidfaolwyr Lloegr, fel pobl gall, ben 
buan ar y cynyg ; ond bu rhai o'r cyf undebau eraill yn 
Lloegr a Chymru yn mursenu mwy gydag ef. Yr oedd 
raid iddynt ddyfod i mewn a chydnabod dilysrwydd 
nrddau esgobol yr Eglwys; hynny ydyw, cydnabod jt 
Olyniaeth Apoetolaidd yn ei chrynswth. A glybu neb 
•on am y ffaaiwn beth erioedî Oormod o bwdin a daga 
gi : a bu agos i Bresbyteriaid Lloegr a Chymru fyned i 
brofedigaeth wrth geÜwair gormod &'r saig felus hon. 
Oobeithiwn fod y gair diweddaf wedi ei ddweyd am y 
ffug-undeb yma rhwng y gwahanol gyfundebau cre- 
fyddol. Mae fod cymaint o son am dano yn myned 
ymhell i brofi, nid yn gymaint fod dymuniad am dano 9 
eithr nad ydyw yn bod. Dymunol pe buasai yn bod; 
ond nid oes yspryd priodol i'w ddwyn i f od ; ac nis gellir 



Digitized 



byGoogle 



PHrLIBTIAETH SNWADOL CTHBU. 281 

ei ddwyn i fod wrth orchymyn. Y gwir plaen ydyw — y 
mae y pellder rhyngddynt â'u gilydd yn awr yn fwy nag 
erioed. Y mae yr elfen offeiriadol wedi deffro yn ofn- 
adwy yn Eglwys Loegr. Hanner can* mlynedd yn ol, 
person oedd ymhoh plwyf : bellach, y mae hwnnw wedi 
troi yn off eiriad ; a chynwys hyn gryn gyfnewidiad. Yr 
oedd brwydrau treth Eglwys, a chwynion gan yr Ym- 
neUlduwyr, y pryd hwnnw; ond meiddiwn ddweyd y 
wynebid yr anhawsderau bynny yn Uawer mwy digêl ac 
wyneb-agored. Weithiau ceid gweled Egl wyawyr yn 
addoli yn y corlannau Ymneillduol, heb golli eu safle yn 
yr Eglwys, ac heb gael eu hystyried yn fradwyr iddi. 
Yr oedd culni a rhagfarn, wrth gwrs, yn fyw ; eithr yr 
oedd def odaeth offeiriadol yn hepian. Byth er adeg yr 
ymddeffroad offeiriadol yn Rhydychen — y symudiad 
hwnnw a elwir yr Oxford Movement f y mae y teimlad 
hwn wedi deffro yn ddychrynUyd; îe, y mae wedi di- 
huno, yn ddigofus a newynog, yng Nghymru hefyd l 
Dyma gagendor bythol rhwng YmneUlduaeth a'r 
Eglwys — yr yspryd hwn. Tyngedir benywod ieuainc na 
thywyUant byth mo ddrysau y capelau Ymneülduol, Ue 
y magesid hwynt, a Ue y coleddwyd eu henafìaid, er's 
mwy na thair cenedlaeth. Sicrheir i amaethwyr a mas- 
nachwyr o YmneiUduwyr y cant dyddynod, a mU a mwy 
o freiniau cudd, os deuant i'r Eglwys. Cipir plant, na 
b'o ond ei grybwyll, wedi hanner eu gwerthu gan rieni 
YmneiUduol, a dodir hwy dan ddwylaw esgob, er ceisio 
gwneyd Eglwyswyr ohonynt. Mewn gair, arferir pob 
dyfais er Uanw y gorlan ac amUiau y defaid erbyn dydd 
y cyfrif , hwnnw yw dydd y DadgysyUtiad. Pob parch 
i'r clerigwyr a'r Ueygwyr fiynny sydd yn ffieiddio yr 
ystrywiau hyn, ac yn cadw ymhell oddiwrth bob culni; 
ond hynod mor ychydig yw eu nifer ac mor fychan eu 
dylanwad. Nid oes ddadl nad oes tòn fawr offeiriadol 
yn dysgubo tros Oymru y dyddiau hyn, a bradwriaeth 
gudd yn deor er ceisio Uindagu ei HymneiUduaeth. À 
dyma y bobl sydd yn ffregodi am i'r Ymneillduwyr 
ymuno & hwynt. Yr ydym yn sal ar y son, ac yn ffieiddio 



Digitized 



byGoogle 



282 PHIUSTIAltH SNWADOL CYMBÜ. 

hyd 711 oed 7 gair undeb yn y cysylltiad hwn, oherwydd 
y gwyddom nad ydyw namyn gair mwyn i guddio brad 
ac i ddirgelu cynllwyn. Ac nid ydyw son am undeb 
rhwng yr enwadau Ymneülduol nemawr well ychwaith ; 
nid ydyw hynny yn ddim ond dyfaia pobl ddiog i baaio 
yr amser heibio. Fel pobl Cwm Dwr, yn eistedd yn y 
gwair i gnoi gwndwn yn amaer cynhauaf , yn lle gweithio ! 
T mae undeb fel ambell i ddrychiolaeth, — os soniwch am 
dano, fe ddiflana, ac nid ar ddyfyn y gellir ei ddwyn i 
fod. Gail pob egwan alw ysprydion o'r dyfnder neu o'r 
uchelder: ond a ddeuant pan y'u gelwir sydd bwnc 
arall. Ceir cyflawnder siarad am undeb, a gwneyd 
ystumiau tebyg iddo; ond y mae brinned a llaeth gafr 
hespl Nid oee dim yr ydym yn ei gasau yn fwy na 
siarad iaith undeb, heb ddim ohono, — ei ffugio mewn 
danfon cynrychiolwyr o'r naill gynadledd i'r llall, a'r 
cyf undebau yn myned adref i rostio eu gilydd. Iachach 
amser, yn ein bryd ni, ydoedd yr amser gynt, pan y 
byddai ambell i ddadl agored — ac ambell i bregethwr 
CalfinÌ8taidd, yn Lloegr a Chymru, yn dweyd ei feddwl 
yn ddifloesgni am ei gyfaill Arminaidd yn y pwlpud 
nesaf ato. Rhyw adeg o anghred clauar a merfaidd yw 
y presennol; ni chewch gymaint a chredu mewn diafol 
personol y dyddiau hyn, — er y gwnaech lw, pe bae 
angen, eich bod yn gweled amryw ohonynt yn cerdded, 
ar eu deudroed, heibio drws eich tŷ bob dydd. Yn 
gynnar yn y ganrif hon, ac wedi hynny, lleferid yn bur 
gras weithiau gan y naill enwad am y llail ; ond nid oedd 
hanner cymaint o wenwyn dan hynny ag sydd gyda'r 
geiriau llyfnion, melfedaidd, a arferir yn awr. Y Parch. 
W% Irons, o Gaerludd, gynt, pan fu ei gapel ar lawr am 
amser, a'i gynulleidfa wedi bod yn addoli mewn cor- 
lannau eraill, a'u cyf archodd, pan ddaethant yn ol, yn y 
geiriau diledrith canlynol :— " P'le buoch chwi, druain, 
nis gwn if Os buoch gyda Dr. Steane (Bedyddiwr 
enwog), tebyg iddo fo eich golchi. Os buoch gyda John 
Burnett (pregethwr diarebol o sych), darfu iddo ef eich 
sychu. Os buoch gyda George Clayton (pregethwr pen- 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWADOL CYMBU. 

defigaidd iawn), darfu iddo ef eich starchio. Bhof 
fìnau chwi yn y mangU, a thynnaf yr haiarn amwddio 
drosoch: ' VII mangle you, then VII iron you. in Y 
Parch. James Wells, Calfin culfarn a weinidogaethai yn 
y brifddinas yn gynnar yn y ganrif hon, a ddywedai am 
ei gymydog, y Parch. James Sherman, a bregethai ar y 
pryd yng Nghapel Surrey, yr hwn ydoedd gapel ar ffurf 
hir-grwn, " Am Siams o'r capel crwn," meddai, " ni 
phregethodd efe bregeth Efengylaidd yn ei oes." Tebyg 
i hyn y Uefarai eu cyfoeswyr yng Nghymrn am eu 
gilydd; ond yr oedd mwy o wir deimlad, a hwnnw yn 
iachach hefyd, o dan y siarad plaen yma, na'r tafodau 
llyfnion a'r calonnau oerion, yr ymadroddion llefrith a 
brâd yn y galon, sydd yn y dyddiau hyn. Yn hytrach 
na cholli eu hamser gwerthfawr i wag-siarad am undeb, 
hoffem weled holl gyfundebau Ymneillduol ein gwlad yn 
cydymddeffroi i ymosod, pawb yn ei le a phawb yn ei 
ffordd, ar anystyriaeth, calon-galedwch, a phaganiaetb 
Cymru. Nid gwiw celu y gwir, — dyma sydd yn ennill yh 
arswydus yng Nghymru yn awr. Gellir dweyd yn ddi- 
floesgni fod capelau mawrion pob enwad, yn Ne a Gog- 
ledd y Dywysogaeth, "ar osod" ar foreuau Suliau! 
Nid oes ar y saint, ysywaeth, eu heisiau ond at yr hwyr 
yn unig. Eglwys fawr ffasiynol (ni ddywedwn pa 
enwad), yr oedd nifer ei haelodau ar y Uyfrau yn rhifo 
dros fwy na phum' can' brodyr — nid oedd yn bresennol 
yn yr addoldy, ar foreu braf , yr haf diweddaf , ond cant- 
a-saith o eneidiau; a'r boreu Sul dilynol nid oedd ond 
cant-ac-un-ar-ddeg ! Yr oedd y duwiolion, druain, 
adref yn clwydo ! Y mae pob enwad yn ymreibio am 
flaenu eu gilydd mewn adeiladu capelau, a'r temlau 
hynny mor orwych fel na faidd y tlawd prin ddangos ei 
wyneb ynddynt. Tra y mae swyddogion crefydd yn 
pwyllgori ao yn cynadleddu, yn apwyntio eu hunain a'u 
gilydd i swyddau, ac yn sipian yr apwyntiadau, y mae 
heolydd ein trefydd a'n pentrefi yn heigio gan baganiaid 1 
Y dydd o'r blaen cynhaliwyd 



Digitized 



byGoogle 



jM fhhjstiaeth ehwìdol ctmbu. 

undsb cynulliidfaol casbgwtdion. 

Yno yr oedd huf en Annibyniaeth y Dywysogaeth : a 
digon tebyg na bu er dyddiau Corah, Dathan ac Abiram 
gymaint o glicyddiaeth gyda'i gilydd. Pob parch i'r 
gwŷr dysyml hynny a ddaethant yno yn wysg eu 
trwynau. Cawsant hwy y fraint o ddyfod yno gyda 
chalonnau didwyll, a chawsant yn daledigaeth fyned 
ymaith heb yr un swydd. Gwae y dyn a ddelo i le fel 
hyn heb fod yn glybiadwy ac yn glybiedig, — ni chaiff fi 
weled na'i glywed, am nad oee ganddo ddyn i'w f wrw i'r 
llyn pan gynhyrfer y dwfr. Caiff ef fod f el pelican yr 
anialwch neu ddyllhuan y diffaethwch ; neu, yn hytrach, 
fel aderyn y tô, unig ar ben y tŷ. Yr oedd ynghyd — 
y Parchedigion Uthr Bendragon, Hedd Molwynog, San- 
ddef Bryd Angel, yng nghyda'r holl wŷr llai sydd yn 
tynnu y gwifrau iddynt ac yn cludo eu harfau. Nid 
oedd y Parchedig Owgan Farfdrwch, nac Urien Bheged, 
tywysog ei nlwriaeth, yn breeennol ; canys byth er amser 
brwydr fawr Cattraeth, a Brad y Cyllyll Hiríon wedi 
hynny, nis gallant oddef bod yn yr un man, — er eu bod 
mewn enw yn frodyr, ac yn ddarnau pwysig o'r un cyf- 
undeb. Dyma yr enwad yr ystyrir ei ffurflywodraeth y 
fwyaf ffafriol i ryddid barn ac annibyniaeth llafar o'r 
un yn y byd ; ac eto, trwy glicyddiaeth bersonol a chwac- 
yddiaeth weinidogaethol, y mae wedi ei droi, yng 
Nghymru, y blynyddoedd diweddaf , y fath fel nad oee 
rhyddid barn, namyn barn clymblaid, nac annibyniaeth 
llafar, ond llafar brodyr o'r un enwad i gablu eu gilydd ! 
Ac am aelodau yr eglwysi, y maent mewn aml i fan wedi 
eircau fel cnud o fytheuaid mewn cỳn-dy, i udo yng 
ngwynebau eu gilydd, heb neb â hawl, o un pen blwy- 
ddyn i'r llall, i agor drws arnynt. Dyma, dybygid, 
goron y ffurflywodraeth a elwir yn un Annibyncl: — 
Pawb drosto ei hun, a Duw dros bawb ; yr hyn o'i gyf - 
ieithu yw — Pawb iddo ei hun, a Duw heb fod yn un- 
man. Yn yr ysgrifau hyn ni pherthyn i ni ddatgan ein 
barn bersonol o gwbl ar deilyngdod cymharol y gwahanol 



Digitized 



byGoogle 



PHELI8TIAETH ENWADOL CYMBU. 285 

ff urflywodraethau eglwysig ; eto tybiem taw campus o 
betb fyddai fod gan ryw gwrdd misol, taleithiol, neu 
arall, hawl, weithiau, i agor y drws, a goUwng ychydig 
o awyr i mewn atynt. Oni fyddai hyn yn ddarpariaeth 
dda at iachâu y Ue, a siarad " from a sanitary point of 
vitw" ys dywedir. Rhyfedd ydyw gwatwareg ffeith- 
iau : yr enwad a all ymffrostio mewn mwyaf o ryddid 
ydyw yr enwad hefyd, o fewn hoU dalaeth Cymru i gyd, 
a aU ymffrostio mewn mwyaf o babau ! Gall pab fod 
mewn aml i eglwys : y mae pab ymhob Cwrdd Chwarter, 
ac amryw yn yr Undeb! Gwyddem, cyn myned yno, 
nad oedd gan Undeb CynuUeidfaol Caergwydion unrhyw 
hawl i ddeddfu. A glybu neb erioed am gynifer o ddyn- 
ion galluog wedi dyfod ynghyd heb hawl ganddynt i 
ddim ond siarad. Pan gyf erfydd y Methodistiaid Calfin- 
aidd neu Wesleyaidd, nid oes ganddynt ond deddf o yn 
dragywyddol : pan gyf erfydd y CynuUeidf aolwyr, nid 
oes ganddynt ond siarad yn ddiddiwedd ! Eto y mae 
pawb yn honni bod yn berff aith ; a phob un yn cysgn yn 
dawel, gan lwyr gredu fod ei ffurflywodraeth ef yn gor- 
wedd yn deg ar y Testament Newydd ! Pan y mae an- 
wybodaeth yn beth mor ddedwydd, onid ffol yw bod yn 
ddoeth? Modd bynnag, pen-gwyl y Pendragon yw yr 
Undeb : ni f aidd Gwgan ddangos ei wyneb ; eithr daw 
rhai o'i fintai weithiau yn araf deg, fel ieir yn sengu ar 
f arwor. Bychan a mawr sydd yno : ond nid ydy w y 
gwas wedi ei ryddhau oddiwrth ei f eistr ; canys y mae y 
nifer amlaf o'r bobl hyn, cyn eu dyfod, wedi eu pasio dan 
y wialen; ac, fel rheithwyr yr Ynys Werdd, wedi eu 
pacio ynghyd i ladd neu ryddhau, fel yr erchir hwynt. 
Nid oes yr un eglwys wedi cael gweinidog yn ystod y 
flwyddyn nad oes Uaw rhyw Joab wedi bod yn ei wthio 
arni; nid oes yr un cwrdd mawr wedi digwydd er's 
blynyddau nad cücydda sydd wedi dwyn ei bregethwyr 
at eu gilydd; nid oes un gymanfa, drwg gennym 
ddweyd, er's amser maith, yn Ne na Gwynedd, nad oes 
a fynno cUcyddiaeth â mwy na hanner ei phregethu ! 



Digitized 



byGoogle 



286 PHILI8TIAETH SNWAD0L ctmbu. 

Daeth yr Undeb i ben o'r diwedd. Yr oedd Uetŷau 
a gaed gan yr enwadau eraiU yn fl asus ; ond yr oedd raid 
troi tuag adref. Ar ol yr holl glymbleidio a maldodi, 
f e ddaeth dydd y pregethu ; a diolch am dano. Gyda'r 
eithriad o bregeth neu ddwy, yn y rhai y caed mwy o 
Hegeliaeth na Christionogaeth, mwy o foesddysg ferf- 
aidd nag o efengyl felua, cawsom bregethau campus. 
Synem f od clymbleidwyr mor fawr yn bregethwyr mor 
wych. Priodolem hyn i'w Uafur gartref ac i'r drefn 
Annibynol — fod yn rhaid darparu, onide cyfodai cwyn 
yn yr eglwysi. Dyma un o ragoriaethau CynnuUeidfaol- 
iaeth. Ymadawsom yn swn yr odl, — 

M Myrr a chassia, myrr a chassia 
Independia únwo'r wlad." 

Nid hir y buom cyn i ddydd araU pwysig ein goddi- 
weddyd, sef dydd cynaliad 

8TN0D BRE8BYTERAIDD LLANAFAN FAWB. 

Yr oedd Llanafan yn Ue o henafiaeth ac enwog- 
rwydd ; ac ymgasglodd tyrfa o'r Calnnistiaid i'r Ue. I 
ba bethf Wel, i ddim namyn gwrando adroddiadau o 
bwyllgorau, a chyfodi eu dwylaw i'w cadarnhau 1 Y 
mae y corph a elwir y Methodistiaid Calfinaidd wedi 
myned yn un crynswth o gyf eisteddfodau : a chyfleus- 
terau da i glicydda ydyw pwyllgorau. Nis geUir byw 
na marw yn f uan gyda'r Methodistiaid eithr yn ol barn 
pwyllgor. Nid ydyw y corph hwn yn ol unrhyw ddiwr- 
nod i'r Annibynwyr am glymbleidiaeth : yn unig y mae 
y drwg wedi torri mwy allan gyda'r diweddaf , a'r gwelîau 
crawnllyd, drewedig, wedi rhedeg. Galwn ni y Method- 
istiaid ar eu hen enw, ac nid ar yr enw newydd-anedig 
— y Presby teriaid Cymreig. Nid oee dim yn amlycach na 
bod y cyf undeb hwn yn prysur f oneddigeiddio a Seisnig- 
eiddio. Trueni hynny hefyd : ef e yw yr unig enwad o 
haniad hollol Gymreig; a digrif yr edrych efe mewn 
dülad wedi eu gwneyd yr ochr araU i Glawdd Offa. 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH BNWADOL CYMRU. 287 

Cerír ymlaen ganddo yn awr yr hyn a elwir gan un o'u 
poëtau hwy eu hunain — "Y Genhadaeth Seisnig yng 
Nghymru." Pa beth yw hynny, tybedî Ai cenhad- 
aeth i droi y Saeson yn Gymry, ynte y Cymry yn Saeson f 
ond mwy tebyg taw cenhadaeth er gwneyd corph y 
Methodistiaid Calfìnaidd Cymreig yn rhywbeth Seisnig 
— rhywbeth heb na rhuddin nac asgwrn cefn iddo. Nid 
ydyw hyn namyn rhan o'r dòn fawr sydd yn myned tros 
Fethodistiaid y dyddiau hyn o anghofio eu hen dras a 
gwneuthur eu hunain foneddigeiddied fyth ag y medr- 
ant. T mae y dylanwad hwn yn amlwg ar eu haelodau, 
eu diaconiaid, ac ar eu gweinidogion. Nid ydym yn 
sicr nad oes ymf udiaeth mawr ar gymeryd lle o fysg ael- 
odau ieuengaf y corff hwn i'r Eglwys Sefydledig : y mae 
plant ei weinidogion a'i brif ddiaconiaid wrth y dwsinau 
yn myned i'r gorlan honno yn barod, bob cyfle a gânt, — 
rhai heb wybod, a mwy trwy wybod, i'w rhieni, bondi- 
grybwyll. Dynion a gyfodasaiit, o fod yn deilwriaid a 
gofaint, o fod yn seiri a sadleriaid, i sefyllfaoedd o bwys 
yng nghyfundeb y Methodistiaid, — y mae plant y rhai 
hynny yn rhedeg yn finteioedd i Eglwys Loegr, lle y 
cant ymrwbio yn y mawrion, ac anghofio tras eu rhiaint. 
Mae mwy o gywilyddio o'u Hymneillduaeth ymysg ieu- 
enctyd a fegir ar aelwydydd Methodistaidd nag unrhyw 
enwad arall ! Pa fodd y mae hynny yn bod, nis gwy- 
ddom : ei fod yn bod, nis gellir ei wadu. Gwŷr a ddyr- 
chafwyd gan gorff y Methodistiaid i safleoedd da, mewn 
gwlad a thref , ydynt erbyn hyn yn barod i gicio yr ystôl 
a'u cyfododd, ac ymgrymu i loi aur ! Cenfydd y plant 
hynny, a mynnant hwythau ymgrymu i dduwiau eu 
rhieni. Gwelir aml i ysgogyn o fachgen, ac aml i hoeden 
o eneth, yn rhy ddiwylliedig a dysgedig, ysywaeth, i dy- 
wyllu y capel Tmneülduol. Nid ydyw y weinidogaeth 
yn ddigon coeth, na'r gymdeithas yn ddigon " respcct- 
able;" am hynny ant i'r Llan i wrando ar guredyn di- 
enaid o Sir Aberteifi, y gallesid rho'i hynny o efengyl 
sydd yn ei bregeth mewn plisgyn cneuen, ac i honno fod 
jmo am fil o flynyddoedd heb gyffwrdd unwaith â'r 



Digitized 



byGoogle 



288 PHILI8TIAETH ENWADOL CTMBU. 

ochrau ; ond lle 7 cânt yr amheuthyn mawr o ymgym ysgn 
â gwahangleifion moesol, anllad a diras y bendefigaeth, a 
chydaddoli gyda hwynt y dduwies fawr a elwir Society. 
Yr oedd yn Synod Llanafan lu o bregethwyr a blaenor- 
iaid, ni a'u hadwaenom, a gaed gan y Methodistiaid yn 
glai, eithr a wnaed ganddynt yn farmor, nad ydyw eu 
plant yn malio mwy ym Methodistiaeth eu rhieni nag 
yn yr eira a f u ar ben y Mynydd Du y Uynedd ! 

Nid oes dim ag y mae y corph hwn wedi dirywio yn 
fwy ynddo na'r nwydd werthfawr honno a elwir gan- 
ddynt yn Ddîaconiaeth. Synem, wrth daflu trem ar y 
Synod, faned ac eiddiled ydoedd. Bu amser ar yr enwad 
hwn pan yr oedd cewri ar y ddaear. Hawddfyd y 
Methodistiaid sydd mewn perygl o'u lladd, a'u llwydd- 
iant a all eu difetha. Fel y mae yr haf yn magu 
pryfaid, felly fe dyf pydrni a seguryd o hawddfyd. 
Wele yr enwad mwyaf gwerinaidd, enwad a gyfododd o 
ganol gwerin Cymru, ac enwad a gariai bob amser, fel 
arwyddair ar ei faner, gydymdeimlad â'r werin, wedi 
myned, gyda'r eithriad o Eglwys Sefydledig y tir, y 
mwyaf anwerinaidd. Gwyddom y gwrthddywedir ni 
gydag ystadegau : ychydig o goel a roddwn ni arnynt ; y 
mae yspryd a naws yn llawer trech mynegai nag ystad- 
egau. T mae yspryd coeg-bendefigaidd yn treiddio 
drwy y cyf undeb ; a deall y tlodion nad oes eu heisiau 
hwy, a chadwant draw. Nid o fysg y werin f el cynt y 
dewisir eu blaenoriaid; ond, os gellir eu cael, o fysg 
crach-foneddigion a bydolion. 

Y mae mwy o ddirywiad, ni a ddywedwn eto, yn y 
swyddogaeth eglwysig — yr un ddiaconaidd yn enwedig 
— ymhlith y Methodistiaid, na dim arall. Dengys hyn 
fod mesur o anwybodaeth a phydrni yn yr eglwysi i 
ddewis dynion o fath y rhai a ddewiair yn fynych. O ! 
na chaem awr neu ddwy eto, mewn Cwrdd Misol neu 
Synod, o'r hen ddiaconiaid, pan y'u gelwid yn flaenor- 
iaid, a phan yr oeddynt yn arweinwyr mewn gwirionedd, 
a phan y gelwid y corph yr oeddynt yn rhannau ohono 
yn Fethodistiaid, ac nid ar yr enw newydd Uugoer — y 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH ENWADOL CTMBU. 2» 

Pre8byteriaid. T diweddaf ohonynt a welsom ni oedd yr 
hen Fnason Morgan, dyn fu yn dal cymundeb â'i Dduw 
wrth wneyd esgidiau, ac yn gogoneddu ei Geidwad wrth 
eistedd ar fainc y crydd ! Tr oedd ei grefydd yn per- 
arogli y drefian, a'i hannuwiolion yn gwladeiddio yn ei 
ŵydd. Hysbys i'w gwsmeriaìd o bell ac agos ydoedd 
adeg ei ddef osiwn teuluaidd ; ac nid aflonyddai neb ar ei 
babell ar yr awr gysegredig honno ! Tr ydoedd megis 
oracl Duw i'w gymydogion ; ac nid nn na dau ohonynt 
a gawsant saeth a ddibenodd yn eu hargyhoeddiad wrth 
ei wrando yn gweddîo drostynt. Nid aeth na gwas na 
morwyn erioed o wasanaeth Mnason Morgan heb gario 
i'w canlyn hyd eu beddan argyhoeddiad dwfn o werth 
crefydd ; a darf n i'w grediniaeth ddof n, ei weddîau 
dwysion, a'i fywyd cyson a gonest, gadw mwy nag un na 
dau o fechgyn ieuainc meddylgar y dref rhag myned yn 
anffyddwyr. Tr hen Fnason hybarchl y mae yntau 
wedi myned. Barwniaid o flaenoriaid oedd yn y dydd- 
iau hynny ; ac ef e oedd y diweddaf o'r barwniaid. Ad- 
waenem rai o'i gyfoeswyr, oeddynt fel yntau wedi byw i 
benrhynau eu hoes, ac wedi d'od i lawr i'n hoes ni. Er 
nad oedd rhai o honynt ond dynion cyffredin eu ham- 
gylchiadau, eto y fath oedd cryfder eu cymeriad, treidd- 
garwch eu deall, mantoliad da eu barn, ac yn enwedig 
eu craffder i ddal eu Uygaid yn ddiwyro ar yr hyn oedd 
uniawn a chyfiawn, fel y buasem yn anturio, heb foment 
o betrusder, gosod llonaid allor neu sêt fawr ohonynt ar 
y fainc ynadol ! Pe buasai pawb f el hwynt-hwy, ni bu- 
asai ar yr eglwysi eisiau " committcct of managemcnt " 
yn Ue blaenoriaid, ac ni chlywsid son am lunio deddf i 
ail-ddewis y diaconiaid bob pum' mlynedd. Mae oee 
euraidd y diaconiaid, — nid oes y fodrwy aur, — wedi 
myned heibio : yr ydym eisoes yn yr oes bridd, — a 
hwnnw, ysywaeth, yn bridd go sal hefyd. 

Prin, yr ydym yn ofni, y mae neb o bleidiau cre- 
fyddol Cymru, ac yn enwedig y Methodistiaid Calfin- 
aidd, yn sylweddoli eu sefyllfa. T mae ganddynt i 
wynebu sefyllfa eithriadol ar bethau yn y Dywysogaeth : 



Digitized 



byGoogle 



190 PHILISTIAITH BNWADOL CTMBÜ. 

a dylai eu swyddogion fod yn ddynion tra eithr- 
iadol mewn nerth ysprydol a phybyrwch amcan a gweith- 
rediad. Tra y mae anystyriaeth a dideimladrwydd ar 
gynydd dychrynllyd yn y wlad, tra y mae meddyliau 
lluaws o'r ieuenctyd mwyaf meddylgar yn cael eu lef- 
einio gan yspryd amheuaeth, tra y mae rhyw fath o 
baganiaeth poeibl mewn gwlad Gristionogol yn ymyl eu 
drysau, y maent hwythau yn hepian nen yn chwareu. 
A phan ddihunant, dihuno i ryw ymgellwair ac ymeir- 
iach a wnant. T mae y werin fu yn eiddo ac yn myn- 
ychu cynteddau y Cyfundeb Methodistaidd yn llithro 
yn brysur o'i afaelion, a'r Samson hwn yn cysgu ar lin 
rhyw Ddalilah neu gilydd ! Tr hyn a bair i ni ysgrif ennu 
fel hyn ydyw ein bod yn brydio gan sel ac awydd am 
i'r holl gyfundebau crefyddol ddeffro i'r cyf wng. Di- 
brisir ein cynghor, mae'n ddiau, ac amheuir ein hamcan- 
ion; canys, o gwneler cymwynas i daeog, bach fydd ei 
ddiolch. Sylwer ar dôn cyhoeddiadau a newyddiaduron 
yr enwadau, craffer ar benderfyniadau eu synagogau a'u 
cynadleddau, a cheir gweled eu bod fel dynion ar ben eu 
digon ac heb of ni perygl o un lle. Ac y mae y naws ddi- 
ofal, fas hon wedi meddiannu, yr ydym yn ofni, ddos- 
barth y dylai eu gwaith a'u rhagolygon beri iddynt 
deimlo yn angerddol. T dydd o'r blaen cyfarfu nifer o 
efrydwyr y colegau duwinyddol â'u gilydd (meddyl- 
ddrych campus) i gyfnewid meddyliau a chynllunio ar 
gyf er gwaith eu hoes : a'r peth cyntaf a wnaeth y bech- 
gyn druain oedd myned i dynnu eu llun f Nid oes dim 
yn erbyn i'r egin-f ugeiliaid diniwed hyn dragwyddoli 
eu hwynebau : ond mal y dengys gwelltyn gyf eiriad yr 
awel, felly dengys hyn ymha gyfeiriad yr oedd eu medd- 
yliau hwythau yn rhedeg. Dichon fod ganddynt gyfar- 
fod gweddi, eithr am y tynnu llun y clywsom ni son yn y 
cyhoeddiadau. T ddadl fawr sydd wedi bod yn llenwi 
colofnau T Lleufcr> un o newyddiaduron enwadol 
Cymru, yn ddiweddar, ydyw y pwnc tra phwysig, " Pa 
bryd y dechreuwyd arfer sted pem i ysgrifenu V 9 Ofnwn 
yn wir fyned yn gellweirus gyda ffaith o'r fath bwys. 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH BNWADOL CYMEU. 291 

Cofiem yn barhaus am yr hen grythor ymerodrol Nero, 
yn Rhufain, yn ffidlo, a'r ddinas yn myned ar dan ! Tr 
oedd miloedd Cymm yn trengn tra yr oedd dadl f awr y 
êteel pens yn y glorian ! Bu Synod Bresbyteraidd Cymru 
am flynyddoedd yn penderfynu beth f yddai arwyddair ac 
arwyddlun y Cyf undeb : ac wedi éi gael, nid ydyw namyn 
ceryn bychan diniwed ddigon, — a'r geiriau arno, fel 
Methodistiaid y dyddiau hyn, yn gymysgedd llymrig o 
Gymraeg a Saesonaeg. Dychymyger am Hywel Harris a 
Daniel Rowland yn treulio tair blynedd i ddyfeisio ar- 
wyddlun i'r cyf undeb a gychwynasant ; buasai yr un peth 
meddwl am y fellten yn cerdded yn araf , neu y daran 
yn peidio trystio ! Drwg gennym ddywedyd taw pwyll- 
gorau y mintys, a'r anis, a'r cwmin, oedd y rhan amlaf 
o bwyllgorau Synod Llanaf an. Prif orchest un pwyllgor 
ydyw hacio y Pedair Efengyl, a danfon y darnau draw 
ac yma, a thynnu uffern aUan o'r Rhodd Mam, rhag i 
dân a brwmstan ddychrynu plant Cymru! Gwaith 
pwyllgor arall ydyw hel yr anif eiliaid i'r arch a ddarpar- 
wyd rhag y diluw Seisnig a dybid oedd ar foddi Cymru : 
y mae yr arch yn barod, a'r anifeiliaid — Cymru glan 
gloew, y nifer amlaf o honynt — ynddi, ond ni ddaeth y 
diluw. Cyfyd weithiau ddadleuon brydion yn y Synod, 
a bygythir cynhyrfiadau llesmeiríol : ond wedi yr holl 
waeddi a llemain, gan mor fân ydyw y pynciau, ac mor 
fâs hefyd yw y teimlad, ni chymer unrhyw ffrwydriadau 
peryglus le. A welsoch chwi blant yr iar, pan yn de- 
chreu dyfod yn geiliogod, ar y parth o flaen y ty, yn 
cyfodi ar foment, bob mab iar o honynt, yn ben-ben 
frig-frig nes bygwth yr alanas f wyaf erioed ; ac yna yn 
ebrwydd yn ymostwng, yn dawel fach, i fod yn blant 
ieir yn eu holau ! 

Y frwydr fawr fu yn peryglu heddwch Corff y Meth- 
odistiaid Calfinaidd yn ddiweddar — yn gyffelyb i frwydr 
fawr Cattraeth gyda'r Annibynwyr — ydoedd Brwydr y 
Brogäod — brwydr y blwydd yn lladd y deuflwydd. Pan 
y daeth yr ysgogiad a elwir y Fugeiliaeth Eglwysig i gael 
ei deimlo yn angenrheidiol, parodd gryn gynhwrf, gan 



Digitized 



byGoogle 



292 FHILISTIASTH ENWAD0L CYMBTJ. 

fod gweinidogion ieuainc yn cael eu galw i'r gwaith, tra 
yr oedd yr hen weinidogion yn cael eu heegeulflo. Câd 
doet a fu mewn aml i fan : a llyfr mawr, pan y'i hysgrif- 
ennir, fydd cronicl y frwydr hon. Gellir dweyd am aml 
i weinidog hen a bugail ieuanc — A'r rhan arall o'u 
gweithredoedd a'u rhyfeloedd, onid ydynt hwy yn ysgrif- 
enedig yn llyfr cronicl bugeiliaeth y Methodistiaid 
Calfinaidd Cymreigt Bellach y mae anterth y frwydr 
drosodd. Yr oedd ieuanc a hen yn y Synod hon yn 
edrych yn heddychlawn eu gwala. Tmddangosai yr hen 
bregethwyr poblogaidd mor dawel a rhes o fynyddau tan- 
ilyd wedi Uosgi allan, neu fel mintai o Sphinxcê llonydd 
ar fin yr anialwch tywodlyd, yn gwylio ysprydion blyn- 
yddoedd eu poblogrwydd yn myned heibio. Tno yr oedd 
y canol oed a'r ieuainc hefyd, luaws mawr ohonynt, & 
Uygaid pawb arnynt fel rhai y mae dyfodol y cyfundeb 
yn gorphwys ar eu hysgwyddau. Tn eu plith y mae 
duwinyddion, ysgolheigion, cofnodwyr, a gweithwyr di- 
fefl a diflino. Ond am y rhelyw o'r pregethwyr oedd 
yno, daeth ymgom Mr. Nathaniel Winile gyda'i gyfaill 
Bob Sawyer yn fyw — yn anwrthwynebol felly — i'n cof 
wrth edrych arnynt. Aethai Mr. Winkle, yr ydych yn 
oofio, i Fryste, i edrych pa lwyddiant oedd ar ei gyfaül 
Bobert Sawyer, Tsw., yr hwn a ymsefydlasai yno fel 
meddyg. Nid oedd Bob druan fawr o physygwr; ond 
yr oedd wedi rhoddi y troed goreu ymlaen, — wedi cael 
siop olygus, a chloërau lu : ond ebe Bob, gan roddi ei law 
arnynt, — " Dim, dim, 'machgen i ; y mae hanner y dro- 
ërau yn weigion, a'r hanner arall na wnant agor. Nid 
oes yma ddim byd sylweddol yn y siop, 'machgen i, ond 
y gelod ; ac y mae y rhai hynny yn ail-llaw." Y mae aml 
i siop, ysywaeth, fel siop Bob Sawyer, — cloërau gweig- 
ion, a gelod ail-Uaw. Edrychai nifer fawr o'r pregeth- 
wjrr hyn oedd yn y Synod i ni yn debyg fel pe buasent 
wedi dal hanner cant o fftn-guradiaid mwyaf defodol 
Cymru yn ymdrochi, a dianc ymaith gyda'u diUad a'u 
hetiau ! Amgylchid aml i wddf hir, na ddaeth nemawr 
ond gwynt drwyddo erioed, gan çoler ofáriadol, ac am- 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIAETH BNWAOOL CTMEÜ. 293 

gylch-wregysid y lwynau yn ddestlus gan y wasgawd gler- 
igol : eto, tebyg iawn y curai y pregethwyr hyn, un ac 
oU, eu dwylaw yn hyfryd mewn cwrdd gwrthddegymol 1 
Pa brawf sydd gennym, gan eu bod yn chwenychu 
dillad yr offeiriad, na fwynhaent ei ddegwm hefyd pe 
gallent ei gael Nid oee dim mewn dillad, mae'n wir ; 
ond bradycha wendid ac eiddilwch fod cynifer o weini- 
dogion ieuainc y Methodistiaid yn prysuro i geisio gosod 
eu hunain allan ar wahan, hyd yn oed mewn diwyg, i'r 
bobl y gwasanaethant yn eu plith. 

Y dydd o'r blaen bu amgylchiad yr edrychid am dano 
gan luaws er's tro, sef 

NODACHTA WESLBYAIDD FAWBEBDOG LLAM8AGH-Y-FFYNON. 

Ni wyddom ni yn y byd pwy a ddygodd y gair 
newydd "nodachfa" i fod; ond gŵyr yn aruthr bawb 
taw gair ydyw i ddynodi ffair i gasglu arian at gynnal 
crefydd ! Teimlwn y gwrid yn d'od i'n wynebau wrth 
ysgrif enu y f rawddeg ! Ai gair o darddiad Wesleyaidd 
ydyw, nis gwyddom. Hen air salw, merfaidd, ydyw, 
modd bynnag, a'i onglau yn awgrymu ddyfod ohono 
oddiwrth rywun tebyg i'r gwr a ysgrif ennodd y llyf r an- 

farwol, On the Urirudè and the of the Connex- 

ion. Eithr y mae yn burion, ar a wyddom ni, i ddynodi 
y peth gynrychiola ; gair hagr i osod allan beth pwdr. 

I'n bryd ni nid oes gyfeiliornad mwy yn perthyn i 
eglwysi Cred y dyddiau hyn na'r ffyrdd a arferir i gasglu 
arian at grefydd. Nid y diffyg mawr, fel y myn rhai, 
ydyw y diffyg o arían, eithr y diffyg o'r yspryd priodol 
wrth eu cyfrannu a'u casglu. T prif achos fod mor 
Ueied o lwyddiant ar ein Cristionogaeth y dyddiau hyn 
ydyw ein bod yn defnyddio arian anghysegredig at ei 
chynnal, ac yn defnyddio dulliau anysgrythyrol i'w cael 
ynghyd. Y rheol Ysgrythyrol ydyw — " Yr hwn sydd 
yn cyfrannu, gwnaed mewn symlrwydd." Pa faint o 
symlrwydd, dybygech chwi, sydd yn y cynlluniau, y 
triciau bydol, a'r heldrin a'r cref u am gasgliadau ! Yr 



Digitized 



byGoogle 



294 muanAsra enwadol ctmbu. 

ydym yn ysgrifennu y pethau hyn gyda chalon drom, ond 
gydag argyhoeddiad angerddol. Gwyliasom er*s blyn- 
yddoedd y pydrni sydd wrth wraidd hynyma. Braini 
y credadyn yn unig, yn ein barn ni, ydyw cyírannu ei 
arian i'w Dduw, yn gymaint felly ag eistedd wrth fwrdd 
ei Arglwydd ; a dylai fod yn foddion mor wirioneddol o 
ra8 iddo a'i waith yn cyfarch gorsedd graa! Dyna 
athrawiaeth y ddau Destament ar y pwnc : a heriwn nac 
esgob na phresbyter i brofì yn wahanol. T mae yr holl 
apeliadau gorphwyllog yma am arian — yr holl awydd an- 
niwall am symiau mawrion, heb ystyried o ba ffynonnell y 
deuant, — yr holl ganmol diderfyn ar ddarllawyr digred 
a chyfranwyr annuwiol, f el pe byddai y Goruchaf dan 
rwymau bythol iddynt, — yr hoÜ ddadleu yr achos da 
hwn a'r achos da arall, fel pe byddai achos yr Arglwydd 
ar y plwyf, — y mae yr holl bethau hyn yn'gwmwl ar 
eglwyû Grist drwy y byd y dyddiau hyn. Da gennym 
weled dynion goreu pob enwad yn ymyagwyd oddiwrtho. 
Siaradai y Parchedig Hugh Price Hughes— iechyd i'w 
galon — yn bur ddifloesgni, y dydd o'r blaen, am rodd 
fawr Syr £. Guinness i'r tlodion. Yr oedd efe ymhell o'i 
galw yn rhodd " dywysogaidd," fel y gelwir rhoddion 
o'r fath. Y mae eglwyai Crist wedi llithro i arfer hen 
eiriau diflas ynglŷn âg arian crefydd. Sonir am rodd- 
ion tywyaogaidd a geir ar ol dynion cybyddlyd, y rhai, 
fel moch, na cheir dim oddiwrthynt nes eu lladd. Sonir 
am symud beichiau, fel pe byddai crefydd yn ddim ond 
swp o orthrymder ar yagwyddau y rhai sydd yn eu 
dwyn. Onid y genadaeth fwyaf llwyddiannus ei gwaith 
o holl genadaethau Protestanaidd y byd ydyw cenad- 
aeth na ofynnodd geiniog erioed gan neb, ond sydd yn 
cael cyflawnder drwy ffydd a gweddi? Drwg gennym 
fod holl gyfundebau Cred, gydag ychydig iawn o eithr- 
iadau, wedi myned i rodio wrth olwg, ac nid wrth ffydd, 
yn y mater hwn. Credir mwy yn yr apêl nag yn y 
weddi ; ac yr ydym yn arf er taerni ar ddynion yn f wy 
na thaerni ar Dduw. Pa hawl sydd gan y pwlpud i alw 
cybydd-dod yn ffiaidd eilunaddoliaeth, tra yr & gweini- 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWADOL CYMBTJ. 295 

dogion yr Efengyl i arfer taerni ar, ac i arfer dulliau 
amheus er cael arian oddiwrth, gybyddionf Ântnriwn 
ofyn, Ai nid oes dirywiad eisoes wedi dechreu ymaflyd 
yn y cyfundebau hynny yng Nghymm sydd yn ymos- 
twng at y pethau hynf Ai nid wedi i'r Methodistiaid 
Calfìnaidd ddechreu adeiladu y capelau costfawr a gor- 
wych, gan ddisgwyl i'r digred dalu am danynt, y mae 
lleihad wedi dechreu yn y cynulliadau ar foreuau Sul- 
iau, a'i afael fel cyfundeb ar y werin bobl wedi de- 
chreu llacio f Gellir llwyddo drwy nodachfa a chyng- 
herdd, drwy rafflo a darlithio, drwy yfed te a bwyta 
swperau, i gasglu pentwr o arian ynghyd, a galw hwnnw 
yn llwyddiant; ond beth yw yr effaith yn y pen drawf 
Gwylier achosion ac effeithiau am amser digonol ; oblegid 
rhaid cael amser i ddirywio yn gystal a llwyddo. Yr 
ydym yn dweyd eto fod yn ffiaidd gan yr Arglwydd 
arian, îe, dywedwn, arian, ac nìd cyfoeth yn unig, ang- 
hysegredig, ac wedi eu casglu mewn dulliau annheilwng 
at Ei achos. 

Melldith Eglwys Loegr yng Nghymru ydyw parhau 
i addoli mewn hen lannau anghysbell, am yn unig fod 
llwch rhyw hen sant tybiedig yn gorwedd yno ; ond mell- 
dith Ymneillduaeth ydyw cyf odi capelau i foddio mym- 
pwy swydd-garwyr a chlymbleidwyr hunanol. Y di- 
wedd fydd — rhaid curo tabyrddau, a chadw ffeiriau cre- 
fyddol, i dalu am y ffidl. Un felly oedd nodachfa fawr- 
eddog Lamsach-y-ffynnon. Y mae hanes ei gweithred- 
iadau o'n blaen y funud hon. 

Yr oedd yno ugain o wobrau i gael bwrw coelbren am 
danynt, a siawns dda i ennill y goreu ohonynt, am docyn 
swllt! Chwareu-damwain ydoedd i gyd; ond yma fe'i 
gelwir yn " Grand Distribution of Prite*" Rafflo y 
gelwid hyn yn iaith y byd, a merlen fynydd Gymreig fel 
arfer ar ben rheetr y gwobrau; ond pa waeth am y 
lottery, os ceffid arian at yr achos 1 Ymhlith yr ugain 
llwyddiannus nyni a welwn f od un ran o bump o'r enwau 
yn byw mewn tafarndai, yr hyn a ddengys yn amlwg 
ymhUth pa ddosbarth o bobl y mae y lottery tichetê yn 



Digitized 



byGoogle 



396 FHiLimAjrrH snwadol cymbu. 

gwerthu! Mae 7 liawlyfr i'r WeUh Chapel Grand 
Bataar o'n blaen yn awr : a phe buasai Demas ei hnnan 
yn ysgrif ennydd, ni buasai raid fod yma f wy o gymysgu 
y çysegredig a'r anghysegredig, a thynnu mwy ar bethau 
crefydd drwy y llaid. Ceir " Dafydd, pêrganiedydd 
Israel, a Charles Dickens; Williams o Bant-y-celyn, a 
William Shakespear," bob yn ail ar ei dudalennau. Ar 
ben y ddalen ceîr pennill o " Othetto;" ac yn y gwaelod, 
îe, yr un ddalen, ceir yr hen emyn fendigaid " Ar- 
glwydd, arwain trwy'r anialwch." Llusgir rhyw 
weinidog druan i agor y " nodachfa " bob dydd drwy 
weddi, a cheir rhyw faer o rywle i orphen ei hagor gydag 
araeth. Yn y Bataar hon ni a welwn fod yma feddyl- 
ddrych hollol newydd — un rhagorol hefyd at yr amcan 
mewn golwg, tef, ystondin i hen lanciau, un arall i 
f erched ieuainc, ac un arall i blant ! Er f od y üawlyfr 
wedi ei wneyd yn dra chelfydd a chywrain, brithir ei 
dudalennau â digrif-luniau o fenywod yn yr yatum 
fwyaf anllad ! Dibennwyd, fel bob amser, gyda'r difyr- 
ion a gamenwir yn ddiniwed : caed dau ffwl ffair, wedi 
pardduo eu hwynebau, i lawr o Lundain, — y delyn a'r 
tannau, a'r dawnsio! Agorwyd y "nodachfa fawr- 
eddog " gyda gweddi, a chlowyd hi i fyny gyda Punch 
and Judy. Oh ! ddechreu gogoneddua yn yr yspryd, a 
dibennu gwaradwyddua yn y cnawd. (íeilw y rhai sydd 
yn twyll-resymu hyn yn ffordd anuniongyrchol o gasglu 
arian at grefydd ; galwn ninnau ef , heb yr un ddeilen ar 
ein tafod na blewyn ar ein hysgrifell, yn ffordd y cnawd 
a bydolrwydd, îe, yn ffordd y diafol! Yr oedd y di- 
weddar Dr. Fraser, Esgob Manceinion — ac ni chyhudda 
neb ef o fod yn rhyw Gristion glasdwraidd iawn — yn 
hollol o'r un farn a ni. Y mae y fath beth yn llygriad 
pwysig ! Nid ydyw yr arian a enillir drwyddo ond arian 
annheilwng : ac mewn cysylltiadau crefyddol, yn llawer 
mwy nag mewn cysylltiadau cymdeithasol, mae yr hen 
air yn wir — "Ceiniog annheilwng aiff a dwy hefo hi." 
Hwn yw y ffieidd-dra mawr a wna ty Israel i yrru yr 
Arglwydd ymhell o'i gysegr. Dyma y ffieidd-dra yr 



Digitized 



byGoogle 



PHILISTIABTH BNWAOOL CYMBU. 297 

oedd raid i'r prophwyd dorri twll ym mhared y deml i 
gael ei weled : ond gellir ei weled unrhyw ddiwrnod yn 
un o gapelau Cymru. Dyweder a fynner, y mae yn 
gweryl rhwng yr Arglwydd â'i bobl. Dodir enw a gwedd 
ddiniwed arno weithiau, drwy ei alw yn sale of work t ac 
f elly yn y blaen ; ond y mae yr un pydrni o dan wraidd 
yr holl ddulliau, — nid ydyw yn gyfrannu mewn syml- 
rwydd. Hèr i neb ddangos fod un esiampl na gorchymyn 
o fewn i holl Air Duw yn rhoddi y cysgod lleiaf o gefnog- 
aeth iddo. Ceisir rhoi cochl o grefyddolder rhyfedd 
weithiau dros y cyf an ; cesglir hen greiriau a phethau 
dyddorol yng nglŷn £ hanes yr enwad, i'w gwerthu am 
uchel-bris. Nid yw yr ymgais hwn i roddi eli wrth y 
gydwybod ond yn profi i ni fod braenedd yn bod. 

Na, ysywaeth, nid oes yr un gefnogaeth i'r ffeiriau 
crefyddol hyn o fewn holl gylch haneeiaeth, hen na di- 
weddar. Costiodd y Tabernacl yn yr Anialwch swm 
anferth o arian; ac adeiladwyd ef pan nad ydoedd yn 
"amser da" o gwbl ar amgylchiadau cenedl Israel. 
Ond nid ydym yn darllen ddarfod i Moses ddanfon 
Bezaleel ac Aholîab, a dywedyd wrthynt : " Ewch, a 
gwnewch nodachfa fawreddog, yng nghyda gwledd ys- 
plenydd ; a gwnewch swper o f anna, a rhostiwch gyflawn- 
der o soflieir. Gwisgwch y merched ieuainc yn y gwisgoedd 
mwyaf symudliw a deniadol ; ac ânt o amgylch y gwer- 
syll, yn swn y delyn a'r dympan, i werthu tocynau. Os 
gallwn ni ddenu ambell i Hethiad cyfoethog i gyfrannu 
at yr achos, goreu oll, — a chael, drwy ddichell ddiniwed, 
ambell i sicl oddiar yr Amaleciaid, byddai hynny yn lleiw 
hau y baich." Dyma air newydd, y gair " baich," yng 
nglŷn â chyfrannu at grefydd : ni cheir mo hwn yn y 
BeibL Gair a fathwyd gan gnawdolrwydd a chybydd- 
dod y dyddiau presennol ydyw. Nid ydym yn darllen i 
Paul ddanfon at y saint yn Corinth : " Yn awr am y 
gasgl i'r saint ; bydded i'r brodyr a'r chwiorydd ymuno 
â'u gilydd i gael cyngherdd a dawns fawreddog, neu 
gyf res o f abolgampau ar y morf a yn ymyl y ddinas ; a 
thocynau hanner sicl yr un i'w gwerthu er budd y 



Digitized 



byGoogle 



298 FHILI8TIABTH ENWADOL CYMRÜ. 

caagliad!" Buasai yn rhyfedd gennym ddarllen am 
Paul yn eistedd i lawr, fel y gwnaeth olynydd iddo y 
dydd o'r blaen, i yagrifennu Ùythyr i ofyn am ricl o gar- 
dod at draul Eglwys Lystra, ac yn gofyn i'r derbynnydd 
ysgrif ennu dau gopi o'r llythyr a'u danf on ymlaen i ryw- 
rai eraill yn Lycaonia! Dyma y triciau duwiol a ar- 
f erir yn awr. Dychymygwch am Tryphena a Thryphooa 
yn gwneyd $ale of worh er budd yr eglwys fechan yn 
Ehufain, ac yn danfon at Dorcaa am rodd o hulyn cyf- 
roddedig at y ffair ! Neu tybier Phoebe yn danf on am 
un o autographs Paul i'w werthu, neu Lydia yn danfon 
llathen neu ddwy o borphor wedi ei wneyd yn rhywbeth 
gwerthadwy i gyflenwi ystondin Priscilla ! 1 f el y bu- 
aaai pethau fel hyn yn darllen yn niwedd yr Epistolau 
at y Philipiaid a'r Coloesiaid ! Pw 1 pw ! ff oledd i gyd ! 
Y mae y dulliau hyn o gasglu arian at waaanaeth crefydd 
belled a'r pegynau oddiwrth f od yn Ysgrythyrol ; mewn 
gair, daearol, anianol, cythreulig ydynt. 

Yr oeddym wedi llawn fwriadu cael gair am Eistedd- 
f od y Bedyddwyr yng nghapel Pant-yr-afon, a'r " elw 
sylweddol " (dyma eto un o eiriau mawr yr oee) a wnaed 
oddiwrthi tuagat dynnu y baich oedd ar yr achos ; ond y 
mae ein gofod eiaoea wedi cerdded. Heblaw hynny, 
troed y darllennydd i'r Oeninen am 1885, cyf. iii., tudal. 
277, a chaiff weled ein bod wedi traethu ein llên ar y 
math yma o Philistiaeth eisoee mewn un arwedd arno. 
Hwn, gellid meddwl, ydoedd y cynulliad mwyaf afreol- 
aidd er dyddiau y terfysg yn Epheeus gynt. Er na 
chynhelid hi yng ngwres yr haf , eto yr oedd y Philist- 
iaid mor sychedig fel y gorchymynodd yr heddgeidwaid 
i dafarnwyr y pentref gau am dri o'r gloch y prydnawn, 
gan mor feddwed oedd y lluaws. Yr oedd y capel mor 
lawn fel y gorfyddwyd torri paun o wydr o bron bob 
ffeneetr oedd ar yr addoldy rhag i'r Philistiaid fogi. 
Eiddigedd y corau ydoedd mor ofnadwy fel y daeth ar- 
weinydd un o honynt ymlaen i'r allor ar y diwedd, gan 
fygwth "ffu8to" y beirniaid! Tra yr oedd hyn yn 
myned ymlaen yn allor y capel, yr oedd gwahanol ael- 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWADOL CTMRU. 299 

odau y corau yn brwydro yn gethin gyferbyn â'r drws, 
ac yn rhegi eu gilydd fel cathod ! Ond, ond, i beth y 
gwnawn ni aon ; onid yw y diben yn cyfiawnhau y modd- 
ion, ac oni chaed " elw sylweddol " at yr achos T Drwg 
iawn oedd gennym dros y gynulleidfa oedd i addoli yn 
y lle hwnnw y Sabboth drannoeth i Sadwm yr 
Eisteddfod! 

Yr ydym fel hyn, yn ein llwybr ein hunain, wedi 
brys-ddesgrifio rhai o'r brychau a'r meflau sydd, yn 
ol ein tyb ni, yn anurddo Cristionogaeth y dyddiau hyn. 
Ond nid ydym yn gwan-galoni o gwbl. Er ein taflu fel 
hyn ar ddeufor-gyfarfod o wahanol ddylanwadau — 
amheuaeth, defodaeth, chwant afiach am ddifyrion, a 
diystyrwch mawr o bethau cysegredig; eto, nid rhaid 
pryderu am lwyddiant gwir grefydd, canys y mae ei had- 
noddau hi ynddi ei hunan ac yn ei tharddiad goruchel. 
Awn at yr hanesydd Gibbon — a chydnebydd pawb ei fod 
ef yn dyst anmhleidgar yn yr achos hwn — i weled pa 
elfennau yn hanes Cristionogaeth a'i Uwyddodd hi ar y 
dechreu : yr un pethau raid gael eto. Heblaw ei dwyfol 
darddiad, yr hyn yn ddiau oedd yr achos pennaf , dyry 
efe allan bump o bethau oeddynt yn gweithredu fel 
math o ail achosion yn ei llwyddiant dechreuol: — Sel 
anhyblyg y Cristionogion cyntefig yn ei phlaid — a 
hwnnw, tra yr ydoedd wedi ei buro yn hollol oddiwrth 
bob yspryd sectol, eto na wnai ddim cyfathrach ftg 
ysbryd y byd ; crediniaeth ddofn yn yr athrawiaeth am 
aefyÛfa ddyfodol, a'r holl bethau a ddygwyd i oleuni 
ynglŷn â hynny gan Grist ; argyhoeddiad dwf n o dardd- 
iad goruwchnaturiol a gwyrthiol Cristionogaeth ; moee- 
oldeb pur a dilychwin ei deiliaid ; undeb a disgyblaeth 
yr eglwys ynddi ei hunan : dyma y pethau ; a rhaid eu 
cael eto er llwyddiant crefydd Crist. 

T dydd o'r blaen cyfarfyddasom âg amgylchiad a 
barodd i ni fyfyrio cryn lawer ar ddyfodol crefydd yng 
Nghymru, sef 



Digitized 



byGoogle 



300 PHILISTIASTH ENWADOL CYMHU. 

AHGLADD T FAECH. J. DIWYDFRYD JONXS, B.A. : 

ac nì wnaeth arwyl neb, er's llawer o amser, y f ath ar- 
graph arnom. Treuliodd y gwr haeddbarch hwn ei 
fywyd gweinidogaethol, o ychydig yn hwy na chwarter 
canrif, i wasanaethu nifer o eglwysi bychain, ond 
blodeuog a Uwyddiannus, yn ystlysau dyffryn prydferth 

Cwm-y-Dwyfor, yn Sir : a thorodd i lawr, gellir 

dyweyd, megis yng nghanol ei ddyddiau. Cyfaneddai 
mewn ty bychan destlus ar lan ddwyreiniol yr afon 
Treiglwy, yn gyfagos i bentref Llanaerberth, ynghanol 
y dyffryn. Claddwyd ef yn y fynwent sydd gerllaw i 
gapel Horeb, un o'r eglwysi a wasanaethwyd mor ffydd- 
lon ganddo. Hawdd canfod ar ddydd ei gynhebrwng 
fod parch pobl y dyffryn yn fawr iddo, ac, yn eu bryd 
hwy, taw "gwr i Dduw o'r gwraidd oedd." Enillasai 
y radd anrhydeddus mewn ysgolheigdod o Wyryf yn y 
Celfyddydau (B.A.) ym Mhrifysgol Caerludd, a hynny 
pan yr oedd graddau a graddolion yn brinnach ymysg 
Tmneillduwyr Cymru nag y maent yn awr ; îe, enülodd 
hwynt, a gorphennodd eu hennill, — nid fel y mae rhai, 
mor drachwantus am danynt fel ag i'w gwisgo cyn gor- 
phen eu hennill. Gwnaeth ei dalentau a'i ysgolheigdod 
yn drwyadl is-wasanaethgar i waith mawr ei fywyd, sef 
pregethu yr £fengyl. Treuliodd ei oes mewn defnydd- 
ioldeb didrwst, cadwodd ei wisg yn gwbl ddilychwin 
oddiwrth laid cwerylon ei enwad, rhoes ei fryd o'r de- 
chreu ar fod yn " wr Duw," ac nid yn fraich i ddynion. 
Ànrhegwyd ef gan natur â chorff hardd a Uuniaidd ; a 
chafodd iechyd, a gadwyd yn dda, drwy ofal ei briod 
hawddgar; a magwyd ganddynt dŷaid o blant — o leiaf 
cychwynwyd eu magu — heb gymorth yr un o'r ffundiau f 
Ownaeth natur ef yn ddyn, gwnaeth gras ef yn angel. 
Meddai galon dyner, a natur fawr agored; a symudai 
fel tywysog ymysg ei bobl. Gwr ydoedd wedi ei ddonio 
gan Dduw mewn modd neillduol, — yn gryf mewn gras, 
yn fawr yn yr Ysgrythyrau; a'i fywyd cysegredig, an- 
hunangar, bob amser yn cydlefaru á'r hyawdledd pêr 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIAETH ENWjADOL C7MRU. 301 

hwnnw a barai i'r Efengyl ddiferu oddiar ei wefusau, o 
Sabboth i Sabboth, fel peroriaeth fugeiliol y Bugail Da 
Ei Hunan yn arwain Ei braidd tua'r nefoedd. Tn ei 
ymwneyd â phobl ei ofal, yn enwedig y ddau ddosbarth 
a ystyriai efe yn gofyn y gofal mwyaf , sef yr ieuainc 
dibrofìad, a'r tlodion gonest, gostyngedig, byddai, bob 
amser, megis â swn traed ei Feistr y tu ol iddo. Dyn 
cryf ydoedd, eto llawn cydymdeimlad : beiddiai berygl 
ac angeu, pe byddai raid ; eto medrai fod, yn ystafell y 
claf , mor lîednais a chwaer, ac ar ddydd y brofedigaeth 
mor garedig a brawd. Pregethai gyda gallu, ond galln 
wedi ei dyneru â chariad ; gweddîai gyda dagrau, eithr 
gyda llefain cryf a dagrau. Tr oedd ei holl fryd ar 
achub eneidiau ; ond ni roddes i lawr erioed yn ei ddydd- 
lyfr pa nifer o eneidiau a achubwyd ganddo. Teimlai 
fwy o aidd am eu dwyn at Grist a'i groes na'u dwyn i'r 
eglwys er chwyddo ei rhif edi ; ac yr oedd ei holl f eddyl- 
fiyd ar wneyd gwaith ei Dduw a dadwneyd gwaith y 
diafol. Ác, uwchlaw pob peth, yr oedd yn wr da, llawn 
o ffydd ac o'r Tspryd Glân, a'i wyneb yn wastad yn 
edrych tua'r nef , lle y gwelai ogoniant Duw, a'r Iesu yn 
sefyll ar ddeheulaw Duw; a chanfyddai pobl y Cwm, 
mewn canlyniad, ei wyneb yntau yn disgleirio fel wyneb 
angel wrth edrych arnynt. Gwr tra doniol ydoedd, o 
synwyr cryf , a'i galon yn brydio o sel ac awyddfryd 
duwiol am wneuthur daioni yn ei genedlaeth a'i gylch. 
Un o ddyrys-gylymau ei fywyd fu y cwestiwn, Pa un a 
ydoedd i aros gyda phobl y Cwm, ynte i gymeryd cylch 
mwy? Amlwg fod natur a gras wedi ei fwriadu i gylch 
llawer eangach; ond ni ddaeth ystyriaethau a elwir yn 
rhai ariannol erioed ar draws ei feddwl, ac ni chafodd 
uchelgais balch erioed lety yn ei fynwes; ni feddyliodd 
am lesoli ei hunan, eithr eraill. Cafodd alwad, heb ei 
cheisio, heb ddylanwad yr un clîc, heb gftr na chyfaül i 
dynnu y gwifrau, o eglwys fawr ddinesig. Bu yn hir 
betruso ai nid oedd y cylch yn gyfryw ag y gallasai 
wneyd mwy o les, yn neiUduol gyda'r ieuenctyd a flinid 
gan amheuon a themtasiynau, dros y rhai y gwaedai ei 



Digitized 



byGoogle 



302 PHU8TULBTH SNWADOL CYMRU. 



* 



galon. Ai nid ydoedd i raddau fel canwyll o dan lestr 
yn y Cwmt ac ai ni buasai cylch y dref yn gweddn yn 
well i'w alluoedd a'i ddefnyddioldeb t Nid aeth ymaith, 
fel amrai o'i frodyr, gyda'r alwad, i ndgann o'i flaen, ac 
i ddanfon i'r newyddiadnron ei fod wedi ei chael. 
Cadwodd y peth yn ei galon. Bn yn hir yn gweddîo yn 
ddyfal am gael rhyw awgrym pa ffordd yr oedd "bya 
Dnw " yn cyfeirio : o'r diwedd fe ddaeth mewn ffordd 
brydferth iawn. Rhyw ddechreunos galwodd yr hen 
Jeremiah Tomos, nn o hen ddiaconiaid Horeb, — dyn 
tlawd, eithr dyn oedd yn ddigon o wr boneddig i beidio 
dweyd dim yn erbyn i'w weinidog wella ei hunan a'i am- 
gylchiadan, ond nn a fuasai yn rhoddi ei fywyd droeto a 
throe iddo aros yng Nghwm-y-ddwyfor. " Mae un peth 
yma na chewch mo'no yn eglwys y dref," ebe yr hen 
Jeremiah. "Beth yw hwnnw, Jeremiaht" meddai 
yntan. " Fydd yno ddim pobl dlodion % chi." Dyna 
ben; yr oedd myned i eglwys heb bobl dlodion ynddi 
i'r Parch. Diwydfryd Jonea yr nn peth a myned i nef- 
oedd heb yr un Iesu ynddi. Gynted ag yr aeth Jeremiah 
ail&n, nesäodd at ei ddesg, ysgrifennodd lythyr yn 
gwrthod yr alwad yn foesgar ac anrhydeddus. Yr 
ydoedd yn deall Uysieuaeth a daeareg yn dda, a difyrai 
ei hunan yn fawr gyda'r enghreifftiau a gasglai yma a 
thraw ar hyd y Uethrau. Carai unigedd yn fawr : a'i 
f wyniant pennaf , pan eiaiau seibiant, oedd myned i fyny 
at ben y Dreiglwy i'r mynyddoedd i bysgota brithyll- 
iaid. Gofalai, er hynny, rhag i neb o'r rhai a gymerent 
dramgwydd oddiwrth hyn ei weled, a rhag i neb dybied 
ei fod yn ofera ei amser. Nid rhyw bysgotwr llwydd- 
iannus iawn ydoedd : ond cofiai o hyd, wrth bysgota 
brithylliaid a dynion, am reol euraidd yr hen Isaac 
Walton, sef , fod i'r pysgotwr guddio ei hunan. Arwein- 
iodd genedlaethau o blant ac ieuenctyd y Cwm i fywyd 
uwch ; cyfarfyddir â niferi ohonynt mewn gwlad a thref , 
wedi cyrhaedd sefyllfaoedd pwysig mewn byd ac eglwys, 
yn dyddio eu cychwyniad i'r cyf eiriad a gawsent ganddo 
ef . Nid anghofíwn y rhawg weled dwy enethig fechan 



Digitized 



byGoogle 



PHILI8TIABTH SNWAOOL OTMBTT. 303 

yn wylo yn wynebau eu güydd, wrth dalcen yr addoldy, 
ar ddydd ei angladd, mewn gormod galar i ymgymysgu 
â'r claddedigaeth ! Yr oedd yn wir deymgarol i'w 
enwad yn ei bethau uwchaf ; ond ni bu erioed yn bwyll- 
gorwr da, yn wifrwr cyfrwys, nac yn glymbleidiwr 
prysur : nis gellid ei wneyd yn aelod o glwb ; am hynny 
nid oedd yn ei angladd nac aelod seneddol, na doctor 
duwinyddiaeth, nac archddiacon! Nis medrai gyn- 
ffona, am hynny ni ddaeth i'w ran ond rhyw dameidiau 
bychain o swyddau unwaith neu ddwy yn ei oes: ac 
oherwydd na bu yn ddigon gwasaidd a diolchgar am y 
rhai hynny, cadwyd ef oddiwrth y gweddiU. Nyni a 
welwn fod rhywrai yn dadolychu ei goffadwriaeth eu 
goreu, ac yn udganu ei glodydd, ar ol iddo farw, yng 
nghrealon ei enwad. Yr ydoedd wedi trwytho ei feddwl 
yn dda yn hanesiaeth a duwinyddiaeth oreu yr oesoedd, 
a chanddo yr ymddiried Uwyraf yn y dyfodol. Nid 
ydoedd yn sur ei yspryd nac yn llwfr ei obeithion. 
Credai fod y dyfodol i gael ei lanw â gogoniant y Crist 
hwnnw a bregethid mor ffyddlon ganddo ef a rhai tebyg 
iddo. Credai fod yr Iesu wedi ei eni i fod yn frenin; 
a llenwid terfyngylch ei ddyfodol yntau gan ddisgleir- 
deb Ei deyrnas. Canfyddai genedlaethau dynolryw yn 
cael eu harwain ato drwy bob chwyldroadau crefyddol a 
gwleidyddol. Mawr ydoedd dros ryddid gwladol a 
chrefyddol : a dug bobl y Cwm, megis yn un gwr, i 
ffieiddio bob gormes, ac i adnabod yr egwyddorion 
gwleidyddol goreu, — a hynny heb bregethu politics, fel 
y cyfryw, iddynt. Y mae llawer o'i fath, o drugaredd : 
dyma obeithion crefydd Cymru. Dynion o'r stamp yma 
a bair iddi fyw Ue bynnag y maent : llên a lleyg, gwreng 
a boneddig, brodor a pheriglor, y maent yn halen y 
ddaear. Dyma, ni a obeithiwn, weinidogion yr ugein- 
fed ganrif ! Os rhaid claddu cyfundebau presennol 
Cymru, bydded felly ; os rhaid llosgi pethau fel y maent 
yn lludw, nis anobeithiwn ddim; canys gwyddom y 
cyfyd, fel y Phoenûc, o'u llwch a'u Uudw, eu gwell yn 
eu Ue. Hanes yr eglwys erioed a byth ydyw f od eglwyd 



Digitized 



byGoogle 



304 PHILISTIASTH SHWADOL CTMBU. 

neUlduol yn cyfodi ac yn dirywio, ac ereill yn çyfodi 
o'u lludw; eithr gwir grefydd yn gorfyw y cyfaa. T 
mae Crist a Christionogaeth bur i fyw byth; y mae y 
wir Sîon i oroeai pob adf eiliad : a dynion o'r f ath yma a 
fyddant ymhob oea yn geidwaid ar eì morian ac yn 
wyliedyddion i'w phalaaan. Oa rhaid i'r dinaaoedd 
(mewn ystyr yaprydol) gael en hanrheithio heb drig- 
iannydd, a'r tai addoliad heb ddyn, a gwnenthur y wlad 
yn gwbl anghyfannedd, a bod ymadawiad mawr yng- 
hanol y tir, eto credwn yn sicr y bydd cyfundebau cre- 
fyddol Cymru fel y llwyfen a'r dderwen, y rhai, wrth 
fwrw eu dail, y mae boncyfF iddynt ; a hwy a flagurant 
yn brennau cyfiawnder, yn blanhigion i'r Arglwydd, fel 
y gogonedder Ef. Ni chladdwyd y dydd o'r blaen 
namyn un o'r aeithmil ffyddloniaid sydd yn Iarael : y 
gliniau oll ni phlygaaant i Baal. Ni chlywsom erioed 
eiriau prydf erth Paul yn swnio yn weU nag uwchben ei 
feddrod — "Àm hynny, fy mrodyr anwyl, byddwch 
sicr, a diymod, a helaethion yng ngwaith yr Arglwydd 
yn wastadol ; a chwi yn gwybod nad yw eich Uafur chwi 
yn ofer yn yr Arglwydd." Y gwr da! y gweinidog 
ffyddlon — y mae dy wobr, meddwn ni, yn y nefoedd; 
nid un fechan mohoni, ychwaith. 



Digitized 



byGoogle 



MB. SPURGEON A'R PHILISTIAID. 



YN y flwyddyn 1853, daeth dyn ieuanc i ddeheu- 
barth dinas Llundain, yn weinidog i gynulleidfa 
f echan o Fedyddwyr. Yr oedd pwlpud y brif- 
ddinas, ar y pryd, wedi myned yn eiddil a Uegach, a'r 
wasg yn bygwth cymylu ei ogoniant blaenorol. Darf u i 
ddyfodiad y gwr ieuanc hwn anadlu megis ail-fywyd i 
bregethu ; cynyddodd yr eglwys yn gyflym dan ei ddwy- 
law, a daeth yn fuan yn bregethwr a elwid yn " boblog- 
aidd." Àiladeiladwyd ei gapel, mewn lle newydd, a 
chyda thraul o dros £30,000: daeth, o'r diwedd, yn 
weinidog adnabyddus y Metropoliian Tabemacle, yn 
Llundain ; ac yn adnabyddus drwy y deyrnas, a thrwy 
y byd Cristionogol, fel gweinidog o ddoniau nodedig, o 
gredo efengylaidd, ac o onestrwydd ac anhyblygrwydd 
heb fod yn ail i'r apostol Paul ei hunan. Fe'i dodir i 
lawr, beÙach, gan bawb, fel un o brif ddylanwadau ein 
teyrnas. Dealla ein darllenwyr, yn ddiau, taw cyfeirio 
yr ydym at Charles Haddon Spurgeon. 

Yn y cyhoeddiad misol a olygir ganddo, T Cleddyf 
a'r Drywel — cyhoeddiad rhagorol, gyda Uaw, — y mae ef, 
a rhai o'r un argyhoeddiadau ag ef ar y mater hwn, wedi 
cyhoeddi, y flwyddyn hon (1887), gyfres o erthyglau o 
dan y teitl, " Y Gwyriad i Lawr" (The DownçradeJ, 
sydd yn fath o brotest droe Buritaniaeth, mewn cred a 
buchedd, ac yn cyhuddo Cristionogion y dyddiau hyn, 
lawer o honynt, yn wŷr llen a gwŷr Uëyg, o fod yn 
ymado oddiwrth y ffydd. Y mae yr achwyniad yn un 
dif rif ol : ac f e'i gwneir gyda dwysder teimlad sydd yn 
gweddu i ddifrifwch y sefyllfa, os ydyw hyn yn wir- 
ionedd. Gesyd yn siars hoU enwadau crefyddol y 
deyrnas fod eu tôn grefyddol yn iselhau; ond cyfeiria 



Digitized 



byGoogle 



306 ME. ÄFUBOION a'» PHILI8TIAID. 

at rai o'r cyfundebau crefyddol mewn modd neillduol : 
ac yn ddiweddaf oll, ysgrif ennodd Mr. Spnrgeon, y dydd 
o'r blaen, at Yagrifennydd Undeb y Bedyddwyr, ei fod 
yn ymneillduo yn ffurfiol o'r Undeb. Nid ymneillduo, 
deailer, oddiwrth y Bedyddwyr, eithr oddiwrth Undeb 

LBedyddwyr. Nid ydyw hyn yn ei wneyd yn llai 
tdyddiwr nag o'r blaen ; myn ef e mai pnrach a gwell 
ydyw : ac os ydyw pethan fel y dywed efe en bod, dian 
fod ei ymneiÚduad yn wers ac yn eeiampl naa gellir 
myned heibio iddi yn ddisylw. 

Ymffurfia yr hyn a ddywed efe i ddwy ran, sef , fod 
gwyriad athrawiaethol mawr wedi dechreu, ac hefyd, 
fel canlyniad i hynny, fod Uacrwydd mewn buchedd yn 
cymeryd Ue. Fel y canlyn yr ysgrif ennai yn y Sword cnd 
Trowcl, am fifl Àwst diweddaf : — 

Ein hargyhoeddiad dyfnaf ni ydyw fod pethau lawer yn 
waeth mewn lUwer o efflwysi nag y mment yn ymddangos, ac yn 
prytnr fyned i waered. Darllenner y newyddiadnron hynny 
•rdd yn cynrychioli Ysgol Lydan Ymneülduaêth, a gofynnwch i 
cnwi eich hnnain, Pa faint ymhellach y gallant fyned? Pa 
athrawiaeth sydd yn aros i'w thaflo^ droe y bwrdd ? Pa wir- 
ionedd aydd eto i'w gael i fod yn destyn rwawd? Y mae 
crefydd newydd wedi dechren, yr hon md ydyw yn fwy tebyg 
i Oristionogaeth nag ydyw chóih i gawa; yr hon, wedi ei ham- 
ddifada o onestrwrdd cyffredin, a gymer arni mai yr hen 
grefydd, gjda gweÛiantaa, ydyw ( ac, ar sail hynyma, a draws- 
feddianna bwlpadan a gyfodwyd 1 breffethn yr efengyl ynddynt. 
Owawdir athrawiaeth yr Iawn ; chwerddir am ben ysprydoliaeth 
yr Ysgrythyraa ; darostyngir yr Yspryd Glan i f od yn ddim ond 
dylanwad yn unig, cospedigaeth pechod i fod yn ffug, yr ad- 
yfodiad i f od yn chwedl : ac eto fe ddisgwyl y gelynion hyn i'a 
ffydd i ni ea galw yn frodyr, ac i ni ymgyfathracha â hwynt. 

Ax sawdl y gendeb athrawiaethoi hwn daw dirywiad natnriol 
mewn bywyd ysprydol, yr hyn a broÄr gan chwaeth at ddifyr- 
ion amheos, a dinasdod at gyfarfodydd defosiynoL Mewn 
oyfarfod neilldnol o weinidoffion a swyddogjon eglwysig, yn ddi- 
weddar, amheoai y naill ar ol y llall o honynt werth cyfarf odydd 
ffweddîaa; cyffesai pob an taw ychydig iawn oedd yn dyfod 
iddynt; a chyfaddefai amryw, heb yr aeth Ueiaf, ddarfod 

iddynt hwy eu rhoddi i fyny Am ddifyrion 

amheos ; bn amser pan y byddai i weinidog YmneUldoul, y 
dealiid ei fod yn myned i'r chwareudy, gael ei hunan yn f uan 
heb yr un eglwys. Ac y mae hynny yn ei le hefyd ; canp nia 
gall y dyn a adnabyddir fel mynychwr y chwareudai enniìl ym- 



Digitized 



byGoogle 



MB. SPUBOHM à'b PHIU8TU.ID. 307 

ddiried hyd yn oed y dynion mwyaf bydol, ond am ychydig 
iawn o amser. Eto y mae yn hysbys yn awr fod pregethwyr, 
nid anenwog, yn amddiffyn y chwareudai, a hynny am en bod 
yn en mynychn en hunain. A ydyw yn nnrhyw syndod, ynte» 
fod aelodaneglwysig yn anghofio addunedan en hymgysegriad, ac 
yn cydredeg gyda'r annnwiol ar hyd llwyhran gwaçedd, pan y 
deallont fod dynion yn cael en goddef yn y weimdogaeth yn 

Enenthur yr un peth? . . . . T ffaith ydyw'y bnaaai 
wer yn hoffi gallu nno yr eglwys â'r chwareudy, y cardiau â'r 
gweddian, y dawnrîau â*r •acramentau. 

Gwelir f od y rhai hyn yn eiriau cryfion iawn. Mewn 
amryw ysgrifau olynol, wedi en hysgrifennn yn null- 
iaith rymn8 Mr. Spurgeon, gyda geiriau o darddiad 
SacBonaidd, byrion a dealladwy, gesyd ei syniadau o 
flaen y wlad mewn modd nas gellir eu camgymeryd. Ei 
arfer ef bob amser ydyw galw pâl yn bâl; ac nid cwm- 
pasu, drwy ei galw yn offeryn i drin y ddaear. Dywed 
yn bendant fod gweinidogaeth rhai pregethwyr yn creu 
amheuwyr; fod rhai y drws nesaf i fod yn Undodwyr, 
08 nad ydynt felly yn barod : ac nad ydynt yn pregethu 
dim ond a ellid ei glywed unrhyw ddiwrnod o bwlpud 
Undodaidd. Ac eto caiff y dynion hyn eu bara drwy 
bregethu gydag enwadau sydd yn honni dal allan y gwir- 
ionedd fod Iesu o Nazareth yn Fab Duw. Haera efe 
fod hanesiaeth yn myned i ailadrodd ei hunan : y bydd 
raid i ryw ymweithiad crefyddol grymus gyfodi eto, 
megis yn nyddiau Whitfield a Wesley, er cadw yn fyw 
fywyd ysprydol Anghydffurfiaeth. Hona Mr. Spurgeon 
ei fod yn meddu profion anwadadwy o wirionedd yr 
haeriadau hyn; ac y mae ei gymeriad adnabyddus am 
eirwiredd a gonestrwydd, ac, yn neillduol, tôn yr 
ysgrifau hyn, yn myned ymhell i brofì hynny. Fel y 
gallesid disgwyl, y mae wedi gwneyd y byd crefyddol yn 
ferw gwyllt drwyddo; ac yn neillduol yr enwad y per- 
thyn efe iddo. Myn rhai ei fod yn eithafol, nad ydyw 
pethau hanner can waethed ag y desgrifia efe hwynt. 
Aiff rhai belled ag edliw iddo ei afiechyd, a'i fod wedi ys- 
grifennu y pethau uchod mewn egwyl o wendid corfforol. 
Gwir f od yn bur hawdd cymeryd dau olwg wahanol ar 



Digitized 



byGoogle 



308 HE. SPUBGBOH A*B PMLIITIAID. 

gyfundeb, cyfnod, neu gyfandir, yn ol y safleoedd a gy- 
merir, neu yn ol tymher feddyliol yr edrychwyr. Cyn- 
hennid, mae'n ddiau, ydyw i ddyn ganf od mwy o frychan 
yn ei amser ei hun nag nnrhyw amserau eraül. Cawn 
engraipht o hynny yn ddiweddar. Paentiodd y Bardd 
Breninol, Arglwydd Tennyson, y cyfnod preeennol yn y 
iliwian tywyllaf, yn ddiweddar, yn ei Loehüey Hatt: 
Sixty Ytart after; ond darfu i un arall o feibion y gan- 
rif hon, ac un o'r rhai mwyaf ohonynt, Mr. Gladstone, 
mewn atebiad iddo, ei baentio gyda holl liwian gobaith 
a chynnydd. Llefara un â'i wyneb at y gorllewin — at 
fachlud haul ; a'r llall â'i wyneb i'r dwyrain, gyda holl 
obeithion " toriad y dydd." Ond y mae Spurgeon, o 
ran nawt feddyliol, heb fod yn agored i unrhyw eithafion 
fel hyn. Yityrir ef bob amser yn un o'r rhai addfetaf 
ei farn, a chryfaf ei synwyr cyffredin. Nid oee gen- 
nym ni, mwy na llawer eraUl, nemawr o gydymdeimlad 
â'i gredo ; ond y mae ei gysondeb, ei oneetrwydd, a'i ddi- 
amwysedd, wedi ennül ein parch dUedryw. Yr ydym yn 
dweyd, yn y fan hon, er rhagflaenu unrhyw gamddeaUt- 
wriaeth, taw oddiar êafle Unyddol yn unig yr edrychwn 
ni ar yr hoU gweetíwn. Llenorion ydym ni, ac i gy- 
hoeddiad Uenyddol yr ysgrifennwn : felly, i ni, nid 
cwestiwn o bwnc ydyw, eithr cweetiwn o ffaith. Pe bu- 
asem dduwinyddion, ceisiasem olrhain y pynciau, gan 
nad pa un ai pump ai ychwaneg ohonynt fuasai yn y 
cwestiwn : ond nid ydym namyn Uenorion moelion. Nid 
oea i ni unrhyw ddyddordeb mewn na "chyffee" na 
" chredo " neiUduol, mewn nac " urdd " nac " undeb ;" 
eithr honnwn, oddiar dir Uenoriaeth yn unig, y dylai 
cyhoeddiad fel 7 Geninen dalu sylw i fater sydd wedi 
tynnu sylw y deyrnas, ag sydd yn debyg o fod yn un o'r 
dylanwadau cryfaf er adffurfio rhai o'r credöau, a chad- 
arnhau neu chwalu rhai o'r " undebau." 

Drwy yr hoU drafodaeth rhed un linneU bur amlwg, 
sef, fod yr hoU ddifrifwch, yn y mater hwn, o du Mr. 
Spurgeon, a'r gwawd a'r ysgafnder o du ei wrthwyneb- 
wyr. Drwg gennym orf od ysgrif ennu geiriau mor gryf- 



Digitized 



byGoogle 



MB. BPURGBON à'B PHILISTIAID, 309 

ion ; eithr íelly yn ddilys y mae. Argoel gref iawn i ni 
f od gwirionedd yng nghyhuddiadau Mr. Spurgeon ydyw, 
f od ei wrthwynebwyr, tra y mae efe mor ddifrif ddwys — 
yn angerddol felly, yn y mater, yn gallu pasio y peth fel 
ysmaldod. Gwir nad felly yr edrych Undeb y Bedydd- 
wyr arno ; ond f elly y ceir y rhan amlaf o'r rhai sydd yn 
ysgrifennu yn erbyn Mr. Spurgeon yn gwneyd. Dynion 
a allant gellwair gyda chyhuddiadau o'r fath yma, gall- 
ant, hefyd, a dweyd y lleiaf, fwhwman gydag athraw- 
iaeth. Na ; nid math o wrhewcri direidus mohono i Mr. 
Spurgeon, eithr pwnc bywyd. Yn un o'i ysgrifau 
dywed, gyda grym neillduol, ei fod wedi bod ar ymylon 
gwallgofrwydd, pan yn myned drwy yr hyn a elwir gan 
ysgrif enwyr efengylaidd yn " argyhoeddiad f' ac iddo 
gael cipdrem ar ei fywyd, drwy gredu nifer o wirion- 
eddau am Berson neiüduol, a chael gobaith am arbediad 
yn y Person Dwyfol hwnnw. " A wel rhywun fai arnaf , 
ynte," gofyna, gydag angerddoldeb mawr, " am lynu 
wrth y gwirioneddau hynny, f el y gragen wrth y graig V 
Amlwg ei f od wedi gwystlo ei fywyd wrth y rhai hyn. 
Pan nad ydym ond edrychwyr yn unig, yr ydym yn 
edmygu ei onestrwydd, ei anrhydedd, a'i ddifrifwch. 
Y mae yr elfen ddiweddaf hon yn eisiau yn ei wrth- 
wynebwyr. Cyfymliw rhai ohonynt &g ef ei fod yn 
myned yn hen, a'i fod yn methu canlyn y flaenfyddin, 
ac awgrymant taw yn nirdyniadau y gymalwst yr 
ysgrif ennodd efe y llithoedd hyn i'r Cleddyf a'r Drywel. 
Buasem yn disgwyl boneddigeiddiach pethau oddiwrth 
Gristionogion. Aiff hyn ymhell i brofì taw gwir y 
cyhuddiadau ; canys, fel y dywaid Mr. Spurgeon, y mae 
y dduwinyddiaeth newydd, nid yn unig yn dwyn 
athrawiaethau amryw a dieithr, eithr hefyd gyf undrefn 
newydd o foesau, a naws yspryd hollol wahanol i ddim 
a gydnabyddid yn flaenorol. Yr ydym yn rhyw aruthr 
wybod pa beth ydyw rheolau moesau da, ymysg llenor- 
ion: disgwyliasem, bid sicr, gael pethau llawer gwell 
na hyn ymhlith rhai o weinidogion crefydd. Mewn 
gair, nid oes neb wedi ceisio ateb y cyhuddiadau, namyn 



Digitized 



byGoogle 



310 HE. 8PUBGBOM a'b PHILUTIAID. 

amheu bodolaeth y drwg. Sieryd amrai gyda thôn 
lawer yn rhy yigafn am y peth. Owaeddir am gael 
enwau peraonau euog; ac, ar yr nn pryd, anghymera- 
dwyir dwyn pethau peroonol i'r ddadl. Ag edrych ar 
y peth o aafle lenyddol yn unig, y mae y dull y cyfar- 
fyddir â'r cyhudcüad o fod dirywiad ysprydol, a chyn- 
ydd bydolrwydd, yn yr eglwyri, yn gloff neillduoL 
Llef erir am y cyf arfodydd gweddîau yn ddidaro, a bron 
yn ddiraddiol ; a honir na ddylai bywyd cref yddol gael 
ei roddi i ddibynnu ar amledd na maint y cyf arf odydd 
hyn. Nid ydym ni, nyni a rwydd addefwn, yn gwybod 
nemawr ddîm am danynt; ond byddem ni yn arfer 
meddwl f od y cyfarfodydd gweddiau yn cael eu hystyr- 
ied, gan dduwiolion yr hen ffaaiwn, y pethau mwyaf 
bywydol a berthynai i grefydd. Nid felly, fodd byn- 
nag, y tybia boneddigion y grefydd newydd. Àc am y 
cyhuddiad o fynychu y chwareudai, sonir cryn lawer am 
y Ddrama fel rhan o gampwaith celfyddyd, ac am actio 
f el un o'r celfau cain. Mae hyn yn burion pan yn dyf od 
oddiwrth ddynion y byd ; f el hyn y byddwn ni yn llef aru 
am danynt : ond oddiar tafle crefydd, nid ydyw amgen 
na baldordd. Am danom ni, yn nhafodiaeth y byd y 
byddwn yn siarad, ac yn nuÙ y byd y byddwn yn 
meddwl, ac felly y byddwn ni yn arfer edrych ar y 
chwareudy a'i waith ; eithr y mae clywed dynion sydd 
yn honni nad ydynt yn " caru y byd, na'r pethau sydd 
yn y byd," yn llefaru fel hyn, yn eithafion gwrthuni. 

Am waith Mr. Spurgeon yn gadael Undeb y Bedydd- 
wyr, nid ydym yn bwriadu dweyd nemawr, gan nad 
ydyw yn perthyn i'n tiriogaeth o gwbl. Yn unig dy- 
wedwn hyn, ei fod yr enghraifft uwchaf o oneatrwydd 
a welaom ni er'i Uawer blwyddyn hir. Gwneir, ni dyb- 
iem, ormod o drwst yn ei gylch. Paham na adewir iddo 
lonydd i ymgilio fel y mynf Hyd ag yr ydym ni yn 
deall, nid ydyw undeb ffurfiol, rhwng nifer o eglwysi 
pennodol, o gwbl yn rhan fywydol o ffurflywodraeth 
eglwyrig y Bedyddwyr, mwy na'r Annibynwyr. Mater 
o gyfleustra, a dim arall, ydyw; a chan taw çyfleustra 



Digitized 



byGoogle 



MB. BPUBGBON à'b PHILISTIAID. 311 

ydyw, y mae yn hawdd iddo fyned yn anhawstra. I 
ba raddau y mae yr hyn a ddywedai y Parch. T. T. 
Lynch, gynt, am undebau, yn wir, nis gwyddom. Hyn 
a wyddom, na chyhudda neb arwr y Ritmlet Controversy 
o fod yn un o'r brodyr culion yn ddiau. Darluniai efe 
" undebau " — undebau cyfleustra, yn debyg i'r creadur 
rhyfedd a welir, weithiau, mewn rhai amgueddfäu 
(museums), cynnyrch, dybygid, un o branciau natur — 
y llygoden freninol (king-rat). Brawdoliaeth gym- 
deithasgar dros ben, gellid meddwl, ydyw y llygod ; ac 
wrth ymrwbio yn eu gilydd, fe lŷn, weithiau, eu cyn- 
ífonau ynghyd, hyd oni bydd tuag ugain Uygoden yn 
fynych yn gwneyd un Uygoden freninol. Felly tra y 
bydd eu pennau yn gyfeiriedig at bedwar pwynt y nef- 
oedd, bydd eu cynffonau yn un! Nid rhaid eebonio 
mo'r ddameg. Na feier mo'nom ni oherwydd y ffugr; 
ond ymddengys, erbyn hyn, mai undeb cynffonau 
ydoedd yr undeb yr ymneillduodd Mr. Spurgeon allan 
ohono. Nid oes unrhyw athrawiaethau neillduol yn 
waelod iddo; eithr y mae yn dybiedig ei fod yn cael ei 
wneyd i fyny o ddynion ydynt yn derbyn ac yn credu y 
gwirioneddau efengylaidd a goleddir yn gyffredin gan 
enwad y Bedyddwyr, ac i gyd yn fedyddiedig trwy 
drochiad, ac yn credu yn hwnnw fel yr unig dduÜ gwir- 
ioneddol o fedyddio. Credwn y cawsai Mr. Spurgeon 
fwy o gydymdeimlad, yn enwedig gan rai o'i frodyr o'i 
enwad ei hun, yn Lloegr a Chymru, oni bae fod rhyw 
sawyr ar ei ymddygiad ei fod yn prisio gwirioneddau 
eraül mor uchel, os nad yn uwch, na bedydd drwy 
drochiad. Âmlwg yw ei fod am gael ei ystyried yn 
Gristion uniongred yn gyntaf, yna yn Fedyddiwr yn 
ail. Maddeuer i ni, bublicanod Uenyddol, am sangu ar 
dir mor gysegredig; eithr fel hyn y dywaid y gwr ei 
hun, wrth ysgrifennu, i roddi ei le i fyny, at Ysgrifen- 
nydd Undeb y Bedyddwyr : — 

Anwtl Gytaill,— Dymimaf eich hytb^to, fel Yagrifeimydd 
ündeb y Bedyddwyr, y rhaid i mi ymneüldiio o*r gymâeittiae. 
Ýr ydwyf yn gwneyd hyn gyda'r gofid dwysaf $ ond y mse srnaf 



Digitized 



byGoogle 



312 MB. SPUEGSOlf a'r PHILISTLálD. 

orfod. Cewch wekd fy rhesyman yn Y Cltddyf a*r Drywtl am 
ia Techwedd; felly chwi'm heagusodwch yn peidio a'u haü- 
adrodd yma. Dymunaf arnoch betdio danfon nëb ataf i geisio 
getmyf ail-yityried. Ofnwyf fy raod wedi ystyried yn rhy hir 
yn barod : yn sicr y mae pob awr o'r dydd yn argrmphn yn 
ddyfnach arnaf , nad ydwyf yn symad fymryn yn rhy foan. 

Dymunaf ychwanegu nad oea unrhyw deimlad personol, na 
dr w g d eim lad, vn y mesor Ueiaf, yn peri i mi weithredo fel hyn. 
Tn benonol derbyniais fwy o barch nag a haeddwyf . Ar y 
tir nwchaf, yn onig, yr ydwyf yn cymeryd y cam hwn; a 
|wyddoch i mi ymarhöi yn hir, gan ddisgwyl pethan gwell. — 
Yr eiddoch yn galonnog, 

C. H. 8FumosoM. 

Hyd tSain, Zi87. 

Y 8ylwadau y cyfeiría atynt, yn y misolyn a olygir gan- 
ddo, ydynt, rai ohonynt, fel y canlyn : — 

Yr ydym ni yn ymneillduo yn benderfynol, ac ar unwaith, o 
Undeb y Bedyddwyr. Mae pob un o eglwysi y Bedyddwyr yn 
hunan-gynwysedig ac annibynnol. Nid ydyw Undeb y Bedydd- 
wyr namyn cydgasgliad gwirfoddol o'r cyfryw eglwyai ; a mater 
syml iawn ydyw i eglwys neu berson ymgilio ohono. Nid ces 
gan Tr Undeb, fel ei cyfansoddir yn bresennol, unrhyw allu 
disgyblaethol o gwbl, oherwydd nad oes ganddo unrhyw seiliau 
athrawiaethol ; ac yn ol dim a welwn ni, gall gynnwys unrhyw 
ffurf o grediniaeth neu anghrediniaeth, cyhyd ag y cydnabyddir 
trochiad yr uni^ ffurf o fedydd. Nid gwiw beio Tr Undeb am 
lochesu y cyfeiliornadau mwyaf eithafol ; canys hyd ag y gwelwn 
ni, nis gaÙ helpio ei hunan, pe yn wir yr ewyllysiai wneyd 
hynny. Darfu i'r rhai a'i sefydlasant, ar y cyntaf , ei wneuthur 
" yn afluniaidd a gwag ; H ac f elly y rhaid ìddo aros ; o leiaf , nia 
gallwn ni weled unrhyw argoel o gyfnewidiad. Edniyga Uawer 
yr ystâd hon ar bethau, ac ânt ymlaen gydag ef ; nid oes gennym 
ni mo'r edmygedd hwnnw, ac am hynny yr ydym wedi daiíod 
âg ef. Ond y mae arnom eisiau i'r rhai oddiallan ddeall nad 
ydym wedi cyfnewid, mewn un modd, yn ein credo nac yn ein 
sefyllfa, yn ein perthynas â'n henwad. Fel crediniwr bedydd- 
iedig, arhoswn yn yr un man ag y buom bob amser. 



Dyma amlinelliad brysiog — brysiog iawn, o'r hanea 
hwn : helynt flin ydyw, eithr credwn y daw daioni ohoni. 
Am ei ymadawiad ynddo ei hunan, yr achosion ohono, 
yr effeithiau a ddilyn, <fec, ni mswn ni ddyweyd dim — 
nid ydyw o fewn ein diben o gwbl. Ag nn arwedd arno 
jn unig 7 mae a fynnom ni, sef, gwroldeb y gwr a 



Digitized 



byGoogle 



MB. BPUEGEON a'b PHILISTIAID. 313 

feiddiodd dorri y llwybr hwn iddo ei hunan. Am- 
heuthyn mawr ydyw cael y fath ddiysgogrwydd trot 
gred, a gwroldeb gonest i weithredu oddiar hynny. 
Groesaw, groesaw, ychydig o hnnanymwadiad er mwyn 
gwirionedd, yn y dyddiau clauar hyn : clywn lawer o'i 
bregethu, ond y mae owns o hunanaberth mewn gweith- 
rediad yn drymach na thunnell ohono mewn siarad. 
Paham na chaffai y dyn lonydd i ymgiiio yn ddistaw, 
nis gwyddom. Dywed yn amlwg nad oes arno eisiau 
ond ymneillduo yn ddidrwst ; a phe buasai yn llai ei allu 
a'i ddylanwad, diau y cawsai hynny. Pe buasai yn 
rhywun arall, ac nid yn Charles Haddon Spurgeon, 
cawsai adael Undeb y Bedyddwyr heb feallai ond para- 
graph mewn newyddiadur. Efe, fodd bynnag, ar hyn 
o bryd, ydyw arwr yr adeg; a hir y parhao i fod yn 
ddigon gonest fel ag i'w bregethu, ei gredu, a'i weith- 
redu, gydredeg a'u gilydd. Hyn ydyw un o reidiau yr 
amser hwn. 

Hir, hir, y buom yn tynnu at ein testyn, sef, Pa 
beth yw hanes Cymru yn ei pherthynas â'r gwyriad 
yma i'r goriwaeredî Credwn fod hon yn bennod sydd 
eisiau ei hysgrif ennu : ond nid ydym yn proff esu f od 
gennym ni y cymhwysderau angenrheidiol i hynny. 
Heblaw hynny, nid oes gennym na hawnt na hamdden, 
pe buasai allu. Dylai y bennod hon gael ei hysgrifennu, 
a hynny gyda brys, oddiar safle duwinyddiaeth. Nid 
ydym ni yn troi ymysg credoau nac athrawiaethau ; nis 
gallwn bwyntio allan mniau y Gyffes Galfinaidd nac Ar- 
minaidd. Ddysgediced a chywreinied ydoedd ysgrifen- 
wyr y " Pahamau," yn T Geninen, fel y synnwyd ni yn 
ddirfawr ganddynt. Edrychwyr, a dim arall, ydym ni 
yn y gornestau duwinyddol mawrion hyn. Nid ydym 
yn gosod ein hunain allan yn rheithwyr cred o gwbl : ac 
ni cbyffyrddwn â duwinyddiaeth, er y byddwn yn sangu 
ar ei chyfliniau. Mae ergyd ac amcan yr ysgrif hon yn 
llawer mwy ymarf erol. Os gwelwn ddyn yn byw ar fara 
enwad, tra yn pregethu athrawiaethau sydd yn myned 
dan wraidd yr enwad hwnnw, bydded gan y cyfryw 



Digitized 



byGoogle 



314 ME. SPUBGÄ0H a'e PHILI8TULID. 

enwad gyffes ffydd neu beidio, dywedwn nad oes eisiau 
bod yn ddnwinydd i ddweyd fod y dyn hwnnw yn an- 
onest. Os gwelwn Grittion yn honni bod yn nn o gan- 
lynwyr yr Iesu, ac eto yn byw " dan egwyddorion y 
byd," nid arhoswn net bod yn athronwyr cyn gallu 
dweyd fod y cyfryw yn rhagrithiwr, oe nad yn rhywbeth 
gwaeth. Yr ydym yn rhwydd-addef nad ydyw cwre ein 
bywyd ni yr un mwyaf manteisiol i ysgrifennu ar y 
pwnc sydd gennym mewn Uaw yn awr: a hoffem i'r 
darllennydd ddeall yr y«grif hon fel llais oddiwrth nn 
o ddynion y byd, fel pe tae. Hwyrach y bydd yn 
rhyw fantaie weithian i bobl y pwlpudau, a'r meinciau 
blaenaf, ddeall beth ydyw lleferydd y meinciau cefn. 
Ar hyd y chwe' diwrnod, byddwn ni yn ymdroi gyda 
chwestiynan bydol, yna ar dduwtul byddwn yn myned 
i'r addoldy — y llan neu'r capel— er cael twymno tápyn 
ar ein calonnau. Mynych, mynych, y bydd y siwrnai 
yn troi allan yn un seithug. Ar yr un pryd, yr ydym 
yn cwbl gredu fod mwy o bregethu da, melus, ac 
" efengylaidd/' fel ei gelwir, yng Nghymru, ymytg 
Cydffurfwyr ac Anghydífurfwyr, nag odid i wlad, o'i 
maint, o fewn Cred. Mae corff y genedl hefyd heb 
golli o afaelion y dylanwadau y gellir eu galw yn ddy- 
lanwadan crefyddol. Ond i ni, sydd heb fod yn edrych 
ar hyn drwy wydrau unrhyw enwad, nac o fewn ter- 
fynau unrhyw gred neillduol, y mae prawfion fod llac- 
rwydd, anghysondeb, a math o anoneetrwydd, yn bod, 
tydd yn peri fod dynion yn pregethu fel hyn, ac yn 
credu fel arall; dynion yn proffeeu dilyn y Nasaread 
Dwyfol, ac eto heb gael eu meddiannu o gwbl gan ys- 
pryd Ei grefydd. Yr ydym wedi gorfod gofyn i ni ein 
hunain, lawer gwaith, A ydyw Cristionogaeth ddi- 
weddar, mewn difrif, yn rhywbeth amgen na Phagan- 
iaeth wareiddiedigt A dweyd y gwir, prinion iawn 
ydyw y rhinweddau a elwir yn Gristionogol, y dyddiau 
hyn. Y pethau a elwir gan y Cenedloedd yn rhin- 
weddau— caru y sawl a'n carant ninnau, byw yn sobr, 
yn gyfiawn, a duwiol oddiar hunanlet, — gofalu am yr 



Digitized 



byGoogle 



MB. 8PURGE0N A.'b PHILI8TIAID. 315 

hunan anwyl, o fewn terfynau y Deng Air Deddf, os 
gellir, — os nad ellir, torer y ddeddf, eithr gofaler am y 
"ffigiwr un," — ceir y rhai hyn, mae'n wir, ond nid rhin- 
weddau y grefydd Gristionogoí mohonynt. Ài nid oedd 
Iesu o Nazareth yn tynnu y byd yn ei benî Pa Grist- 
ion sydd yn tynnu y byd yn ei ben yn awr î yn hytrach, 
y mae llawer yn byw yn gytûn âg ef , ac yn talu y dreth 
iddo. Gellir gweled saint yn benben â'u gilydd, un- 
rhyw ddiwrnod ; a saint enwog na siaradant â'u gilydd 
am flynyddoedd ! Pa le y mae y Phariseaid a'r Saduce- 
aid yn awrî ai nid yn yr eglwysi Cristionogol, ac nid, 
lle y dylent fod, allan o dan gawod o waeau ? Cristion- 
ogion yr esmwythfeinciau, duwiolion y menyg mwyth- 
lyfn, a saint y seigiau melus, ydynt mor lliosog ag ednod 
haf : ond pa le y mae pobí y croesau, y beichiau, a'r 
gwrolderau ! Yr oedd rhai felly er ystalwm. Darllen- 
asom mewn Hen Lyfr am "wragedd yn derbyn eu 
meirw drwy adgyfodiad, eraill yn cael eu dirdynnu heb 
dderbyn ymwared, ac eraill a gawsant brofedigaeth 
drwy watwar a fflangellau, îe, trwy rwymau hefyd a 
charchar." Derllyn hyn yn rhyfedd yn ymyl ochr 
hanes gwragedd y pentref ag yr ydym ni yn byw ynddo, 
y dyddiau hyn, y rhai y mae rhy fychan o arwriaeth yn- 
ddynt i ddyfod i lan na chapel ar foreu Sul! Erys 
gwraig Gristionogol y bwthyn adref i wneyd ciniaw i'r 
gwr, a defnyddiau y ciniaw yn fynych heb dalu am dan- 
ynt; erys boneddiges Gristionogol y palas adref i ym- 
greinio yn ei gwely, ac i ddarllen nofelau! Sonir am 
" rwymau hef yd a charchar : " y mae dynion yn y car- 
charau yn awr ; ond nid oherwydd daioni, eithr am ddy- 
ledion a thriciau! Pe buasai y swyddogion eglwysig, 
ysywaeth, sydd yng ngharcharau Cymru, a'i chymniau, 
ynghyd a'r rhai a ddylasai f od yng ngharchar, oll gyda'u 
gilydd, gwnaethent gymanfa liosog, gan gynnwys ynddi 
gynrychiolwyr o gyfarfodydd llëygol yr Eglwys, hyd at 
gyrddau chwarterol, taleithiol, a misol, y gwahanol 
enwadau! Son am ddioddef yn wir! nid oes neb a 
ddioddef ychydig o ddisgyblaeth eglwysig ysgafn yn 



Digitized 



byGoogle 



316 ME. BPUBGBON A*B rHHJBTIAID. 

awr. Pan y'u herlidìr o un ddinas, fföant i nn arall; 
pan y'u ceryddir yn y capel, fföant i'r llan. Y mae mer- 
thyron yn brinion, a'r yspryd yn amheuthyn. Pan y 
byddwn yn chwenychu gweled yr yspryd hwn, byddwn 
yn syllu ar ddarlun y Ffrancwr, O. Dore, o'r "Mer- 
thyron Cristionogol," neu yn troi dalennau Merthyr- 
draith yr hen John Foxe. Gwell ei gael ar bapyr na 
bod heb ei weled o gwbl. £r hynny, nid ydyw daioni 
a mwyniant eto wedi dyf od yn hollol gyf ystyr : gelwid 
y Bod mwyaf perffaith a sangodd bridd y blaned hon 
erioed yn Wr gofidiau. Meiddiai Efe, wrth gwrs, redeg 
yn y gwddf i syniadau yr oes, a gwnaeth Ei Hunan yn 
ammhoblogaidd. Nid ydoedd Ef yn " bregethwr poblog- 
aidd " o gwbl : a rheswm da paham, oblegid diosgai bob 
math o ragrith ac anghyaondeb o bob eagus a gorchudd. 
Hoffem weled esboniad ar y peth a alwai Efe, a'i apos- 
tolion, yn "fyd," yn y Uyfr a elwir T Tttiamtnt 
Newydd. Yn y llyfr hwnnw ceir geiriau fel y canlyn : 
" Os yw y byd yn eich cashau chwi !" " Cashau :" dim 
yn debyg i gashau : y mae y byd ar y telerau goreu fi 
saint y dyddiau hyn. Gwahodd y byd hwynt i'w 
wleddoedd, i'w ddawnsfäoedd, ei chwareudai, a'i helwr- 
iaethau. Oni welsom ni Gristion, yr haf diweddaf, yn 
un o iechydfäoedd Cymru, yn chwareu cardiau gyda'r 
byd. Ha, cofiem o hyd, wrth ei weled, am yr hen ddi- 
areb, fod yn rhaid i'r neb a fynno wledda gyda'r diafol 
wrth lwy & choes hir iddi. Yn yr un llyfr, drachefn, 
ceir geiriau fel hyn : " Na cherwch y byd, na'r pethau 
sydd yn y byd." "Caru y byd :" tyner ymaith y gair 
" na," a bydd yn ddesgrifiad cywir o aml un y dyddiau 
hyn. Onid yw " chwant y cnawd, chwant y Uygad, a 
balchder y bywyd," o'r bydf a dyma y pethau yr ym- 
greinia Uawer ynddynt yn yr amserau hyn. 

Ac nid ydym ni yn deall fod gan unrhyw blaid gre- 
fyddol garreg i'w thaflu at y llall yn y pethau hyn : nid 
ydyw namyn chwech o un, a hanner dwsin o un aralL 
Crechwenai papyrau Eglwysig y dalaeth, yn ddiweddar, 
fel rhai wecü cael ysglyfaeth lawer, uwchben amgylch- 



Digitized 



byGoogle 



MB. SPÜBGB0N a'b PHILI8TIAID. 317 

iad neu ddau, Ue yr oedd blaenoriaid Ymneillduol wedi 
eu cymeryd i fyny am anonestrwydd masnachol; ac 
ysgrif enwyd pethau bryntion ar y mater. Prin yr oedd 
yr inc wedi sychu, cyn bod son, led-led y wlad, fod dyn 
& ddaliai swydd yn yr Eglwys blwyfol wedi ei gymeryd 
i fyny am yspeilio y tlodion o'u helusen blwyf ol ! Am 
yr Eglwys Wladol, y mae pawb yn gwybod ei hanes hi. 
Efelycha ei hesgobion hi Gristionogaeth y Testament 
Newydd trwy fyw ar bedair-mil-a-hanner o bunnau yn 
y flwyddyn! Bugeiliant braidd Duw, gan ddysgu 
iddynt hunanymwadiad, drwy fyw mewn palasau, yng 
Nghymru a Llundain bob yn ail ! Olyna ei chanoniaid 
a'i changellwyr hi Grist a'i apostolion, drwy fyw, gan 
mwyaf , ar segur-swyddau. Pregetha ei phersoniaid a'i 
hoffeiriaid hi hunanaberthiad drwy werthu amaethwyr 
Cymru i fyny am ddegwm. Am gredo yr Eglwys, nid 
oes llawer i'w ddywedyd. Gellir dywedyd am dani yng 
Nghymru, yn awr, fel y dywedodd ysgrifennydd galluog 
am dani, yn Lloegr, yn union ar ol pasiad Deddf Un- 
ffurfiaeth : " Fod ganddi ffurfwasanaeth Pabaidd, 
credo Calûnaidd, a gweinidogion Arminaidd." Nid ar 
bregethu, bid a fynno, y mae hi yn byw. Yr unig beth 
ellir ddywedyd am bregethu y ciwrad â'r Cymraeg carp- 
iog> ydyw, ei fod yn oddefól; mor oddefol y gallai fod 
wrthi am byth cyn yr achubai wybedyn bach ! Eithr 
ar bregethu y mae yr enwadau Ymneillduol yng 
Nghymru wedi byw ; ac os ydynt i fyw eto, rhaid iddynt 
fyw ar nerth eu pwlpudau. Y mae y doraeth fawr o'u 
pregethu yn dda, îe, yn dda iawn ; ond dyry yr udgorn, 
mewn rhai mannau, sain anhynod. Yn ol fel yr ydym 
ni yn deall yr hyn a elwir yn Efengyl, pregethir pre- 
gethau mewn rhai o'r pwlpudau Ymneillduol mor ddi- 
Grist, fel nad oes ynddynt ddigon o efengyl i achub 
Uygoden ! Ni wydcÜr ar glawr daiar, yn fynych, pa un 
ai Undodwr ai Triundodwr fydd y pregethwr. Desgrifir 
pob peth yn cael ei wneyd yn y dyn, ac, yn ol pob golwg 
i ni, gan y dyn, heb son yr un gair, Sul yn y flwyddyn, 
fod dim wedi ei wneyd dros y dyn gan Rywun Mawr, a 



Digitized 



byGoogle 



318 ML SPTOGSOM à'* FHIUSTLáJD. 

bod hynny yn sail a defnydd yr byn a wneir ynddo. 
Dyma ef engyl rhywrai y dyddiau hyn : ond yn ddilys 
ddiameu nid hon mo'r efengyl a bregethai y tadau pan 
roisant Gymrn ar dân. Sonir llawer yn awr, o'r pwl- 
pudau, am "ddyrchafu dyn;" ond sonir am dano fel 
brawddeg gyfleus cyfarfod llenyddol, nen fel arwyddair 
rhyw gyf nndrefn o athroniaeth, yn fwy nag fel diben yr 
efengyl, yr hwn a gyrhaeddir gandcü yn ei ffordd ei 
bnn. Ei ffordd hi o ddyrchafn dyn, onide, ydyw drwy 
ei ddaroetwng ynddo ei hunan a'i ddyrchafn drwy Un 
arall. Sicr ydym i ni glywed llawer o bregethau yn 
ddiweddar a ddangoeent lawer o ryw fath o allu ac ys- 
golheigdod ; ond a ddangosent yn amlwg nad ydoedd y 
pregethwyr a'u pregethent wedi deall yr efengyl yn y 
fath fodd fel ag i'w chyflwyno o flaen cynulliad o 
bechaduriaid fel trefn i'w hachub. Clywsom ddeffinio'r 
efengyl o bwlpud, y dydd o'r blaen, fel cyfundrefn " i 
helpio dyn i fyw ar uchelfannau ei fodolaeth." Gallasai 
hyn weddu fel deflìniad o unrhyw gyfundrefn athron- 
yddol neu lenyddol : nid oes ynddo, dybygem ni, ddim 
o nodweddion neillduol yr efengyl. T gamp fawr i 
ddyn, sydd yn bechadur yn y dyfnder, ydyw cael 
cyhoeddiad o drefn i'w godi o'r dyfnder i fyny i " uchel- 
fannau ei fodolaeth f' ac y mae yr un drefn, yn ol f el y 
deallwn ni hi, yn cynnwys darpariaeth i'w alluogi i fyw 
ar yr uchelf annau hynny wedi eu cyrhaedd. Ond y mae 
efengyl " y dyrchafu dyn " yn burion efengyl oddiwrth 
foneddigion sydd yn gwadu cwymp dyn a phechod 
gwreiddiol; hynny ydyw, yn esgeuluso eu pregethu o'r 
pwlpudau, ac yn eu gwadu yn y conglau ! Am y rhai 
sydd yn ymffrostio nad oes ganddynt gredoau, ac nad 
ydynt yn rhwym i unrhyw athrawiaethau neillduol, y 
maent hwy fel yr asen wyllt wedi cyneflno â'r anialwch. 
Ond disgwyliasem bethau gwahanol o gyfeiriadau eraill. 
Mewn pwlpudau y disgwyliasid i'r "Cyffes Ffydd," a 
hwnnw, hefyd, yn ei gyfanrwydd, gael ei bregethu allan 
ohonynt, teflir diystyrwch ar athrawiaeth y Cyfriflad. 
Llecha rhai dan aden Calfiniaeth ; a bwytânt f ara wedi 



Digitized 



byGoogle 



MB. SPUBGEON a'r PHILI8TIAID. 319 

ei ennill mewn pwlpudau a neiüduwyd i bregethu yr 
athrawiaeth honno, nad ydynt yn credn mwy mewn 
Calfiniaeth nag yn yr eira y llynedd. Gwadant ber- 
thynas dyn & phechod Adda; eithr credant mewn ys- 
prydegiaeth a thrychiolaethau 1 Y mae enwad newydd 
yn cyfodi yng Nghymm, nad ydyw yn credn mewn 
"cyfeillach eglwysig," nac mewn "seiat brofìad," a 
hynny yn ochr cyfnndebau eraill, ac allan o rai ohon- 
ynt, sydd â'r cyfarfodydd hyn yn brif nodwedd iddynt. 
Honna y dynion sydd yn pigo i fyny yr athrawiaethau 
newyddion hyn — teulu y dduwinyddiaeth newydd, bon- 
digrybwyll, eu bod yn anrhydeddus iawn. Pa le y mae 
eu hanrhydeddf Ai nid ydyw yn eithafìon llwfrdra 
iddynt fwyta bara enwad, a llechu dan enw enwad cre- 
fyddol, heb gredu ei egwyddorion? Ai nid mwy gwrol 
ac anrhydeddns ynddynt, wedi iddynt gael eu hunain 
ynglŷn & chyfundebau nas gallant gofleidio eu credoau 
na phregethu eu hathrawiaethau, fyddai iddynt ym- 
neillduo ar unwaith allan o honyntî 

O ran dim a glywn o'r pwlpud, y dyddiau hyn, y mae 
darnau helaeth o'r Ysgrythyr Lân yn gwbl ddifudd. Y 
mae hyn y peth a allesid ddisgwyl oddiwrth f oneddigion 
yn y weinidogaeth sydd yn gwrthod y peth a alwant yn 
ddamcaniaeth beiriannol am ysprydoliaeth yr Ysgryth- 
yrau, ac yn credu mewn math o ysprydoliaeth athrylith 
yn unig. Felly, iddynt hwy, y mae Dafydd a Shake- 
speare rywbeth yn debyg i'w gilydd, a'r ddau yn deall 
y galon ddynol yn dda. Ha, er fod Wil Shakespeare 
yn un o'n ffafr-feirdd ni, eto ofnwn mai dyn anianol y 
galwesid ef gan yr apostol Paul. Pa brophwyd sydd yn 
awr yn cyfodi o'i gystudd, f el Ezra gynt, ac yn rhwygo 
ei ddillad oherwydd camwedd y bobl! Dywedwch i ni 
pa le y mae, ac awn yno i'w weled. Pwy a faidd bre- 
gethu i gyfoethogion cybyddlyd y cynulleidfaoedd, 
megis y pregethai Nehemiah, gan ddywedyd, " Peidiwn, 
atolwg, â'r ocraeth ymaf" Pwy sydd yn gallu gwaeddi 
uwchben cynulliadau o foneddigesau coegion, sidanog, 
dyledog, a diwerth, y dyddiau hyn, yng ngeiriau Esaiah 



Digitized 



byGoogle 



320 m. fPUBaso* a'b philistiaid. 

brophwyd : " Oherwydd balchîo o ferched Sîon, a rhodio 
4 gwddf estynedig, ac & llygaid gwamal, gan rodio a 
rhygyngu wrth gerdded, a thrystio &'u traed : am hynny 
y clafra yr Arglwydd gorynan merched Sîon, a'r Ar- 
glwydd a ddinoethâ eu gwarthle hwynt I" Prin y gŵyr 
yr oee sydd yn codi f od y f ath eìriau yn y Beibl a'r rhai 
canlynol: — "Dywedaaant eiriau gan dyngu anudon, 
wrth wneuthur amod ; tarddodd bam megis wermod yn 
rhychau y meusydd." "Meusydd a chwenychant 
hefyd, ac a'u dygant trwy drais ; a theiau, ac a'u dyg- 
ant; gorthrymant hefyd wr a'i dy, dyn a'i etifeddiaeth." 
Dychymyger am berson Eglwya yn pregethu ar y f ath 
destyn i gynulleidf a o ysweiniaid ! Eto y mae y geir- 
iau yn aroe yn yr Hen Lyfr, yng nghyda'r rhai can- 
lynol : " Gwae y rhai tydd yn cysylltu ty at dy, ac yn 
cydio maee wrth faea, hyd oni byddo eisiau Ile." 

Am y difyrion anmheus, y cyfeiria Mr. Spurgeon 
atynt, y maent lawn mor uchel yng Nghymru ag y 
cwynai yntau eu bod yn Lloegr ; yn unig nid ydyw ein 
cyfleusterau ni yn gymaint i'w dilyn. Nia gellir ad- 
eiladu addoldai, i addoli Duw y nefoedd ynddynt, yn 
awr, heb wneuthur hynny ar gynllun chwareu, a hwnnw 
yn f ynych yn dibennu mewn chwareu damwain I Nid i 
Grist y cesglir yr arian ; ond cyf rennir hwynt er mwyn 
cael y cyfleuedra o chwareu diaiau, a'r diafol yn bartner ! 
Peth rhyf edd na buasai yn dyf od i ben Moeee i gyhoeddi 
"nodachfa" yn yr anialwch, er cael arian i adeiladu 
y Tabernacl gynt. Y fath gyfleuedra ysplenydd a 
gawâd i gael un o gamelod Hobab y Midianiad, mewn 
raffl! Lle ardderchog am "salc of work u fuasai yng 
nghyntedd Teml Solomon. Y fath siawns dda, onidê, 
i sicrhau un o anrhegion breninee Seba am docyn chwe- 
cheiniog ! Pa niwaid f uaaai ynddo, gan fod " y diben 
yn cyfìawnhau y moddion," a chan fod papyrau newydd- 
ion yr enwadau yn eu cefnogif Gresyn na fuasai Esra 
yn meddwl am gyhoeddi " grand bataar" yn Jeru- 
salem, a'r elw at ailadeiladu y Deml, — ac Artazerxea, 
y Llawhir, brenin Peraia, yn dyfod yr holl ffordd o 



Digitized 



byGoogle 



1ÍB. 8PTJB0E0N à'b PHILI8TIAID. 321 

Suaan, ei freninllys, i'w hagoryd! Diffyg darfelydd, 
mae'n ddiau, ydoedd hyn ar ran Ezra, Zorobabel, a 
Nehemiah; nid oeddynt, dmain, ar flaen eu hoes. Y 
dydd o'r blaen, gwelsom hysbyslen fawr, olygus, wedi ei 
hargraphu, yn hysbysu am gyfarfod i gasglu arian at 
deml neillduol ydoedd gerllaw ; a'r ddau beth pennaf , i 
dynnu sylw, ydoedd hysbysiad y byddai yn y cyfarfod 
Arddangosiad o Ysprydion (Exhibition of GhoêtsJ, a 
Difyrion Amrywiaethol (Mùcellaneouê Entertain- 
mentsj; ae ymysg y difyrion hynny, yr atyniad pennaf 
ydoedd rafflo babanod preniau 1 



Digitized 



byGoogle 



T MWTGIAD METHODISTAIDD YN 

EI GYSYLLTIADAU CYFFEEDINOL A 

LLENYDDOL. 



BWRIADWN i'r gair " diwygiad," yn y tudalea- 
nau canlynol, gael ei ddeall am y cyffroad cre- 
fyddol hwnnw a dorodd allan yn y ddeunawíed 
ganríf , ac a ymdaenodd droe ran fawr o'r byd Cristion- 
ogol, yr hwn, gyda'r eithriad o'r Diwygiad Proteetan- 
aidd, ydoedd nn o'r diwygiadan crefyddol hynotaf er y 
Pentecost. Y mae y gair " diwygiad " yn dra phriodol 
am dano, oblegid yr ydoedd yn ddiwygiad yng ngwir 
ystyr y gair ; ond nid ydyw y gair " Methodistaidd " yn 
ein boddhau gymaint. Yn gyffelyb i'r gair "Protee- 
tanaidd " am ddiwygiad yr unfed-ganrif-ar-bymtheg — 
math o lysenw yn glynu ydoedd hwnnw, — felly am ddi- 
wygiad y ddeunawfed ganrif , nid ydyw ei alw yn Ddi- 
wygiad Methodistaidd ond Uysenw arno sydd, erbyn 
hyn, wedi dyfod yn enw o anrhydedd. Tybia rhai 
ddarfod i'r enw gael ei roddi ar fintai o ddynion ieuainc 
a gyfarfyddent &'u gilydd yn rheolaidd i gyd-ddarllen y 
Beibl ac i gyd-weddio yn Rhydychain yn nechreu y gan- 
rif honno, gyda chyfeiriad at rywbeth sydd gan y bardd 
Juvenal am ryw grach-feddyg enwog ag ydoedd yn sef- 
ydlydd ysgol o grach-feddygon ! Dywed ysgrifennydd 
doniol yn y British Çuartcrly Review (Hydref, 1871, 
tudal. 425), ddarfod iddo ef wrando person eglwys, yn 
Swydd Huntingdon, yn pregethu pregeth i'w blwyfol- 
ion ar Ephes. iv. 14, ac yn egluro iddynt mai y gair 
Groeg am "gynllwyn i dwyllo" yn niwedd yr adnod 
honno ydoedd methodeian, ac yn aicrhau iddynt, gyda 
phob difrifwch, mai meddwl yr apostol Paul yn y fraw- 
ddeg ydoedd, "Trwy gyfrwy sdra i'ch gwneuthur yn 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYGIAD HETH0DI8TJJDD. 323 

Pethodistiaid." Gall ysgoleigdod a rhagfarn arwain 
dynion i bethau rhyf edd ! Ond y gwaathaf am y gair 
" Methodistaidd " ydyw ei fod yn cyfyngu y diwygiad i 
ryw ychydig nifer o bleidiau Cristionogol a arddelwant 
yr enw hwnnw, pryd yr ydoedd mewn gwirion- 
edd wedi cyffwrdd holl gorff Cristionogion Prydain 
Pawr a'r America, os nad rhai o wledydd y 
Cyfandir hefyd. Hoffasem, ped fai fodd, iddo 
gael ei adnabod fel Diwygiad Crefyddol y Ddeu- 
nawf ed Gamif . Ei f od yn ddiwygiad nid oes betmsder 
yn meddwl neb sydd wedi talu rhyw gymaint o sylw i'w 
hanes; ac y mae ei fawredd, erbyn hyn, wedi cael ei 
gydnabod ar bob llaw. Pel rhai o wrthrychan mawrion 
y greadigaeth a rhai o chwyldroadan mawrion rhaglun- 
iaeth adnabyddir ef yn well, o ran ei faintioli a'i natur, 
gan y rhai a safant ychydig bellder oddiwrtho. Dy- 
wedir yr edrych Mont Blanc i'r fantais oreu pan y sefir 
bellder oddiwrtho, ac nad ydyw ychydig ngeinian o fiU- 
tiroedd o bellder ar wastadeddau Jndi ond yn ychwan- 
egu, i olwg yr edrychydd, at uwchder pigyn nwchaf yr 
Himalaya. Yn ddiweddar mewn cydmariaeth yr ydys 
wedi dyfod i ddeall yr egwyddorion a orweddent dan y 
Chwyldroad Ffrengig. Bu adeg pan y gwawdid y Di- 
wygiad Methodistaidd gan rai oeddynt yn nes ato na'n 
dyddiau ni ; ond bellach y mae haneswyr a bywgraff wyr 
yn profi f od symudiadau cenhadol a chymdeithasol, cyn- 
yrfiadan hanesyddol a Uenyddol, i'w holrhain iddo fel 
eu tarddle. Cadarnha haneswyr fod Methodistiaeth, 
a deall y gair yn ei ystyr fwyaf cyffredinol, yn un o 
ffeithiau pwysicaf hanesiaeth ddiweddar. Haneswyr, 
y rhai a gyrchwyd i regi y diwygiad, cyn y diwedd, er 
en gwaethaf , a gyhoeddasant eu bendith arno. " Drwy 
ddau o ddynion mwyaf nodedig y ddeunawfed ganrif," 
ebe Buckle (History of Civüization in England, cyf . i., 
tndal. 422), " sef Whitfield, un o'r areithwyr duwin- 
yddol blaenaf, a Wesley, nn o'r gwladweinwyr duwin- 
yddol pennaf , f e ffurfìwyd nn o'r cyf undref nau crefyddol 
mwyaf , yr hon a ddygai yr nn berthynas âg Eglwys 



Digitized 



byGoogle 



324 Y DIWYOIAD MBTHODISTAIDD. 

Loegr ag a ddng Eglwys Loegr âg Eglwys Bhufain. 
Felly, wedi yspaid o ddau can' mlynedd, dygwyd oddi- 
amgylch ail ddiwygiad crefyddol yn ein gwlad." 
Galwai Macanlay ef (Buay$ 9 Pop. B., tndaL 101), " y 
diwygiad moesol mwyaf nodedig;" a dywedai am John 
Weeley, y buasai ei byawdledd a'i graffder rhesymegol 
yn gwnenthnr iddo le nchel mewn llenyddiaeth, ac nad 
oedd ei ddawn i lywodraethu " yn ail i Richelien ei 
hunan." Geilw Isaac Taylor ef " yr ail ddiwygiad ym 
Mhrydain, ac yn bwynt dechrenol ein haneeiaeth gre- 
fyddol ddiweddar." Dyry John Richard Green, gwr 
Eglwysig, a hanesydd (üweddar pobl Prydain, (Historg 
of the Bnçliêh Pcoj&e, cyf. iv., Uyfr viiL, pen. iv.), Ie 
amlwg iawn iddo. Geilw ef yn rhan o'r bywyd cenedl- 
aethol newydd a ddechrenai gynyrf n Lloegr ar y pryd, 
— yr ydoedd yn flaen y dòn o frwdfrydedd moesol 
newydd ydoedd i ymdori droe y deyrnas. Mae gan y 
Dr. Lewis Edwardt, y Bala, yn ei lyfr gwerthfawr o 
Baglith i Gorff Dnwinyddiaeth y Dr. George Lewis, ben- 
nod ardderchog ar y diwygiad hwn ; a chyf addef wn yn 
rhwydd ein bod dan fwy o rwyman i'r bennod honno, 
tnag at ddeall rhai o elfennan ac arweddion y diwygiad, 
nag i ddim arall a ddarllenasom. " Pa enw bynnag a 
roddir arno," meddai y Dr. Edwarda, "y gwirionedd 
ydyw, ac ni ddylai rhagfarn rwystro neb i'w gydnabod, 
na effeithiodd nn diwygiad fwy ar y byd er dyddian yr 
Apostolion." "Nis gellir yn gywir ddeall," ebai Dr. 
Stoughton, (Religion in Bngland under Çueen Anne 
and the Oeorgei, argraff. 1878, cyf. 2, Bhagymadrodd), 
" hanes y ganrif ddiweddaf heb ddwyn ar gof yn ofaltia 
yr hyn a gymerodd le y ganrif flaenorol. * * * 
Mae crefydd y ddennawfed ganrif yn gwreiddio yn yr 
eilfed-ganrif-ar-bymtheg. Yr oedd Pnritaniaid dydd. 
ian Oromwell a dnwinyddion amser Caroline yn dadan i 
Eglwyswyr ac Anghydffnrf wyr y cyfnod Hanoferaidd. 
Ond yn amter Sior yr Ail fe dorodd allan dros y wlad 
genllif o sel grefyddol ydoedd yn cario gydag ef argraff 
o wreiddioldeb, ac yn meddn cymeriad nad ydoedd wedi 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGIAD MSTHODISTAIDD. 325 

ei drosglwyddo o oee flaenorol. Telais sylw neillduol 
[yn y cyfrolau a ysgrif enasai ar y cyínod] i'r symudiad 
rbyfedd hwn, nid oddiar nnrbyw deimlad sectol, eithr 
yn hollol fel gweithred o gyfiawnder hanesyddol. Y 
mae Methodistiaeth, yn ei holl ganghennau, yn ffsith yn 
hanes Lloegr ag sydd yn ymeangn f wyf wy mewn pwys- 
igrwydd fel y treigla amser ymlaen; a theimlir hyn gan 
bob hanesydd diragf arn, beth bynnag fyddo ei syniadau 
personol ef ei hunan." 

Tr ydym yn awr yn nesän at bwnc arall sydd lawn 
mor bwysig, ac yn anhawddach na phrofi maint y di- 
wygiad, sef , betb ydoedd sefyllf a y deyrnas cyn ac ar ei 
doriad cyntaf allan. Ond y mae* rhyw bethan wedi ym- 
gasgln o gwmpas y pwnc hwn yn peri mai anhawsder 
gyda golwg ar Gymrn ydyw yn fwy na chyda golwg ar 
Loegr. Yng Nghymru yr oedd eglwysi Anghydffurfiol 
wedi en sefydlu er^s tna chan' mlynedd cyn toriad allan 
y diwygiad; a theimla rhywrai eiddigedd mawr os 
rhoddir golwg rhy dywyll ar y wlad, rhag cymylu dim 
ar lwyddiant a. gwsith y rhai hynny. Eithr yr oedd 
amryw gyf nndeban o Anghydffnrfwyr yn Lloegr hefyd 
y pryd bynny, a'r rhai hynny lawn can lnosooed hefyd ; 
ond ni theimla yr nn o haneswyr crefydd yn Lloegr 
nnrhyw berygl i ddiorseddn yr hen Anghydffnrfwyr 
wrth iddynt roddi ei le priodol i'r Diwygiad Methodist- 
aidd. Ai am ein bod ni yn fwy sectyddol y teimlir yr 
anhawsder hwn yng Nghymrnf Diffyg mawr haneswyr 
crefydd yng Nghymrn ydyw peidio cymeryd golwg eang 
ar y pwnc ; f elly tynnant gasgliadan pwysig oddiwrth ry 
ychydig o ffeithian ; ac, yn fynych, rhoddant le mawr i 
ffeithian cydmariaethol ddibwys. Fel eu gwlad, felly y 
maent hwythan, ar gẁr y byd mawr llydan ; a llefarant 
am aml i gongl fechan f el pe byddai gyfandir. Cymerer, 
er engraifft, y llyfr goreu sydd gennym, ac, ar a wyddom 
ni, yr nnig un sydd gennym yn proffesn bod ar y pwnc 
hwn yn hollol, sef Eanes Crefydd yng Nghymru, gan 
D. Peter. Heblaw ei f od wedi ei ysgrifennn yn salw ac 
anniben, dyry hefyd lawer gormod o le i bethau dibwys, 



Digitized 



byGoogle 



326 Y DIWYGIAD 1OTH0DI8TAIDD. 

a phasia heibio i bethau pwystg yr hanee, rmi ohonynt 
heb eu cyffwrdd, ac eraill heb ond braidd en crybwyll. 
Pe na bnaaai enw tref Caerfyrddin ar ol enw yr awdwr 
ar wyneb-ddalen j llyfr, buasai yn hawdd casglu, oddi- 
wrth ei hanee o'r ail-ganrif-ar-bymtheg a'r ddeunawfed, 
ei fod yn byw ar gyffiniau nroedd Caerfyrddin, Penfro, 
ac Aberteifl. Dyry hanee cwerylon neu lwyddiant mewn 
eglwysi lleol, yn y parthau hynny ; ac yna ymresyma 
beth yw ansawdd crefydd yn yr holl dywysogaeth oddi- 
wrth hynny. Ond da iawn ei gael, — efe yw yr unig nn 
o'i fath aydd gennym; a dylem fod yn ddiolchgar am 
drngareddau bychain. Gobeithiwn, pa fodd bynnag, 
weled rhywun yn cyfodi, a chyda greddf haneayddol 
ddifeth a medr llenyddol teilwng, yn yagrifennu hanea 
crefyddol Cymru, dyweder o basiad Deddf Unffurfiaeth 
hyd doriad allan y Diwygiad Methodistaidd. 

Gan mai yagrif ennu ar y diwygiad yn ei gyeylUdadan 
cyffredinol yr ydym, ni welwn ddim yn well i'w wneyd, 
gyda golwg ar anaawdd foeeol a chrefyddol y wlad, na 
chymeryd trem ar Loegr a Chymru gyda'u gilydd. Ac 
nid ydym yn canfod dim yn hanee Cymru yn ei goeod 
ar dir gwahanol i rannau eraill y deyrnas yn hyn. 
Darf u gmllu y Puritaniaid yr amser y daeth Siarl yr Ail 
i awdurdod, yn 1660. Wrth gwrs, bodolent yn y wlad, 
ac mewn cymdeithas ; ond ar ol yr Adf eriad nid oeddynt 
yn unrhyw allu yn y wladwriaeth. O'r adeg honno 
hyd doriad allan y diwygiad yn y ddeunawfed ganrif , y 
mae gogwydd crefyddol y wlad tuag i waered. Ar y 
Cyf andir yn gystal ag ym Mhrydain ystyrir hwn yn gyf- 
nod o ddirywiad cyffredinol. Deffroai ysbryd rhe- 
symoliaeth, ac fe &i yn erbyn pob hen syniadau, traddod- 
iadau, a sefydliadau. Newidiodd ton llenyddiaeth, 
gwneid i ffwrdd & dylanwad offeiriadol mewn diwylliant 
a phob peth. Teflid ymaith hen ofergoelion oeddynt 
wedi bod braidd erioed yn gysylltiedig & thra-arglwydd- 
iaeth. Ond yr oedd ysbryd rhyddid a rhydd-ymchwil- 
iad, yn lle bod wedi ei gyd-dymheru &g ymddyheuad&u 
crefyddol, wedi ei lefeinio drwyddo gan dueddiadau 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYGIAD METH0DI8TÀIDD. 327 

amheus. " Dechreuwyd," ebe Dr. Fisher, (Hiêtory of 
thc Chriatian Church, by G. P. Fiêhcr, D.D., Pcriod ix. y 
chap. ii. 9 p. 498), "math o groesgad lenyddol o blaid 
Deistíaeth yn Lloegr ; ac ymdaenodd fel tòn dros Gyfan- 
dir Ewrob." Yn Ffrainc cynyrchodd Atheistiaeth 
hollol: cwympodd y grefydd Babaidd yno o flaen y 
Chwyldroad, a math o athroniaeth faterol sydd wedi 
gadael ei hôl ar y wlad, o hynny hyd yn awr. Yng 
nghylchoedd uwchaf cymdeithas yr oedd claearineb, ac 
amheuaeth wawdlyd o bethau crefydd, wedi ymbriodi & 
phob math o aflendid. Yr oedd Protestaniaeth ymhob 
man ar y Cyfandir yn oeri, ac yn rhyw ymddatod oddi- 
wrth ei gilydd. BHnasai dynion ar ornestau mawrion 
duwinyddol y cyfnodau blaenorol, ac felly yr oeddynt 
yn ddiymadf erth hollol gyda golwg ar bethau crefyddol, 
ac wedi diflasu ar bob peth oedd yn sawru o son am gred 
neu athrawiaeth. Nid oedd pethau nemawr gwell yn 
Lloegr ; penrhyddid yn yr Eglwys Sefydledig, a'r Pree- 
byteriaid, gan mwyaf, wedi gwyro at Undodiaeth. Yr 
oedd sefyllfa foesol a chrefyddol y wlad yn ddychryn- 
llyd o isel. O'r Uys i lawr at y bwthyn — gwŷr llen a 
gwŷr Ueyg, pobl ac offeiriaid, wedi fiuddo yn isel iawn. 
Yn fwriadol yr ydym wedi ymgynghori â thystion hollol 
ddiduedd, a'u tystiolaeth unol ydyw fod tôn gymdeith- 
asol y wlad yn nodedig o isel. Yr ydym yn siarad, 
wrth gwrs, yn gyffredinol: gwyddom fod eithriadau. 
Cymerer y desgrinad canlynol o'r Llys gan Thackeray 
(Thc Four Ocorgcs: Ocorgc II.; p. 315): — 

" Yr ydwyí yn darilen fod Arglwyddes Yannonth (anwylen 
ei Raausaf a dawiolaf Frenin) wedi gwertho esgobaeth i rie'- 
igwr am 5,000p. Daliodd hi gydag e? am gyngwystl o 5,Ó00p. 
y byddai iddo gael ei wneyd yn eagob; oouodd ef, a thalodd 
yntan iddi. Ai efe oedd yr nnig hräad a arweiniwýd i fyny i 
gael ei gyseçn, y dyddian hynny, gan y fath ddwylaw? Wrth 
ysbîo i IjB 8t. Iaço, vn amser Bior yr Ail, gwelaf dyrfaoedd, 
â'n gwisgoedd offeiriadol yn siffrwd, yn myned i mewn i'r llys 
drwy ddrysau» cefn y boneddigesan : clerigwyr yn gwthio yn 
lbdradaidd byrsan trymion i'w harffed, a'r hen Frenin annnwiol 
jn dylyfn gên, o dan ei ganopi yn y Capel Breninol, tra y mae 
ei gaplan yn pregethn ! yn pregethn am bethî— am gyfiawnder a 



Digitized 



byGoogle 



328 T DIWYGIAD MTHODISTAIDD. 

barn! Tra y mae 7 caplan yn pregethu 7 mae 7 Brenin yn 
clebran yn Oermanaeg nched a'r pregethwr, mor uchel nes 7 mae 
7 pregethwr — feallai nn Dr. Younç a ysgrifennodd 7 " N6a- 
Feddyliau M ac a bregethodd ar ddisslaerdeb 7 ser, gogoniant 7 
nefoedd, a chwbl wagedd pethan 7 byd — yn torri aUan i wylo 
yn ei bwlpnd oherwydd na wrendy amdaiffynydd y ffydd a 
rhoddydd yr esgobaeth arno yn pregethn. Nid rhyfedd fod y 
clerigwyr yn Uygredig a dideimlad ynghanol y fath ddideimlad- 
rwydd a llygredigaeth. Nid rhyfedd, mor belled ag yr oedd 
hynny yn dibynnn ar ddylanwad y fath frenin, fod amheuwyr yn 
amlhau a moesau yn dirywio. Nid rhyfedd i Whitfield fyned 
i'r diffaethwch i lefain ac i Wesley fyned ailan o'r fath deml 
halogedig i weddîo ar ael y bryn. Yr ydwyf yn edrych gydag 
edmygedd ar y dynion hynny yr amaer hwnnw. Pa un yw yr 
olygfa fwyaf arddunol — pa un ai yr haeddbarch John Ẁesley 
yn cael ei gylchynu pan gynulleidfa o fwnwyr wrth enau y pwll, 
ai y caplaniaid brenmol yn mwmial y gwasanaeth boreuol yn yr 
ystafell allanol, o dan ddarlun o*r dduwies Gwener, a'r drws yn 
agored i'r ystafell nesaf, lle y mae y frenines yn siarad enlÛo 
wrth Arglwydd Hervey, nen yn ewawdio Arglwyddes Suffolk 
sydd yn penlinio, â dysgl yn ei llaw, wrth ochr ei meistres. 
Byddaf yn dychryn wrth edrych o gwmpas ar y gymdeithas hon 
— ar y brenin hwn, y gwŷr llya, y gwladweinwyr, yr esgobion 
hyn— yr ysgafnder a'r drygioni rhodresgar hwn. Pa le yn y 
llys hwn y mae y dyn gonest ? Hoffai dyn wybod pa le y mae y 
dyn pur : y mae yr awyr yn drom gan arogl afiachus y llys." 

Dyma ddarlun y nofelydd o'r llys ; a diau nad ydyw 
wedi ei liwio yn ffafr nac yn erbyn unrhyw blaid gre- 
fyddol pa bynnag. Cawn dystiolaeth gyffelyb gan y 
Ffrancwr dysgedig Taine (History of English Litera- 
turt y cyf. iii., llyfr iii., pen. 3), yr hwn sydd ysgrifen- 
nydd cwbl ammhleidiol. Gyda'r eithriad o amser 
Sior III., dywed Taine fod y Llys Prydeinig, yn amser 
yr Hanoferiaid, yn un o'r Uysoedd mwyaf dirywiedig ar 
Gyfandir Ewrob. Fel rheol cashai y brenin a deyrnasai 
ei fab hynaf, rhedai hwnnw i ddyled, ac ymunai â 
gelynion politicaidd ei dad, a chrefai ar y Senedd i 
gynyddu ei flwydd-dal. Cadwodd Sior I. ei wraig yn 
y carchar am 32 o flynyddoedd; a meddwai bob nos 
gyda'i ddwy gyffoden ddigywilydd ! Carai Sior yr II. 
ei wraig, a chymerai ei lywodraethu ganddi; ond 
cadwai yntau ordderchadon o ran ffasiwn; torodd 
ewyllys ei dad, ac ymlawenychai ym marwolaeth ei fab. 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYGIAD MSTH0DI8TAIDD. 329 

Treiglai y dylanwad cymdeithasol bwn o uchelderau 
cymdeithas i Uwr at ddosbarthiadau is. Gwir fod llawer 
o'r yBpryd Puritanaidd yn parhau i lechu yn nosbarth- 
iadau canol cymdeithas, ac o'r rhai hynny y tarddodd y 
Diwygiad Methodistaidd, yr hwn a roddee dôn newydd 
hollol i gymdeithas ; ond, ebe Green (Hùtory of the 
Bnglith People, llyfr ix., pen. 9), " am tua hanner can' 
mlynedd cyn toriad hwnnw allan nìd ydym yn cael 
nemawr ddim yng nghylchoedd uwchaf ac isaf cym- 
deithas namyn gwrthwynebiad i eglwysi a phob ffurf ar 
grefydd." "Chwarddant am eich pen," ebe Mont- 
esque, ar ei ymweliad â Lloegr, " ymhlith doebarthiadau 
uwchaf y wlad, os soniwch am grefydd." Nid oedd y 
rhan fwyaf o wladweinwyr amlycaf y dyddiau hynny 
yn credu mewn math yn y byd o Grifltionogaeth, ac yr 
oeddynt yn nodedig am anfoesoldeb eu bywydau. Nid 
ystyrid iaith fasweddol a meddwdod yn unrhyw ddian. 
rhydedd ar Robert Walpole, yr hwn a f u yn brif- 
weinidog am ngain mlynedd. Arferai y Duc Grafton, 
a f u yn brif-weinidog ar ei ol, ymddangos yn gyhoeddus 
yn y chwareudy a phutain gydag ef I Gwawdid purdeb 
a ffyddlondeb i'r cyfamod priodasol fel peth allan o'r 
ffasiwn. Yn yr eithaf arall i gymdeithas yr oedd y 
tlodion mor anwybodus ac anifeilaidd ag y gallent fod. 
Yngwyneb cynnydd y boblogaeth a'r trefi a chynnydd 
masnach, nid oedd unrhyw ymdrech neillduol yn cael ei 
wneyd, ysywaeth, i wareiddio y bobl. Ni chreid plwyfi 
ychwanegol, ac nid adeiledid eglwysi newyddion. Nid 
oedd ysgolion i'w cael ond ychydig o ysgolion grama- 
degol a sefydlasid yn nyddiau Edward ac £lizabeth. 
Darostyngid pobl y rhanbarthau gwledig i dlodi drwy 
gamddefnydd o gyfreithiau y tlodion, a gadewid hwynt 
braidd yn hollol heb fath yn y byd o addysg foesol a 
chrefyddol. Nid oedd pethau nemawr gweÜ yn y trefi. 
Yr oedd y carcharau yn llawnion, y crogbrenau ar 
waith ymhob man, a'r tafamdai yn cael en gorlenwi. 
Dygadd gin i arferiad yn ddiweddar; a gallasai unrhyw 
un weled hysbysiadau yn ffenestri y gin-$hop$, yn Llun- 



Digitized 



byGoogle 



330 , Y DIWYGIAD MSTHODI8TAIDD. 

dain, yn dyweyd fod yno gyfleustra i un gael ei wneyd 
yn feddw am geiniog, ac yn farw-feddw am ddwy gein- 
iog! ac ychwanegid, am rai mannau, y gellid cael yno 
yr amheuthyn mawr o gael gwellt yn y seler i orwedd 
arno nes sobri ! Oorweddai fiawer o'r cyfrif oldeb am y 
dirywiad moetol hwn yn ddiau wrth ddrws yr offeiriad- 
aeth; yr oedd cyfanrif gweinidogion pob cyfundeb, 
ysywaeth, wedi myned i hepian. Dywed Burnet fod 
offeiriaid Seisnig ei ddyddiau ef y rhai mwyaf difywyd 
yn Ewrob. Y rhan fwyaf o'r esgobion oeddynt bleid- 
wyr y Whigiaid, heb unrhyw amcan uwch ganddynt na 
chael dyrchafìadau. Ymdyrent i'r gwleddoedd ym 
mhalasdai gweinidogion y Goron. Dywed J. B. Green 
fod un o esgobion Cymru yn addef na welodd ei esgob- 
aeth ond unwaith, a'i fod yn arfer byw yng nghymydog- 
aethau y Uynnau yn Westmoreland. Galluogai y drefn 
o ddal amryw fywiolaethau y rhai mwyaf dysgedig a 
chyfoethocaf o'r clerigwyr i fod yn absenolion, tra yr 
oedd y rhelyw ohonynt yn ddiog a thlawd, ac heb gan- 
ddynt unrhyw aafle gymdeithasol. 

Ond wrth ysgrifennu o barthed i fater fel hwn, sef 
cyflwr cymdeithas, y mae yn bur hawdd tynnu casgl- 
iadau rhy ëang oddiwrth ry ychydig o ff eithiau. Dylem 
ar bob cyfrif ddwyn barn dêg i weithredu arno. Ni 
fynnem er dim dynnu darlun rhy bruddaidd ; ac, ar y 
llaw arall, ni fynnem er dim wneyd cam â'r gwirionedd. 
Ond y mae gennym gynifer o ffeithiau, a'r rhai hynny 
yn gyfryw ag y dygir tystiolaeth iddynt gan gynifer o 
dystion o bob cyfeiriad, fel y rhaid dyîod i'r casgliad 
fod y ganrif, a'i chymeryd yn y cyfanswm, yn hynod o 
lygredig. Y cyhuddgwyn mwyaf ofnadwy yn erbyn 
awdurdodau crefyddol yr amser hwnnw a ddarllenasom 
ni erioed a ysgrifenwyd gan wr Eglwysig, lawer o flyn- 
yddoedd yn ol — gwr sydd erbyn hyn wedi ei ddyrchafu 
i'r fainc esgobol— yr Esgob Ryle, o Lynlleifiad. Ym- 
ddangosodd yr erthyglau mewn cyhoeddiad cyfnodol 
(" England a Hundred Ycars Ago." The Famüy 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYGIAD METH0DI8TAIDD. % 331 

Trea$ury 9 1866); ac y maent, os nad ydym yn cam- 
gymeryd, wedi eu cyhoeddi yn Uyfr. 

M Tr oedd stad crefydd a moesoldeb yn y deyrnaa hon," 
meddai, "mor boenus o anfoddhaol tua chanol y ffanrif ddi- 
weddaf fel y mae yn anhawdd rhoddi unrhyw syniad am dani. 
Nid 068 gan bobl y dyddiau hyn, y rhai ni thalasant nnrhyw 
sylw i'r mater, un syniad am y tywyllwch a fodolai y pryd 
hwnnw. Y mae yn anamgyffredadwy i feddwl pa fodd y gaìlai 
y fath aefyllfa ar bethau fodoli mewn gwlad Ue yr oedd Beiblau 
a Phrotestaniaeth rydd. Gorweddai Cristionogaeth fel yn farw, 
mor farw f el ag y gallesid dweyd am'dani, ' Wele marw ydyw.' 
Pa mor uchel bynnag y dyrchefid moesoldeb yn y pwlpudau, 
methrid ef dan draed yn yp heolydd. Yr oedd tywylíwch yn y 
lleoedd uchel a'r lleoedd isel— yn y llys, y gwersyll, y Senedd, 
a'r ddadleufa, — ^tywyllwch yn y wlad a'r dref, yn mysg tlawd a 
chyfoethog,— tywyflwch moesol a chrefyddol,— tywyllwch dudew 
— tywyllwch y gellid ei deimlo. A oes rhywun yn gpfyn beth 
oedd yr eelwysi yn ei wneyd gan' mlynedd yn ol? GeÜir ateb 
yn ebrwydd. Bodolai Eglwys Loegr y dyddiau hynny gyda'i 
herthyglau ardderchog a'i ffurf-wasanaeth anrhvdedófu8, ei chyf- 
undrefn blwyfol, ei gwasanaeth Sabbothol, a'i deng mil o glerig- 
wyr. Bodolai yr Ymneillduwyr gyda phwlpud rhydd, a rhyddid 
newydd ei enmll. Eithr yn anffodus giellir rhoi yr un hanet am 
y ddwyblaid. Yr oeddynt yn bodoU, eithr prin y gelUd dweyd 
eu bod yn fyw. Nid oeddynt yn gwneyd dim; yr oeddynt 
mewn cwsg trwm. Gorffwysai melldith Deddf Unffurfiaeth ar 
Eglwys Loegr; gorweddai gwywdra hawddfyd, a rhyddid oddi- 
wrth erledisaeth, ar yr YmneiUduwyr. Üniongrededd digyn- 
yrch, moesoîdeb oer, a duwinyddiaeth naturiol, heb unrhyw un o 
wirìoneddau bywydol Cristionogaeth, a ffurfient ^rfanswm dyag- 
eidiaeth yr eglwys a'r capel. Cytunai y ddwyblaid, o'r diwedd, 
ar un peth, sef gadael y diafol yn llonydd a pheidio a gwneyd 
dim er gwella calonnau ac achub eneidiau. Ac am y gwirioneddao 
pwysig dros y rhai yr aethai Hooper a Latimer at yr ystanc, a 
thros y rhai yr aethai Bazter, ac ugeiniau o Buritaniaia, i'r car- 
charau, yr oeddynt wedi eu llwyr anghofio a'u rhoi i gadw ar y 
silff. Yn gynnar yn nheyrnasiad Sior III. aeth y cyfreithiwr 
enwog Blackstone, o gywreinrwydd, o eglwys i eglwys yn Llun- 
dain 1 wrando pob clerigwr o unrhyw nod. Dywedai na chlywodd 
un bregeth a gynnwysai f wy o Grifltionoçaeth nag a geir yn 
ysgrifeniadau Cicero, a bod yn ammhoaibl gwybod, oddiwrtb 
dcum a glywodd, pa un a oedd y pregethwr yn ddisgybl i 
Confocias, Mahomed, ynte CiÌBÍ. n 

I'r un cyfeiriad yr aiff tystiolaeth Dr. Stoughton, efe 
yn Annibynwr, ac yn un a gydnabyddir ar bob ilaw yn 



Digitized 



byGoogle 



332 m T DIWTGIAD MBTHODI8TAIDD. 

un o'r awdurdodau diogelaf ar hanee crefydd yn Lloegr 
yn y çyfnod hwn. 



14 Dengys tndalenan y Spectator," ebai (Reìigion t» tíU time 
ej Çueen Ánne amd tke Georgee, cyf. L, tudal 164), fodolaeth 
ffohneb dychrynllyd ; ac o dan, a thn hwnt, i'r ffohneb hwnnw 
nis gall unrhyw ddarllennydd lai na chanfod swm dirfawr o 
ddrygioni, gan nad pa mor gelfydd y'i gwyngelchir. Bhaid fod 
nifer fawr. yn y cylchoedd nwchaf, o*r meibion a'r merched yr 
ysgrífonnaa Addiaon ac eraill yn bennaf ar en cyfer, yn ddwfn 
mewn anfoetoldeb. Ond nid mor hawdd ydyw penderfynn pa 
mor bell y mae y desgrífiadan yn aieb i'r gwiríonedd. • • • 
Ar y crfan, argraff boenna ac anhapns a gynyrchir. Ac nis 
gaUwn lai na iheimlo, pa mor ddidwyll bynnag yr amcenir at 
hynny, nad cet yng ngwawdiaeih finiog yr ysgrífenwyr ffraeth 
hyn nemawr o ddvUnwad inajg ai wella y drynoni a ddàdlenir 
mor fedrns ganddynt. Ac nid oedd, ychwaith, nemawr ddim 
dylanwad iachns ai hynny yn J pregethan dysgedig a moesol a 
draddodid yn yr eglwysL Cvíea nofelai» De Foe ddesgrífiadan 
dychrynllyd o gnawdolrwydd, y rhai oeddyni yn ddian yn 
•ylfaenedig ar ffeithian. Ýr ydym yn ieimlo hefyd fod cyhoedd- 
iad y fath weithian, san y faih awdwr, a'r derbyniad helaeih a 
gawaani, yn adlewyrchn golenni anffafríol iawn ar y chwaeth 
gyhoeddns. Dylem gofio, hefyd, yr hyn a ddywedwyd mor 
fynych am benrhyddid y chwarendy, yn yr ades honno. Yr 
ydym yn çyfarfod â goíygfa ofnadwy hefrd wrth ddis^yn i*r 
cylchoedd isaf ; gesyd nn o esgobion y dyddian hynny hi allan 
mewn modd tra grymna. Trowyd dvdd yr Arglwydd i fod yn 
ddiwrnod y diafol; y mae mwy o benrhyddid, haloffrwydd, a 
meddwdod, mwy o ymladdan a mwrdradan, ar y dydd hwn nas 
ar yr holl wythnos gyda'i gilydd. Mae defnyddio gwirodydd 
poethion wedi dyfod yn haini; ileddir pobl gan frandi: y mae 
drygioni yn gyffredinol." 

Tn awr, y mae yn bryd i ni droi ein hwyneban tua 
Chymrn. Gallech dybied, ar rai ysgrifenwyr, fod 
Cymm, yn enwedig deheubarth y Dywysogaeth, yn 
rhyw hanner paradwys y pryd hynny. Ceisir bychanu 
y Diwygiad Methodiataidd, — weithiau yn ffafr yr 
Eglwye Sefydledig yng Nghymru, yr adeg honno; a 
phryd arall, o eiddigedd dros lafur a gwaith yr hen 
Anghydffurfwyr. Nid ydym yn ol i neb pwy bynnag 
yn ein parch iddynt a'n bedmygedd o'u gwaith, eu dysg- 
eidiaeth, eu llafur, a'u dioddefiadau, yn Lloegr a 
Chymru. Tua chan' mlynedd cyn toriad ailan y diwyg. 



Digitized 



byGoogle 



T DIWTGIAD METH0DI8TAJDD. 333 

iad y sefydlwyd yr eglwys Anghydffurfiol gyntaf yng 
Nghymru; a thua chan' mlynedd cyn hynny y sefydl- 
asid Protestaniaeth yn drwyadl drwy y deyrnas hon. T 
dydd olaf yn unig a ddengys f aint a gwerth y gwaith a 
wnaed gan yr hen Anghydffurfwyr yn y cyfnodau hyn. 
Hwynt-hwy, gan mwyaf , a gadwasant Brotestaniaeth 
yn fyw yn y wlad, ac a gadwasant yn fyw Buritaniaeth 
dosbarthiadau canol cymdeithas drwy y deyrnas ; ac o'r 
dosbarthiadau hyn yn bennaf y tarddodd y Diwygiad 
Methodistaidd. Hwy oeddynt y " D i wygw y r o flaen y 
Diwygiad " : ac o ran ei hanes dynol neu ddaearol yr 
oedd ganddynt law yn ei ddwyn oddi amgylch, o leiaf 
yn ei wneyd yn bosibl. Nid ydym i anghofìo mai dyma 
y cyfnod y blodeuai Dr. Doddridge a Dr. Watts, gyda'r 
Ymneillduwyr yn Lloegr, a dyn o ddefosiwn yr Esgob 
Thomas Wilson yn yr Eglwys Sefydledig. Lleinw 
William Law hefyd le neillduol yn y cyfnod f el awdwr 
amryw lyfrau ymarferol a defosiynol, ac yn eu plith un 
— T Oalwad Difrifol — a gafodd y fraint o fod yn un o 
ddau lyfr & digon o swyn ynddynt i allu cyfodi Dr. 
Johnson o'i wely yn blygeiniol i'w ddarllen, a llyfr ag 
yr addefa Weeley ei hunan ddarfod i'r darlleniad ohono 
f od yn foddion i hau yn ei feddwl hadau y diwygiad. 
Meddai Çymru hefyd restr ddisglaer o gymwynaswyr, 
yn Eglwyswyr ac Anghydffurfwyr, yn y cyfnod hwn. 
Perthynai yr Eglwyswyr ohonynt yn bennaf i'r unfed 
ganrif-ar-bymtheg, a'r Anghydffurfwyr i'r ganrif ddi- 
lynol. Tmhlith y dosbarth cyntaf enwir Salisbury, Dr 
Davies, Thomas Huett, Dr. Morgan, Dr. Powel, Dr. 
Davies, E. Prys, Dr. Parry, Heylin, Middleton, a Rhys 
Prichard. Ymysg yr Anghydffurfwyr nodir Wroth, 
Robert Powel, Erbury, Walter Cradoc, Vavassor 
Powel, Morgan Llwyd, Thomas Gouge, Stephen 
Hughes, Peregrine Phüips, Hugh Owen, James Owen, 
àc. Cafodd hanes John Penri, yr hwn, mewn rhyw 
ystyr, a ystyrir y pennaf o'r Anghydffurfwyr, amlyg- 
rwydd haeddiannol ar dudalennau T Geninen yn ddi- 
weddar. Ceir hanes cryno a chywir ohonynt yn y Uyfr 



Digitized 



byGoogle 



334 T DIWYOIAD MHHODI9TAIDD. 

tra dyddorol hwnnw, Cambro-British Biography — 
(8ketchc$ öf Seperal WeUh Noncanformistê of the 
Seventeenth Century, by W. Richardc, LIJ).). Mae eu 
hanet nid yn unig yn ddvddorol, eithr yn rhamantua. 
Diau hefyd fod pethau ntwy wedi en colli nen heb en 
hysgrifennu erioed. Y fath hanes sydd wedi ei grynhoi 
i oes a Uafnr Vavassor Powel a'i gydoeswyr ! " Dyma y 
oedyrn a fn wyr enwog gynt," 

Dian fod rhywrai hefyd, fel y sylwa Dr. Lewia 
Edwards, heblaw Griffith Jonee o Landdowror, ond heb 
fod mor enwog ag ef, yn llanw y bwlch, yn hanee 
c ymwyn aiwyr ein gwlad, rhwng hen Anghydffurfwyr yr 
ail-ganrif-ar-bymtheg a Methodistiaid y ddennawfed 
ganrif. Nid oes mewn hanes ond ei enw ef yn unig; 
ac y mae fel dolen gydiol y ddau gyf nod a'r ddwy ganrif 
rywfodd, gan fod dechren ei hanes ef yn ymestyn yn ol 
at yr hen Anghydffurfwyr, a diwedd ei hanes yn ym- 
estyn ymlaen i doriad gwawr y Diwygiad Methodistaidd. 
Hawdd ydyw olrhain hefyd ddylanwad yr Anghydffnrf- 
wyr i mewn i'r diwygiad ei hnnan. Yr oedd Gruffydd 
Jones yn disgyn o rieni Anghydffurfiol, ac ei hunan 
wedi bod yn efrydu, yn nechreu ei oes, mewn athrofa a 
berthynai i'r Anghydffurfwyr, yn nhref Caerfyrddin. 
Felly yr oedd Williams o Bantycelyn. Cafodd Daniel 
Rowlands o Langeitho lawer o'i gyfarwyddo gan y 
Parch. Philip Pugh, gweinidog Anghydffurnol Llwyn- 
piod. Argyhoeddwyd William Pritchard, Clwchder- 
nog, un o gyndadau Ymneillduaeth yn Ynys Môn, drwy 
wreichionen o dân oddiar allor deuluaidd un Francis 
Evans, un o aelodau eglwys Anghydffurfiol Pwllheli. 
Ac nid yw hyn yn ddiameu ond ychydig o ffeithiau allan 
o liaws o rai cyffelyb a gymerasant le mewn parthan 
eraill o Gymru. Dywedwn yn ddibetrus, fod rhan i'r 
Anghydffurfwyr yn y Diwygiad; ond dywedwn yr nn 
mor ddibetrus, na buasent byth yn ei gynyrchu. Darfu 
i Morgan Llwyd o Wynedd brophwydo am y Diwygwyr 
Methodistaidd (Trytorfa Ysprydol, llyír ü, tudal. 
175); ac er mai am rai Cymru yn nnig y prophwydai 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGIAD MSTH0DI8TAIDD. 335 

ef e, y mae ei eiriau y desgrifiad goreu sydd bosibl o'r 
Diwygwyr yn gyffredinol yn Lloegr a Chyinru. " Mae 
dynion gwych, hiliogaeth yr hen Jacob, yn barod i 
gyfodi allan o'r pridd; ac er hynny o'r nefoedd y dis- 
gynant. Y mae ffynonnau y môr tragywyddol yn torri 
allan ynddynt; ac ni all y byd, na'r cnawd, na'r 
cythraul, mo'u cau, na'u cadw dan y ddaear. * * * 
Mae hyn yn agos, wrth y drws ; îe, ac yn oee gŵr fe'i 
gwelir." Darluniad hollol gywir; cyfodasant o'r 
pridd, ac eto o'r nefoedd y disgynasant. Yn Wealey a 
Whitfield yn Lloegr, yn Harris a Rowland, ac eraill, 
yng Nghymru, yr oedd ffynonnau y môr tragywyddol 
yn torri allan. Daethant mewn rhan o Eglwys Loegr, 
ac mewn rhan oddiwrth yr Anghydff urf wyr ; eto o'r nef - 
oedd y disgynasant. Yr oedd yn eu hanes ry w elfennau 
dwyf ol nas gallesid cyfrif am danynt ond ar y tir eu bod 
wedi disgyn oddiwrth Dduw, ac nis gallai dim eu " cau 
na'u cadw dan y ddaear." 

Ond y pwnc pennaf, feallai, yng nglŷn & hanes y 
Diwygiad ydyw, Beth oedd cyflwr y deyrnas gyda golwg 
ar grefydd ysprydol cyn ei doriad allan. Nid pa f aint o 
oleuni a fodolai yn y wlad yw y pwnc pennaf , eithr pa 
fath oleuni ydoedd. Credwn y gellir profì mai goleuni 
oer y pen ydoedd, heb nemawr o wres calon ynddo. Nid 
mater o ystadegaeth mo hwn, — nid wrth gyfrif nifer yr 
Anghydffurfwyr y penderfynir hyn, eithr wrth sylwi or 
eu gweithrediadau. Y mae gennym bob tystiolaeth i 
brofi fod tywyllwch anwybodaeth yn ymdaenedig dros 
Wynedd, a bod eglwysi Anghydffurfiol y Deheubarth, y 
mwyafrif ohonynt, yn gwyro i'r goriwaered. Ysid 
hwynt gan yspryd dadleuaeth. Yn wir y mae gennym 
brofion pendant na roddai y pwlpud Anghydffurfiol yn 
Lloegr sain glir ar brif wirioneddau yr Efengyl. Ni 
roddid nemawr o bwys ar wirioneddau crefydd ddat- 
guddiedig, ond traethid yn helaeth ar grefydd naturiol. 
Hynny o wir Buritaniaeth a fodolai, yn y pwlpudau 
Ymneillduol yr ydoedd ; ond ni cheid namyn eilun ohono 
yno. Addefir yn gyffredinol f od yr hyn a elwir y ddadl 



Digitized 



byGoogle 



336 T DIWYGIAD MBTH0DI8TAIDD. 

Arminaidd wedi arwain yn naturiol i Ariaeth, ac wedi 
hynny i Umtariaeth. Edrydd un o weinidogion Ym- 
neülduol blaenaf Llundain wrth Wilberforce (Life and 
Time$ of Lord Palmenton, by Ewing Bitchie; cyf, i. 
tudal. 99), fod tuag un allan o bob ugain o'r rhai fu dan 
addysg gyda Dr. Doddridge efengylaidd wedi troi yn 
Soániaid, neu yn gogwyddo felly ; ac fod braidd yr oll 
o'r hen eglwyn Preebyteraidd wedi troi yn Sociniaid. 
Dyma sefyllf a pethau yn Lloegr ; ac y mae gennym bob 
Ue i gredu nad oedd pethau nemawr well yng Nghymru. 
Addefir na f u yn y Dywysogaeth unrhyw adfywiad cre- 
fyddol tua'r adeg honno ond yr hyn a ddaeth drwy 
offerynoliaeth Giiffith Jonee o Landdowror, yr hwn a 
ystyrir yn Seren Foreu y Diwygiad Methodistaidd, ac 
yn rhan o hono. Felly nid oedd dim yn hanee crefyddol 
Cymru a allasai beri gwahaniaeth rhyngddi a rhannau 
eraill y deyrnas. Yn y flwyddyn 1715 casglwyd, gan 
Daniel Neal, haneeydd y Puritaniaid, ystadegau yr 
Anghydffurfwyr drwy y deyrnas, a rhoir eu nifer gan- 
ddo yn 1,107 o gynulleidfaoedd. Yn ei ystadegaeth ef, 
nif er yr holl gynulleidf aoedd drwy Dde a Oogledd Cymru 
ydoedd 43, yn cael eu gwneyd i fyny o Breebyteriaid, 
Annibynwyr, a Bedyddwyr. Yn niwedd y trydydd 
deng mlynedd o'r ddeunawf ed ganrif cwynid gan amryw 
o'r Ymneillduwyr goreu drwy y deyrnas fod eu heglwysi 
yn gwywo mewn rhif ac ysprydolrwydd. Cwyn y 
downgrade> gant-a-hanner o flynyddoedd, a mwy, yn ol, 
ydoedd. Cyhoeddwyd llyfr yn cynnwys ymchwüiad i 
achonion dirywiad Ymneülduaeth (Dr. Stoughton, çyf. 
i., tudal. 221) ; ac er fod yr awdwr yn amheu gwirion- 
edd yr haeriad, eto y mae y ffaith ei fod yn cyhoeddi y 
llyf r yn profi f od y f ath haeriad yn cael ei wneyd. Yna 
aiff ymlaen i nodi yr achoeion o'r dirywiad, os ydoedd 
yn bod, sef rhagfarn y gweinidogion, pregethau hirion, 
gweddîau byrion, yr ieuenctyd yn cael eu rhoi mewn 
ysgolion üchel-eglwysig, àc. Ac, fel un o'r prif bethau, 
awgryma y dylai gweinidogion Ymneillduol ddysgu ar- 
f erion c^rmdeithasol mwy boneddigaidd I Hawdd can- 



Digitized 



byGooglé 



Y DIWYOIAD METHODI8TJUDD. 337 

fod oddiwrth y feddyginiaeih nad oedd hwn yn deall 
arwyddion yr afiechyd. Atebwyd ef gan weinidog ieu- 
anc a ddaeth wedi hynny yn enwog, nid neb llai na Dr. 
Philip Doddridge, yr hwn oedd ar y pryd (1729) yn 
weinidog i gynulleidfa o Ymneillduwyr yn Ribworth, 
swydd Leicester. Teitl yr atebiad ydyw, " Free 
Thoughtt on the best Means of Reviving the Dissenting 
Interest." Yr achos o'r dirywiad, yn ei fryd ef , ydoedd 
gwrthgiliad ysprydol yr aelodau ; a gesyd allan y dylai 
pawb sydd yn ewyllysio yn dda i Ymneillduaeth ym- 
egnio eu goreu i gael adfywiad ar grefydd ymarferol. 
Fel un peth tuag at wella, anoga i gael pregethu da, 
llawn o ddifrifwch ac eneiniad, — nid pregethu union- 
gred sychlyd yn unig, eithr pregethu llawn o yspryd 
efengylaidd, ac yn gyfaddaa i'r oee. Y bobl gyffredin, 
yn ei fryd ef , ydoedd nerth yr eglwysi Anghydff urfiol ; 
felly argymellai weinidogaeth fuddiol iddynt hwy. 
"Dylai y pregethwr," eb efe, a fyddo yn gymeradwy 
gan Ymneülduwyr, fod yn bregethwr efengylaidd, 
profiadol, syml, a aerchiadol." 

Yr ydym wedi cymeryd trafferth i fanylu ar hyn gan 
ein bod yn ystyried ei fod yn ddesgrifiad lled gywir o 
Gymru yn yr adeg dan sylw. Mae'n amlwg i bob 
meddwl diduedd mai gwanychu yr oedd Ymneillduaeth 
o ran ei hysprydolrwydd yn y Dywysogaeth, ac mai 
gwanychu y buasai oni bai toriad allan y Diwygiad 
Methodistaidd. Am yr Eglwys Sefydledig, yr oedd oi 
gwaith yn anghef nogi llaf ur Orif&th Jones yn profi beth 
oedd ei sefyllf a hi ; a chyflawnodd feeur ei hanwiredd yn 
nhroad allan y diwygwyr yn Lloegr a Chymru. Ac y 
mae yn bur darawiadol, pan y daeth y diwygiad, nad 
oedd neb yn ei brisio yn fwy na'r rhai mwyaf ysprydol 
ymysg yr hen Anghydffurfwyr. Yr ydoedd iddynt hwy 
fel bywyd o feirw. Yn Hunanfywgramad John Thomas, 
a ysgrifenwyd ganddo yn y flwyddyn 1767, ceir gair tri 
nodweddiadol. Dechreuasai y gwr hwn bregethu gyda'r 
Methodistiaid ; bu yn cadw ysgol mewn amrywiol fan- 
nau, eithr ymunodd â'r Annibynwyr, a bu yn weinidog 



Digitized 



byGoogle 



338 T DIWTOIAD MBTHODISTiJDD. 

Uafarns ar eglwyt Rhaiadr Gwy a nif er o eglwysi eraill 
yn sir Faeeyfed. Tn y flwyddyn 1761 aethai i Athrofa 
y Fenni ; " ond byddwn, yn y gwyliau," meddai, " yn 
rhoi tro i 8ir Aberteifi, i gael tipyn o dân Llangeitho i 
gadw fy enaid rhag iythu yn y f ro tua'r Fenni." Tebyg 
îod digon o oleuni i'w gael " yn y fro tua'r Fenni," ond 
tân oedd yn brin yno. 

Gellir caaglu beth oedd aefyllfa crefydd yng Nghymru 
hefyd mewn adeg foren oddiwrth ganeuon Rhys 
Prichard, ac mewn adeg ddiweddarach oddiwrth farw- 
nadau Williams o Bantycelyn. Y mae yr un mor deg 
i ni gaaglu hanee crefydd yng Nghymru oddiwrth y can- 
euon hyn, ag ydyw i feirniaid Homer gaaglu pa fath 
grefydd oedd yng ngwlad Groeg oddiwrth ei ganeuon 
ef . Dylid cofìo hefyd, heblaw bod yn awenydd blas-ber, 
fod Williams yn haneaydd eglwysig o gryn ymchwil, f el 
y prawf ei lyfr ar " Hanee Holl Grefyddau y Byd." Yn 
ei farwnad i Howel Harris, yn y pennill a feirniedir 
mor lym yn fynych, gallwn ganfod nid yn unig nerth 
deegrifiadol, eithr hefyd graffder hanesyddol: — 

" Pan 'roedd Cymrn gynt yn gorwedd, 

Biewn rhyw dywell, tirwol hûn, 
Heb na Phretbyter ne 'ffeiriad, 

Nac un esgob, ir ddi-hùn ; 
Yn y cyfnof tywyll, pyg-ddn, 

Fe ddaeth àjn fel mewn twym iaa, 
Yn llawn gwreichion golen, tanllyd, 

Drefeca fach i ma's.* 

Credwn mai nid heb amcan neillduol y defnyddia y 
bardd y gair " cyfnoe " — yr adeg rhwng dydd a nos ; ac 
nid çyfddydd — yr adeg rhwng nos a dydd. Dydd 
Puritaniaeth wedi darfod; ac, o ran dim ellid ei ddis- 
gwyl oddiwrtho, ei haul wedi machludo. Yn agoeach 
i ddiwedd yr un gân eonia am Harris yn " dihuno " yn 
y plygain pan 'roedd hi yn dywyll nos. Wrth son yn y 
rhan gyntaf am y "cyfnoe," edrycha ar y dydd oedd 
wedi myned heibio ; ond yn y rhan arall, wrth son am y 
" plygain," golyga y dydd oedd ar dorri. Cadarnheir 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGIAD METHODIBTAIDD. 

ni yn y syniad ei fod yn dewis ei eiriau gydag amcan 
neillduol, pan y darlunia Griffith Jones, o Xanddowror y 
yn ei farwnad iddo, fel seren : — 

"• • • A ddisgleiriodd 

Pan oedd tew gymylau'r hwyr 
Wedi 'hedeg dros ardaloedd, 

A difetha u ooleu'n Uwyr ; 
Gweinidogion bron yn gyson 

Oedd yn en hanner nos o hûn, 
Bloedd ei ndgorn ddaeth yn union, 

Ac fe'i clywodd arnbell un." 

Ond y mae yn eglurach o lawer eto pan y dywed, mewn 
rhyddiaeth blaen, yn ei atebiad gan Phüo Evangdiu$ i 
lythyr Martha Philojmr am ansawdd crefydd yn adeg 
toriad allan y Diwygiad Methodistaidd : — 

"Ac ar ol dyfod rhyddid cydwybod, yn nvddiau'r Brenin 
William, o fendigedig enw, yr act orau wnaed erioed ar ochr 
crefydd; eto ymhen ychydig oerodd y ddwy eglwys, nes i an- 
wybodaeth oresgyn wyneb y tir, gwŷr y cwrdd, cystal a gwŷr yr 
eglwys, oedd yn diodde'r twmpath chwareu, anwybodaeth oedd 
yn goresgyn wyneb Cymru, nid oedd braint a safai i fyny yn 
erbyn llygredigaeth yr oes, nes oddeuWr flwyddyn 1738 y torodd 
goleuni allan f el y wawr mewn llawer o ardáloedd y byd : offer- 
ynau bywiol amryw a godasant yn Lloegr, ac aethant i'r prif- 
ffyrdd a'r caeau gan bregethu gair y bywyd mewn amser ac allan 
o J 



Yna aiff ymlaen i ddangos, mewn iaith ddesgrinadol 
gref , fel yr oedd y tân nefol wedi ennyn yn yr Alban, yn 
Lloegr Newydd, ac yn Georgia ; a thyr allan, pan y daw 
at hanes enynniad y tân yng Nghymru, yn y geiriau 
canlynol : — 

"Ond O! hyfryd forau, disgleiriodd yr haul ar Gymru, fe 
gododd Duw onerynau yma o'r ìlwch ac a'u gosododd i eistedd 
gyda phendefigion ei bobl." • • • « Chwe' sir y Dehau a 

Sofleidiodd y gair yn forau, fe glywyd y ceiliogod yn canu, fe 
dihunodd hen wylwyr ag oedd wedi cysgu; pregethwyd bob 
Sul yn yr eglwysi; deffrodd Ymneillduwyr.^ 

Gadawn, hyd yegrif arall, ein sylwadau ar y diwyg* 
iad yn ei nodweddau cyffredinol, ei gysylltiadau Uen- 
yddol, a'i ganlyniadau. 



Digitized 



byGoogle 



840 T DIWTOAD IttTHODHTAIDD, 



n. 

Yr ydym, yn ein hyigrif flaenorol, wedi profi, i bob 
meddwl diragfarn, ni dybygem, beth oedd eefyllfa 
Cymru ar doriad allan y diwygiad, a pha beth a ddaethai 
o'r wawr a doraaai allan cyn hynny drwy lafur yr Ang- 
hydffurfwyr. Y mae yn demtaaiwn i ni ddyfynnu 
ychydig o ymadroddion ymhellach, ar yr un mater, a 
geir gan Charlee o'r Bala. Nia gwyddom pa un i synnu 
ato fwyaf yn Mr. Charlee, ai eglurder ei dduwinydd- 
iaeth, boneddigeiddrwydd ei yepryd, ai ynte ei degwch 
haneeyddoL Un amcan ganddo yn ddiau yng nghy- 
chwyniad y Drytorfa Ttprydol ydoedd gwneyd cyfiawn- 
der â'r hen Anghydffurf wyr. Fel hyn y dywed yn ei 
•ylwadau am Walter Cradoc : — 

oeod y cwbl ynghyd, pell fyddom oddi wrth feddwl yn 
wael am y deffroad a*r diwygiad crefyddol a welodd Cymrn yn 
yr oet ddiweddaf . Er na chytheeddodd trwyddi, yn gyff- 
redinol oll, fe wneeth ei ol, gyda nerth neüldnol, trwy lawer o'i 
hardaloedd, yn enwedig yn airoedd Mynwy. Brecheiniog, 
líeeeyfed, Trefaldwyn, a Dinbych: a ffrwyth oadiwrtho ydyw 
amrrw o gynnüeidfaoedd yr YmneUldnwyr a*r Bedyddwyr, 
•ydd mewn emryw fennen hyd heddyw. Perch dyledwy i'r 
gwŷr enwog, llafnrni nchod, yw fod en ooffadwriaeth yn ber- 
eidd ac yn werthfawr gan bawb a garant lwyddiant yr Èfengyl 
yn ein gwlad. Drwyddynt hwy, ac ereiU o'n cyd-weithwyr, nad 
ydynt mor hyspys i ni, fe wawriodd golen-lewyrch ar ein gwlad : 
ac y mae, mewn mesnr mwv nen lai, yn parfaan o hynny hyd 
heddyw; ydyw, trwy anfeidrol ddaioni Daw; ac, er pob rhyw 
gymylan, fe M gododd yr hanl yn nwch i*r lan :" torrodd ei olen> 
a'i wree aUan yn fwy çrymns: ymledodd gwybodaeth, er 
gwaethaf pob gwrthwynebiad ; bn orfod ar y bwystfilod rhn- 
adwy, na fedrant garu'r golenni, ffoi a distewi yn en Uochesan 
dreigaidd en hnnain. * * * Cmd cafodd y wawr hyfryd a'r 
boren-olenni hwn ei orchgnddio gan gymylan dnon: daeth atal- 
iad bnan ar y gwaith, o ran ei lwydcuant grymne; a*i effeithian 
harddaf a aethant yn raddol ar ddiflaniad. 

Yna dyry Mr. Charlea y rheeymau tebygol am y di- 
rywiad, megis y rhyfeloedd gwladol, a'r terfysgoedd a 
gymeraaant le yn y blynyddoedd hynny, a'r erlid a'r 



Digitized 



byGoogle 



T DIWTGIAD METH0DI8TAIDD. 841 

carcharu fu ar yr hen Ymneillduwyr tua'r adeg honno; 
ond yn y geiriau canlynol rhydd yr hyn a ystyriai ef e y 
prif reswm droe fethiant y diwygiad hwnnw, yn amaer 
yr Anghydff urf wyr : — 

Ond feellai mai yr achlysnr mwyaf o*r diflmiad oedd y 
diffyg o ymnniad â'n» gilydd fel corff cyd-gyaylltiol. Yr oeddynt 
megis esgyrn da i'w corffori: ond eto yn parhan heb gymalau 
cynhaliatth. Heb law hyn oll, er bod y tri gwŷr nchod (sef 
Mri. Wroth, Vav*tsor Powel, a Walter Cradoc) o yspryd tang- 
nefeddoe, ac yn cyd-rodio mewn cariad, ar yr nn pryd ag yr 



oeddynt yn wahanol en barnao am rai pethan; eto ymhlith en 
canlynwyr cyfododd dadleuon anfuddiot ynghylch trefniadan a 
llywodraeth eglwytiff, y drefn o fedyddio, íc. AV dadlenoa 
hyn am bethao o ychydig bwya a fagaiant bleidgarwch ac ang. 
hariad ; aeth rhwymyn tangnef edd yn chwüfriw ; a darfn, mewn 
gradd mawr, am bob nndeb ▼spryd. Drma'r modd y gwanha- 
wyd, ac, yn y diwedd, y difethwyd egfwysydd cyfam. — (Trp* 
êorfa Yrprydol, cyf. L, Hyd., 1799). 

Bellach awn ymlaen at amser toriad allan y Diwyg- 
iad Methodistaidd. Cofier mai yn ei gysylltiadau cyff- 
redinol yn nnig y mae a wnelom ni âg ef yn awr ; nid 
ydym yn proffean myned i mewn i'w fanylion na cheisio 
olrhain ei hanee mewnol, — perthyn hynny yn bennaf i 
diriogaeth y duwinydd a'r hanesydd eglwyng. T mae 
nn peth ynglŷn ftg ef yn taro pawb, sef ei sydynrwydd, 
a'r ffaith ei fod wedi torri allan tna'r nn adeg mewn am- 
rywiol fannan. Rhyw gyffrawd nefol ydoedd yn cyn- 
niwair draw ac yma, ac nid llanw rheolaidd yn llifo o'r 
naill wlad i'r llall ar hyd y sianelydd arferol. Felly y 
dengys hanesiaeth eglwysig y bu gydag amryw ddiwyg- 
iadan yn flaenorol. Torodd y Diwygiad Protestanaidd 
allan, tua'r nn adeg, yn Germani, Switzerland, a 
Ffrainc, a hynny ar nnwaith, ac heb unrhyw gysylltiad, i 
olwg dyn, rhwng y toriadau allan &'u gilydd. Gwir fod 
yr offerynnau drwy y rhai y daeth i'r golwg yn naturiol 
yn agoaau at eu gilydd ; ond yr oedd hynny bob amser ar 
ol i'r amgylchiad gymeryd lle. Digon gwir hefyd fod 
parotoadau rhagluniaethol, bob amser, yn rhagflaenu y 
diwygiadau ; ond yr oedd y cyf ryngiadau dwyf ol yn ym- 



Digitized 



byGoogle 



842 T DIWTOIAD MSTHODUTAIDD. 

ddangoe fel yn hollol annibynol ar 7 rhai hyn. Symud- 
iadau dwyfol yn nhiriogaeth crefydd hefyd ydyw pob 
gwir ddiwygiad, er y bydd Uawer o gyfnewidiadau cym- 
deithatol a haneeyddol yn canlyn fel effeithiau. Yr 
oedd cychwyniad Crittionogaeth, y Diwygiad Protestan- 
aidd, a'r Diwygiad ìfethodistaidd, yn meddu rhyw nod- 
weddau tebyg i'w gilydd. Cynwysai pob un ohonynt 
ffrwyth aeddfed cyfnodau blaenorol, a gwreiddiau cryf- 
ion oeeau dilynoL Ff urfia pob un ohonynt drobwyni 
hanesyddol pwysig : teimlir eu heffeithiau hyd ddiwedd 
amaer. Arweiniwyd hwynt i mewn gan ogwyddiadau 
meddyUol a chan amgylchiadau rhagluniaeth. Rhag- 
flaenid cychwyniad Cäiitionogaeth gan y dyheuadau a 
gynyrchwyd gan fynegiadau prophwydi ac arweinwyr, 
gan waagariad yr Iuddewon, buddugoUaethau Alex- 
ander, iaith a Uenyddiaeth Groeg, arfau a chyfreithiau 
Bhufain, dirywiad eilunaddoliaeth, Uedaeniad am- 
mheuaeth, awydd am ddatguddiad adnewyddol o Dduw, 
a gobeithion am Fe»ah. Blaenorid y Diwygiad Pro- 
testanaidd gan ymlygriad y Babaeth, dirywiad mynach- 
aeth, duwinyddiaeth yr Ysgolwyr, cynnydd cyfriniaeth, 
adnewyddiad Uenoriaeth, darganfyddiadau celfyddydol 
a daearyddol, cyhoeddiad y Testament Groeg, yspryd 
rhydd-ymchwüiad, egnion tuag at gyrraedd rhyddid 
personol a chenedlaethol. Deffroid gwledydd cyfan gan 
leiaiau dwyfol yn galw trefn aUan o'r annhrefn. Ac fel 
yr ydym wedi dangot o'r blaen, yr oedd arwyddion 
cyffelyb i'r rhai hyn, eithr ar raddeg lai, yn blaenori 
y Diwygiad Methodittaidd hefyd. O dan y Uygredig- 
aeth a'r anyBtyriaeth, o dan y ffurfioldeb peirianyddol, 
a nodweddai yr oee honno, isûw i arwyneb cymdeithas, 
yr ydoedd rhyw ia-lais dwfn yn prophwydo i'r craff ei 
olygon a'r teneu ei glutt fod, wrth y drws, rywbeth a 
dorai ar yr unffurfiaeth marw hwn. Eithr pan ddaeth 
y diwygiadau cydnabyddai pawb mai cyfryngiadau 
dwyfol oeddynt. Er y dymuno a'r disgwyl am dano, 
a'r parotoi mewn rhagluniaeth ar ei gyfer, pan y daeth 
y diwygiad teimlai pawb mai y "peth yma " yn cael ei 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWTOIAD M3TH0DI8TAIDD. 34* 

dywallt o'r neíoedd ydoedd. Nis gellid ei gamsynied. 
Nid oedd y parotoad rhagluniaethol yn gwneyd y cyf- 
ryngiad ysprydol, yr hyn a ffurfiai gnewyllyn y diwyg- 
iad, yn llai dwyíol. 

Teimlai arwyr y diwygiadau hyn ryw hoender ys- 
prydol yn eu meddiannu yn awyr y diwygiad. Y 
teünlad o ddechreu gwanwyn a dyfodiad haf ysprydol 
ydoedd. Toddai i ffwrdd rew gauafau hirion, a thy- 
wynai, o'r diwedd, haulwen haf. Cwynai grwgnach- 
wyr ac ofnai llwfriaid; ond meddiennid ysprydoedd 
eraill gan aabri digyffelyb. " O ! ganrif ," meddai Ulric 
Von Hutten, " ffynna yr efrydiau, deffry yr ysprydion, 
amheuthyn ydyw cael byw." "Pe y darllennech holl 
groniclau yr amser a aeth heibio," ebe Luther, "ni 
chaech ganrif, er genedigaeth CrÌBt, fel hon." Tebyg 
ydoedd hanee ysprydoedd yng ngwawr y Diwygiad 
Methodistaidd. Dyfynaaom eisoea beth a ddywedai 
Morgan Llwyd o Wynedd am dano, cyn ei doriad allan. 
Ymbranciai Williams o Bantycelyn mewn nwyfiant yn 
ei oleuni a'i wres. Tebyg mai efe oedd un o'r rhai 
mwyaf eryraidd ei olygon o'r Diwygwyr Cymreig. 
Gwrandawer arno yn y llinellau canlynol : — 

Oddeutu dechrea y dyddiau hynny, meddaf , y torrodd allen 
ddiwygiad hyfryd mewn amrTwiol faimau o'r byd, fel ooleo yn 
torri allan o ian gwmwl tywyll ; yn gyflawniad o'r 'agryuivr aySi 
dywedyd, "Y bobloedd oedd yn eutedd mewn tywylíwch a 
welodd oíeuni mawr ; ac i'r rhai a eiateddent ym mro a cbysgod 
angeu y tywynodd goleum iddynt." Er*s oet o*r blaen yr oedd 
trwmgws^ fel diluw wedi ymdaenn dros wyneb yr holl eglwysi 
diwrgiediff ; nid yn unig yn Europ, jnegis Cymru, Lloegr, Scot- 
land, ac Iwerddon, ond hefyd eglwysi Gogledd America; a*r 
goleuni hwn, pan y torrodd allan o eanol y tywyllwch, oedd 
ryf eddod a syndod i bawb, megis y goleuni yn y Gogledd ; mor 
ddisymwth, mor oleu, ac mor awdurdodol y daeth i lawr ai 
ddynolnrw, i ddatguddio iddynt eu trueni a'u coUedigaeth, fel 
yr oedd goleuni y Gogledd yn arwydd cymhwys ohono; mor 
oleu ac mor awdurdodoì fel nad oedd Ue i neb i'w wrthsefyll; 
mor dáuymwth fel na ẁyr neb yn iawn pa le y dechreuodd 
gynta' ; ac mor gynted yr ehedodd ymlaen, ac y cynysgaeddodd, 
fel y llanwodd wyneb y tir mewn ychydig ddyddiau; yn cyf- 
lawni yr Ysgrythyr 8y*n dywedyd, u Pel ▼ tvwyna'r fejlten oV 
dwyraan i'r gorllewin, felly y bydd dyfodiad Mab y Dyn." 

Digitized by LjOOQ IC 



M4 T DrWTOlAD MMTHODISTJLIDD. 

NidMiMbi wyr, moddaf , pa le y torrodd y tân hwn allan 
gyntaf ; ot yn Americe, yr oedd efe wedi ennyn yme yn Eorop 
erbyn i'r newrdd ddyfod treoodd o*i fod wedi ennyn yno; oe yn 
■arop, gynted ag yr oedd y fflam yma, daeth y newydd ei bod 
ki yno hofyd; ac y mee yn bnr debyg i'r Yspryd a gwympodd 
ar y ddan dy»t yn Iioegr Newydd gwympo hefyd ar yr nn ameer 
ar ddan arall yn hen Loegr: ac feuy eüwaith ar ryw rifedi 
bychain o athrawon yn ScoUand, Cymru, a Ueoedd eraill : ond 
ymhen ychydig flynyddan yr oedd y tân hwn wedi ymdaem» i 
amryw ardaleedd yn Enrop ac America ; f el erbyn heddyw y 
mae holl9gledd Amerìca yn cael clywed Bfengyl Crist: ac nid 
Uai yr ymdaenodd yn Sorop; canys Gwynedd a Deheudir 
Cymra, Iwerddon, ac amryw leoedd eraül, a gafodd yn ddi 
weddar glywed am yr iachawdwriaeth rad. 

Dyfynanom y deagrífiad uchod o'i Draethawd a eilw 
Aurora Borealis, Ue y mne» mewn afiaeth mawr, yn 
oeiaio cyaylltn rhyw ymddangoeiadaa neillduol o'r 
Ooleuni Gogleddol, ag oedd wedi ymddangos yn y ffurf- 
aíen y pryd hynny, â'r diwygiad oedd yn canlyn, fel ei 
arwydd, lle y dengyi ei fod yn gorfoleddn yn ei oleuni. 
Gyda'i f edr deagrifiadol f e welir ei f od yn troi ac yn ym- 
droi gyda'r diwygiad nee myned yn amleiriog ; ond gan 
ei f od yn ddarlun mor gywir o doriad allan y Diwygiad 
Methodiataidd tybiaaom mai gwell oedd ei adael, er ei 
feithed, i lefaru drosto ei hun. 

A oea rhyw ddeddf yn Uywodraethu ysgogiadau di- 
wygiadau crefyddol, ai ynte yr hyn a elwir gan dduwin- 
yddion yn benarglwyddiaeth yw y cwbl o'u hanes? Tr 
unig un ar a welaom ni, a geiûodd ateb hyn, oedd y 
meddyUwr Americanaidd gwreiddiol, Horace Bushnell. 
Mewn cyfrol o draethodau o'i eiddo (Pulpit Talent: 
E$9ay$; cyhoeddedig gan R. D. Dicldnson, tudal. 138), 
ceir traethawd ar u The Spiritual Eeonomy of Bevivalt 
of Religion," Ue y ceir ef yn ymdrin yn helaeth â'r 
cwestiwn uchod. Wedi darllen yr ymdriniaeth, am- 
ryw weithiau droeodd, nid ydym yn proffesu ein 
bod lawer cymhwysach i ateb y gofyniad uchod. 
Dylid oofio hefyd mai am Adfywiadau, ac nid 
Diwygiadau, y sonia Bushnell. Deil ef fod rhyw 
ymdoniadau tebyg, mewn ystyr wleidyddol a chym- 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYOIAD METHODISTAIDD. 345 

deithasol, yn ymdaenu yn fynych dros arwynebedd 
eang, a'u bod megia yn heintus, nas gellir en troi yn ol 
na'u llywodraethu mwy na llanw y môr. Tybia fod 
yma gyfatebiaeth rhwng y rhai hyn a chynhyrfiadau yn 
y byd crefyddol. Os ydyw Dnw mewn anian, a thrwy 
ragluniaeth mewn cymdeithaa, yn ysgogi pob peth, 
llawer mwy y gellid disgwyl ei fod yn ei eglwys yn peri 
y cyfnewidiadau sydd yn angenrheidiol er cynnydd a 
Uwyddiant crefydd yn y byd. Dengys fod y cynhyrf- 
iadau mewn natur yn ateb dibenion goruchel, yn gystal 
a'r rhai mewn cymdeithaa; paham lai nad ydyw cyn- 
hyrfiadau crefyddol yn ateb amcanion teilwng o Ddnw. 
Nis gall anian ddangos ei bod yn Uawn o Ddnw oddi- 
eithr drwy gyf newidiadan : gelwir natur yn wisg yr 
Anf eidrol : pe na byddai ysgogiadau bywyd o dan y 
wisg, ni byddai ond amdo, ac nid gorchudd dros fywyd. 
Dengys Duw ei Hun, mewn natur, drwy chwyldroadau 
yn gystal ag mewn tawelwch, drwy bethau ofnadwy yn 
gystal ag ym mhrydferthion y greadigaeth. FeÙy y 
mae yr Yspryd yn datguddio y presenoldeb Dwyfol yn 
yr Eglwys drwy amaeroedd o gynhyrfiadau ac adfyw- 
iadau, yn gystal a thrwy adegau o ddisgwyl tawel ac o 
gymundeb distaw. 

Ond pa fodd bynnag, y mae yn ffaith hanesyddol 
darawiadol am y Diwygiad Methodistaidd iddo dorri 
allan mewn amryw wledydd tua'r un adeg, ac mewn tri 
o fannau yng Nghymru, heb fod nnrhyw gysylltiad i'w 
weled rhyngddynt â'u gilydd. A pheth arall am dano, 
y mae yn hawdd ei adnabod, mai yr nn symudiad ydyw, 
— oblegid caria ei brif nodweddion gydag ef i bob man. 
Fel pob symudiad o'i fath, cyfaddaaa ei hunan i'r wlad 
a'r genedl y tỳr allan ynddi ; a chan ei f od yn ddyf nach 
ei wreiddiau na chyffroadan cyffredin, cyfranoga yn 
helaeth o nodweddion oenedlaethol y gwledydd hynny. 
Ond nid ydyw yn meddu cymeriad politicaidd o gwbl. 
Ni bu diwygiad erioed yn llai felly. Cyfranogai Crist- 
ionogaeth yr eglwysi Dwyreiniol a Gorlíewinol o deithi 
y cenedloedd y ffynnent yn en mysg, sef y Groegiaid, a 



Digitized 



byGoogle 



346 T DIWT6IAD HKHODISTAIDD. 

hoffent athroniaeth, a'r Rhufciniâid, a garent lywod- 
ddytg. Cyfaddaaodd j Diwygiad Protestanaidd ei hun, 
i'r eenedloedd Teutonaidd dnry Luther, ac i'r cenedl- 
oedd Lladinaidd drwy Calfin a Ewingliua. Yr un 
ydoedd y diwygiad; eithr derbyniai rhyw gymaint o 
naws oddiwrth y cenedloedd y ffynnai yn eu plith. Felly 
befyd am y Diwygiad Methodistaidd ; gwahaniaetha 
ychydig yn ei ddiwyg yn ol y oenedloedd a'r gwledydd y 
tarddodd ynddynt Ond yr ydym yn dal ei f od yn Uai 
felly na diwygiadan yn gyffredin; oherwydd fod, o'r de- 
chreu, lai o elfennau gwleidyddol ÿn gymysgedig âg ef . 
Daeth fel yspryd o fyd arall; ac ni fynnai, am ainser, 
unrhyw wiag ddaearoL Bu, am yipaid hir, yn " ronyn 
noeth," ac fel pe buasai Duw am " roddi iddo gorff fel 
y mynnodd efe." Daeth tywytogion y byd hwn, yn f uan 
wedi cychwyniad y diwygiad yn Oermani, i ymyryd yng 
ngwaith Luther, ac i roddi arlliw politicaidd ar y diwyg- 
iad ; yr oedd Zwingliua, o'r dechreu, yn wleidyddwr, a'r 
diwygiad drwyddo yn çyfranogi o'r cymeriad hwnnw. 
Gwrthwynebai yn bybyr i'w gydwladwyr gael eu hurio 
yn filwyr llog i Gyfandir Ewrob, a bu yntau ei hunan 
farw mewn brwydr droe yr egwyddor hon. Ond am 
arwyr y Diwygiad Methodistaidd, nid oedd ganddynt 
hwy unrhyw genadwri wleidyddol, fel y cyfryw, i'w 
dwyn at eu cyd-ddynion. Yr oedd hynny, wrth gwn, 
yn dyfod i mewn, yn gryf ac yn gyfreithlawn, yn hanee 
eu holynwyr ; eithr nid oedd ganddynt hwy eu hunain, 
ar y cychwyn, unrhyw ffydd wleidyddol (propoganda) 
i'w Uedaenu. Difyrua ydyw darllen yr hyn a ysgrif en- 
nir am " wladweiniaeth John Weeley;" ond nid oedd 
gan Wesley unrhyw wladweiniaeth, mwy nag yr oedd 
gan George Whitfìeld neu Hywel Harris gredo politic- 
aidd i'w phregethu. Arhosasant yn Eglwys Loegr tra 
y cawsant f od ynddi ; a chymerasant eu troi allan ohoni 
pan y daeth hynny i'w rhan : ac hyd ag y gwelwn ni 
oddiwrth eu hanee, ni ddarfu i gyaylltiad eglwyt ft 
gwladwriaeth, neu ragoriaeth gweriniaeth ar frenin- 
iaeth, demtio sylw yr un ohonynt erioed. Achub eu 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYOIAD METHODI8TAIDD. 347 

cyd-ddynion, a phregethu i'r byd, oedd eu gwaith mawr ; 
a'r Efengyl ydoedd #u cenadwri fawr hwy i'w hoes. Yn 
hyn yr oedd y tadau Methodistaidd Cymreig yn 
wahanol iawn i'r hen Anghydffurfwyr Cymreig oedd 
o'u blaenau. Yr oedd gan yr Anghydff urf wyr syniadau 
politicaidd cryfion. Ni chredai rhai ohonynt mewn 
breniniaeth f el y ff urf oreu o lywodraethu ; ac ni chredai 
neb ohonynt mewn cysylltu eglwys â'r llywodraeth. Ym- 
ranasant yn ddau wersyll, yn y Dywysogaeth, yn yr 
amser y cyhoeddwyd Cromwell yn Arglwydd Amddi- 
ffynydd Prydain Fawr,— Walter Cradoc a'i ganlynwyr 
o blaid, a Vavassor Powel ac eraill yn erbyn. Hyn a 
barai i Ieuan Brydydd Hir alw yr Anghydffurf wyr, bob 
amser yn " Ymwahanyddion ;" tra mai ei enw ar y di- 
wygwyr ydoedd " Methodyddion." Un gofalus am ei 
enwau ydoedd Ieuan Brydydd. 

Ond dylid cadw mewn cof wirionedd arall, sef , ddar- 
fod i'r Diwygiad Methodistaidd ddeffroi yspryd cenedl- 
aethol y gwledydd yr ymdonnodd drwyddynt, ac yn 
neillduol felly Cymru. Y mae cysylltiad agos yn was- 
tad rhwng diwygiad crefyddol â deffroad cenedlaethoL 
Nis gall hynny beidio a bod : oblegid y mae deffro cyd- 
wybod a chalon dyn yn ysprydol yn ei wneyd yn elyn i 
bob trais a gorthrwm, lle bynnag y byddo. Ond nid 
oedd hyn yn amcan gan y di wy gw yr . Aethant hwy 
allan gyda'r amcan syml o achub eneidiau coll. Llyngc- 
asid hwynt yn gymaint gan hyn f el y cyhuddid hwynt 
gan eu gelynion o wallgofrwydd a phenboethni. Ni f u 
Lloegr byth mor f erfaidd f arw mewn ystyr genedlaethol, 
ar ol y diwygiad; a chyfododd llu o ddynion yng 
Nghymru yn meddu asgwrn cefn i ddioddef, a gwrol- 
deb i herfeiddio pethau na ddywedid gair yn eu herbyn 
cyn hynny. Fe fyn gwŷr ieuainc aiddgar "Cymru 
Fydd," yn neillduol y rhai hynny ohonynt a ddygwyd i 
fyny ar aelwydydd Ue yr oedd dylanwad y Diwygiad 
Methodistaidd yn gryf, fod y ffurf a gymerodd yng 
Nghymru wedi parotoi y genedl at hunan-lywodraeth- 
iad. Edrych y peth ar ei wyneb yn eithaf tebyg f od y 



Digitized 



byGoogle 



348 T DIWTOIAD MITHODISTAIDD. 

" eeiat brofiad " yn parotoi ar gyf er y Cynghor Plwyf , 
fod y " Cyfarfod líieol" yn gynddefrr o'r Cynghor 8ir, 
a bod y " SMnwn " yn gynllnn godidog o'r Cyngor 
Owlad tydd mewn addewid i ni yn y man. Ond nid 
ydynt hwy, ac ni ddylem ninnau, olygn hyn fel amcan 
gan y di wygwyr , nac mewn nn modd yn rhin o'r diwyg- 
iad. Ynddo ei hunan, cyffrawd crefyddol pnr a syml 
ydoedd, heb nnrhyw elfennan politícaidd ynddo o gwbl. 
Ei ganlynÌAdan ydyw y pethan hynny. Pob peth o 
nodwedd wleidyddol ydynt yn ífrwythan iddo. " O'r 
diwygiad hwn," medd Dr. Lewis Edwardi, " j tardd- 
odd y sefydliadan gwladgarol a'r cymdeithaaan cre- 
fyddol tydd yn çyfansoddi prif hynodrwydd y ganrif 



Pe gofynnid i ni ddeegrifio y diwygiad hwn mewn nn 
gair, ni byddai ynom y petrnader lleiaf i ddweyd mai y 
gair priodol fyddai tân. Dyma ei air aUweddol, — 
oherwydd mai dyma ydoedd ei brif nodwedd — gwrea 
mawr a thin eirias-boeth yn lloegi ar ddeheu ac ar aewy. 
Oeilw Dr. Fisher y diwygiad yn Lloegr yn " Arminiaeth 
ar dân " (Fi$her'$ Chureh Hûtory, tudal. 519) ; a gallwn 
ninnaUy yr un mor briodol, alw y rhan Oymreig ohono 
yn " Oalfiniaeth ar dân." Yr nn yw y tân, er y gwa- 
haniaeth credöau ; îe, y mae y tân, pan y*i teinüir, yn 
lloegi ymaith, i feeur mawr, y gwahaniaeth credoan. 
Mae'n ddiameu fod y ddwy adran o'r diwygiad a gyn- 
rychiolir gan y ddau gredo hyn yn nee at eu gilydd nag 
y meddyliasant eu bod ar y cyntaf . Y mae yn ricr eu 
bod yn agoeach at eu gilydd nag yr oeddynt at y pleid- 
iau eithaf ol a ymarddelwent ar eu henwau ar bob Uaw 
iddynt. Nid hen Arminiaeth Holland, yr hon a ddaeth 
drwy Eglwyt Loegr, ag a gollwyd yng nghorediroedd 
Sociniaeth a Phelagiaeth, mo Árminiaeth John Weeley ; 
ac nid Calfiniaeth oer rhai o'r hen Anghydifurfwyr, yr 
hon a goUwyd yn eych-diroedd üchel Galfiniaeth, mo 
Oalfiniaeth Oeorge Whitfield a'r tadau Cymreig. Owree 
y diwygiad a wnaeth y gwahaniaeth. Yn Lloegr, yn 
amser y Freninee Caroline, daeth Arminiaeth Holland 



Digitized 



byGoogle 



T DIWTGIAD MSTHODI0TAIDD. 349 

yn gred gyffredinol yr Eglwys Esgobyddol Seisnig. 
Lefeiniodd, gyda'i fcyspryd ysgoleigaidd eithr clauar, 
dduwinyddiaeth Seisnig y ddeunawfed ganrif; ond 
daeth, trwy gael ei berwi yn nhân y Diwygiad Method- 
istaidd, yn rhywbeth amgenach, îe, yn wir, yn rhywbeth 
arall gwahanol i ddim ydoedd yn ei chartref brodorol, 
a thra gwahanol i ddim y bn wedi ei thrawsblannn i 
Loegr. Yr oedd y lle mawr a roddai Weeley i'r angen- 
rheidrwydd am waith yr Yspryd Glân, ynghyda'r brwd- 
frydedd sanctaidd a dreiddiai drwy yr hoÙ symudiad 
Wesleyaidd, yn peri fod Arminiaeth y Methodistiaid, 
fel cyfundrefn ymarferol, yn rhywbeth holl wahanol i 
hen Arminiaeth Holland a Lloegr. Ac y mae'n debyg 
mai y clauarineb ofnadwy a fodolai ymhob cylch yn 
flaenorol iddo sydd wedi rhoi ffurf i'r Diwygiad Method- 
istaidd; nid oedd ond tan, a thân mawr, a allasai 
weithio i ffwrdd y llngoerder merfaidd a nodweddai 
braidd bob peth pan y torodd allan. Collasai crefydd- 
wyr, o bob plaid a chyfnndeb, en hynni i ddim ond i 
ymddadleu â'u gilydd; tebyg mai yr oes honno oedd 
milflwyddiant cyndyn-ddadleuaeth. I dorri ar hyn 
rhoddes Duw y ddaear ar dân, a'r oddaeth honno yw y 
peth a elwir y Diwygiad Methodistaidd. 

Gofyniad tra naturiol, yn y fan hon, ydyw, Pa gyf- 
rif sydd i'w roddi am fethiant yr aden Galnnaidd o'r 
diwygiad yn Lloegr, tra y bu mor Ilwyddianus yng 
Nghymru. Ac y mae hyn yn f wy rhyf edd pan y cof- 
iom y f ath ffaith fawr ydyw Ilwyddiant yr aden Armin- 
aidd ohono drwy Loegr a'r byd. Clywsom a gwelsom 
amryw resymau yn cael eu dwyn ymlaen i geisio esbonio 
hyn. Tybia Dr. Lewis Edwards fod gwaith Whitfield 
wtdi llwyddo; ond ei fod wedi ei lyncu i fyny, yn 
Lloegr, yn y blaid Efengylaidd yn yr Eglwys Sefydledig. 
Ond y mae y blaid honno, fel y bodola yn awr, yn 
Eglwys Loegr, fel y mae'r gwaethaf, yn prysur ddi- 
flannu. Eraill a dybiant fod Arminiaeth wedi llwyddo 
yn Lloegr, oblegid fod awyrgylch yr Eglwys Sefydledig 
yn llawn o'r syniadau hynny . Eithr onid oedd awyrgylch 



Digitized 



byGoogle 



850 T DIWYGIAD 1«TH0DIBTAJDD. 

yr Eglwys Sefydledig yng Nghymru i ryw fesur wedi ú 
lefeinio gan yr un syniadau t ac eto, wele y rhan Galfin- 
aidd o'r diwygiad wedi ffynnn yma, er hynny. Ond y 
mae y Prifathraw T. C. Edwards, D.D., mewn anerch- 
iad galluog a draddododd, yn y Bala, ar yr achlysur o 
drydedd Jiwbili y Methodistiaid Calfinaidd, yn 
awgrymn fod ei Iwyddiant yngNghymra i'w briodoli i 
ddylanwad Griffith Jonee o Landdowror, yr hwn a dder- 
byniai erthyglan Eglwys Loegr yn en gwedd Galfinaidd. 
Ond nid ffyniant y rhan Galfinaidd o'r diwygiad yng 
Nghymm sydd gennym dan sylw yn awr, eithr aflwydd- 
iant y rhan Galfinaidd, gyda Whitfield, yn Lloegr. 
Addef a pawb mai felly y bu ; oblegid nid ydyw Cyf un- 
deb yr Arglwyddee Huntingdon, ei olynydd union- 
gyrchol, ond ychydig iawn mewn nerth na rhif ; ac am y 
gweddiU o ddylanwad uniongyrchol Whitfield, y mae fel 
wedi ei golli yn y tywod. Yr ydym yn credu fod a 
fynno y diwygiwr ei hunan i fesur & hyn. Addefwn 
yn rhwydd nad ydoedd ef e haf al i Wesley f el trefnydd ; 
ond credwn ei fod yn llawer gwell trefnydd nag y caiff 
y gair o fod. Credwn fod dylanwad yr Arglwyddes 
Huntingdon, am y blynyddoedd cyntaf ar ol ei doriad 
allan, wedi gwneyd llawer mwy o niwed nag o les i'r 
diwygiad, yn enwedig gyda'r werin a'r dosbarthiadau 
canol. Yn nosbarthiadau canol cymdeithas, fel Purì- 
taniaeth yn flaenorol, yr oedd príf gartrefle y diwygiad 
hwn. " Y cylchoedd y caiff le i roddi ei droed i lawr 
ynddynt," ebe Dr. Karl Sell, am y Diwygiad Method- 
istaidd, (The Chureh tn the Mirror of Hûtory, tudal. 
228), "ydyw yr un rhai ag y ffynnai Puritaniaeth yn- 
ddynt, sef y dosbarthiadau canol, yn y trefi, a'r rhan- 
barthau gwledig." Byddai yn burion i'r cyfundebau 
hynny sydd wedi tarddu yn uniongyrchol o dân y di- 
wygiad hwn gofio nad ydyw eu geniuê hwynt at y ben- 
defigaeth. Rhan o'u dirywiad hwy ydyw ymfoneddig- 
eiddio, ac yn eu hanes hwy, yn anad unrhyw gyfun- 
debau, y mae uwchder yspryd bob amser yn myned o 
flaen cwymp. Safodd Wesley gyda'r canolradd a'r 



Digitized 



byGoogle 



T DIWTOIAD MBTHODISTAIDD. 361 

werin, — arweiniodd rhagluniaeth Whitfield i gyfathrach 
â rhai o'r bendefigaeth. Prif amcan Arglwyddes 
Huntingdon, yn ei pherthynas â'r diwygiad, ani flyn- 
yddoedd — y blynyddoedd cyntaf, ydoedd iachawdwr- 
iaeth pobl fawr (FUher, tudal. 520). Amcan clodwiw 
yn ddiau ydoedd hwn : ac os bu pendefigaeth erioed ag 
eisiau ei hachub yr oedd pendefigion Prydain yn nydd- 
iau y Frenines Anne yn sefyll mewn angen am hynny. 
Ond buan yr argyhoeddwyd yr arglwyddes fod y ben- 
defigaeth heb eu braenaru i had y diwygiad, na'u bod 
yn credu y gwirioneddau a bregethid gan Whitfield 
iddynt. Adeiladodd y bendefiges gapel yng Nghaer- 
baddon (BathJ, yn bennaf ar gyfer y pendefigion a'r 
pendefigesau : deuai rhai ohonynt i wrando, gan dder- 
byn rhyw gymaint o argraff ; elai y lleill adref wedi eu 
caledu gan athrawiaeth a phlaendrâ y pregethwyr. " Y 
mae yn ofnadwy i chwi orfod dioddef i ddweyd 
wrthych," ebe y Dduces o Bucldngham, wrth ysgrifennu 
at Lady Huntingdon, ar ol bod yn gwrando Whitfield 
yn pregethu, " fod gennych galon can waethed a'r 
creaduriaid truenus sydd yn ymlusgo ar hyd y ddaear. 
Mae hyn yn dra thramgwyddus ac anmharchus; ac y 
mae yn rhyfedd gennyf fod eich arglwyddiaeth yn gallu 
goddef peth sydd mor groes i wir foneddigeiddrwydd 
a dygiad da i fyny." Y mae un cysur o'r llythyr tra- 
haus hwn : dengys f od Whitfield yn ffyddlon i wirionedd 
mawr y diwygiad, wrth bregethu i wreng a boneddig. 
Athrawiaeth fawr y Diwygiad Methodistaidd ydoedd 
ailenedigaeth, a chyhoeddai y diwygiwr uwchben bon- 
eddigesau llygredig y palasdai gorwych, yr un peth ag a 
bregethai i lowyr tlodion y glofeydd ac i ysgubion heol- 
ydd Llundain, sef " Y mae yn rhaid eich geni chwi dra- 
chefn." Ond hawdd gennym gredu mai megis halen ar 
gnawd noeth oedd gwirioneddau fel hyn i'r cyfryw. 
Eiai rhai boneddigesau allan o'r ystafell, ym mhalas yr 
arglwyddes, Ue y pregethai Whitfield, mewn nwyd, gan 
haeru f od y bregeth yn ymosodiad personol arnynt hwy. 
Caffai rhai o'r bendefìgaeth f endith yn ddiau ; ond am y 



Digitized 



byGoogle 



352 T DIWYOIAD MtfmODMTUDD. 

rhan fwyaf ohouynt elent i wrando yr areithydd diaü 
im f od hynny yn nn o ff aaiynau y dydd ; a pha argraff 
bynnag a wneid arnynt * ymadawai fel cwmwl y boreu. 
Gellir caaglu ddarf od i Whitfield geiaio dwyn oddi- 
amgylch ryw f ath o gyayütiad ff urfiol, os nad awyddogol 
hefyd, rhwng yr Iaiilea Hnntingdon a'r diwygiad. Yn 
y flwyddyn 1749 dywedodd Whitfield wrth yr Ar- 
glwyddea Fanny Shirley, perthynaa i Lady Hnntìng- 
don, eu bod, ill dwyoedd, i fod, fel Dorcaa a Phoebe, 
iddo ef , yn gynorthwy-yddeaan yn y gwaith. Tn y 
Tabernacl ym Moorfielda, yn yr nn flwyddyn, darllen- 
odd lythyr ar goedd y gynnlleidfa oddiwrth yr iarllea. 
Ar ol ei ddarllen canwyd emyn aydd, i chwaeth lednaie,- 
yn aawrn yn ormodol o fawl i'r argíwyddes, — er ei fod 
yn y ffurf o weddi droeti. Yn ebrwydd ar ol y cyf arf od 
hwnnw danf onodd Whitfield lythyr ati f el y canlyn : — 
" Y mae arweinydd yn eiaiau. Hyn, pa fodd bynnag, 
a oaodwyd ar eich arglwyddiaeth gan ben Mawr yr 
Eglwya, anrhydedd na oaodwyd ond ar ychydig, eithr 
ernea o anrhydedd a oeodir ar eich arglwyddiaeth yng 
ngŵydd dynion ac angylion, pan na byddo am- 
aer mwyach." (Stoughon, cyf. ii., tudal. 149). 
O hyn allan gellir dyddio cysylltiad agoa a 
ffurfiol rhwng yr Arglwyddea Huntingdon &'r ad- 
ran Oalfìnaidd o'r Diwygwyr Methodistaidd ; a bu 
hyn, i'n bryd ni, yn beth atalfa ar ei lwyddiant. Yr 
oedd Whitfield yn bregethwr o ddoniau dihafal — efe yn 
ddiau ydoedd prif bregethwr y diwygiad, ac yr ydoedd 
yn dref nydd gwell nag y tybir yn gyffredin ; ond credwn 
ei fod heb ddeall ar y cyntaf nad oedd gan y diwygiad 
ddawn i gyfarfod &'r bendefigaeth, fel y cyfryw, ond ei 
fod ẁedi ei fwriadu i, ac wedi cyfodi o, ddoebarthiadau 
cyffredin cymdeithaa. Sonia yn rhywle, yn ei lythyrau 
(Whitficld'ê Letten, cyf. iii., tudal. 384), am bryd- 
ferthwch taleithiau (coronetêj y pendefigion, yn ymyl 
coron ddrain y Ceidwad I " Y mae rhai taleithiau eto, 
mi glywaf , i gael eu rhoddi wrth draed y Gwaredwr. 
Disgleiriant yn ardderchog pan y gosodir hwy yn, ac yr 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGUD HBTH0DI8TAIDD. 859 

amgylchynir hwy gan, goron o ddrain !" Ond daeth yr 
arglwyddes ac yntsn i ddeall en camgymeriad. Fe dro- 
wyd Arglwyddes Huntingdon, cyn diwedd ei hoes, gan 
nerth y diwygiad, oddiwrth y bendefigaeth, at ddos- 
barthiadan eraill cymdeithas ; á chyda y rhai hynny y 
bn ei llafur diweddaf ; ond beth er hynny, yr oedd nerth 
y diwygiad, yn ei gychwyn, wedi ei itesteirio, hynny 
ydyw, mor bell ag yr oedd ffyniant y rhan Galfìnaidd 
ohono, yn Lloegr, yn y cwestiwn. 

Hawdd canfod, oddiwrth hyn, mai tân oedd y diwyg- 
iad ; ac nia gallai oddef clanarineb. Tr oedd ei f odol- 
•eth yn f ath o wrthdystáad yn erbyn pob math o ddi- 
deimladrwydd gyda golwg ar bethan crefyddol; ac y 
mae yn anhawdd meddwl pa le y gallesid cael mwy o 
hwnnw yn un man nag a geffid ymysg pendefigion Pry- 
dain ar y pryd. Bu agos i'r tân gael ei ddiffodd hefyd 
yn yr Alban, bu agoö i'r peth a elwid Moderatism, yr 
hyn nid ydyw amgen nag enw clasurol ar glauarineb, ei 
fygu. Yn Llôegr Newydd nid oedd eglwys sefydledig 
o hir sefydliad i geisio lladd y mab bychan. Yn Lloegr 
f e gollodd y rhan Galfinaidd ei nif er drwy gael sugno yr 
elfennau goreu ohono yn ol i'r Eglwys Sefydledig, a 
chan yr Annibynwyr ; a pheth oedd lawer yn waeth, fe 
gollodd ei nerth drwy gael ei wywo gan foneddigeidd- 
rwydd ; ond gyda Wesleyaeth yn Lloegr, a Thref nydd- 
iaeth Galfìnaidd yng Nghymru, cafodd fyw. Nid oedd 
ei dadmaethod yn dychmygu iddo fyw ar wahan oddi- 
wrth ei fam. Mynent iddo ddychwelyd ati, ond nid 
oedd ganddi foddion magwraeth iddo. Mam farw, 
ysywaeth, ydoedd ; a buasai y baban byw yn trengu yn 
ei breichiau oerion 1 

O'r holl ddiwygiadau y Diwygiad Methodistaidd yw 
yr hawddaf ei adnabod. Ei Ünellau gwahaniaethol 
ydynt gryfion ac amlwg. Adwaenir ef ym mhob man 
gan ddwysder profiad, melusder emynyddiaeth, a nerth 
pregethu. Cyfyd hyn yn naturiol o'i brif nodwedd, 
eef y tanbeidrwydd teimlad a berthyn iddo. Gwir y 
ceir y pethau hyn yn hanee diwygiadau eraill, ac y ceir 

Al 



Digitized 



byGoogle 



354 T DIWYGIAD MBTH0DI8T1XDD. 

pethau heblaw y rhai hyn yn ei hanes yntan ; eithr yn 
nerth ac amlygrwydd y pethau hy% y ceir ei deithi 
gwahaniaethol. Dywed Dr. Lewis Edwards : 

Ac yn awr y mae yn bryd gofyn, Pa beth yw nod angen ▼ 
Diwygiad Methodistaidd yn ei berthynas â hanes Duwinydd- 
iaeth? Nid yw mor hawdd ateb; ond y mae yn amlwg ar un- 
waith roai un peth a wnaeth y Methodistiaid oedd dangos fod 
teimlad raewn crefydd, neu yn hytrach fod crefydd yn gwreiddio 
▼n y galon, ac nid yn y deall yn unir. Daneosasant fod rhyw- 
beth yn bod a alwent hwy yn brofiad, ei fodf yn beth mawr, y 
peth goreu mewn crefydd,— er mai y tebyg iddo, hebddo ef ei 
hun, yw y peth gwaelaf. Dangosasant fod teimlad yn cynyrchu 
gweithgarwch ; a bod yr hwn a welodd ei gyflwr ei hun yn Uawn 
o awydd angerddol i achub eraill. Ond yr oedd hyn yn tardda 
o ryw un gwirionedd mawr gwreiddiol; a'r gwirionedd hwnnw 
ydyw effaith gwaith Crist yn dufewnol, neu waith yr Yspryd 
Glán yn cyfnewid y galon. 

Dyry y dyfyniad uchod, yn bur glir, ger ein bron 
aaf-bwynt athrawiaethol y diwygwyr; felly gallwn 
gasglu beth ydoedd yr hyn a eilw Dr. Edwards yn " nod 
angen " y diwygiad. Dengys mai edrych ar bob gwir- 
ionedd o ryw bwynt tufewnol ydoedd, a dangos fel y 
mae yn dal perthynas â chyflwr dyn. Rhydd hyn gyf- 
rif paham y mae y fath brofiad dwfn a dwys yn ei nod- 
weddu ymhob gwlad. O hyn hefyd y tardd, fel y dengys 
Dr. Edwards ymhellach, un o brif beryglon y Method- 
istiaid, sef myned i chwilio am deimladau ynddynt eu 
hunain cyn myned at Grist, ac ymorphwys yn y teiml- 
adau hynny, wedi eu cael, heb gadw mewn cof yn bar- 
haus mai o undeb â Christ y mae pob teimlad yn tarddu, 
a bod yn rhaid myn'd i'r un ffynonnell am ddefnydd pob 
teimlad. Gwir fod llawer mwy o hoewder a gorfoledd 
yn nodweddu teimladau y rhan Arminaidd na'r rhan 
Galfinaidd o gofleidwyr y Diwygiad Methodistaidd. 
Diameu fod rhyw resymau dros hynny; ond dengys 
hoewder profìad y naill, a digalondid profiad y llall, mai 
oddiar safle dufewnol yn bennaf yr edrychir ar bob 
gwirionedd yn y diwygiad hwn, ac mai profìad dwfn o'r 
gwirioneddau hyn ydyw ei brif linnell wahaniaethol. 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYOIAD METHODI8TAIDD. 365 

Dyma ei hanes lle bynnag y'i ceir ; ac y mae y nodwedd 
hon, pan ei cysy^ltir â meddwl fel yr eiddo Jonathan 
Edwards, a thuedd naturiol ynddo i ddadansoddi a 
thrychwüio, yn dadelfennu bron yn ddidrugaredd. 
Pwy a ddarllennodd draethawd Edwards ar y Serch- 
iadau Crefyddol nad ydyw wedi teimlo min y gyllell pan 
y dadansodda mor ddychrynllyd wahanol deimladau, 
gwir a gau, yr enaid, yn y llyf r rhyf edd hwnnw î Bu 
yr ysgrifennydd yn ymddiddan â rhai Methodistiaid fu 
ar fin gwallgofi wedi ei ddarllen, a hynny yn unig yng 
nghyfieithiad Thomas Jones o Amlwch o hono i'r Gym- 
raeg ! Y fath rannu a difynio, pwyso a phrofi, gan un 
oedd yn feistr ar y gwaith, a chan un y gellir ei alw, ar 
lawer cyfrif, yn un o brif dduwinyddion y Diwygiad 
Methodistaidd. 

O'r tan hwn sydd yn perthyn i'r diwygiad y cyfod- 
odd " class " y Methodistiaid Wesleyaidd, a " seiat 
brofìad " y Trefnyddion Calfìnaidd. Maent mor debyg 
i'w gilydd a brawd a chwaer. Darllenner llyfrau y 
Parch. M. Guy Pearse, yn enwedig Daniel Quorm, lle y 
ceir y desgrifiad llenyddol goreu o bosibl o'r class Wes- 
leyaidd, a " Rhys Lewis," Ue y ceir desgrifiad tra chywir 
o'r seiat brofiad. Y mae y Cymro o Gernyw a'r Cymro 
o Gymru, oherwydd eu llosgi gan yr un tan, yn dra 
thebyg i'w gilydd. Gwir fod un ar gefn ei geffyl, bob 
amser ; a'r llall yn f ynych dan ei dòr : eithr y mae yn 
amlwg mai yr un ceffyl ydyw. Nid ydym yn gweled 
unrhyw brofìon fod haniad y class a'r seiat yn dal per- 
thynas â'u gilydd o gwbl, — yn unig tarddasant fel 
angenrheidiau ysprydol o'r un tân dwyfol. Ychydig o 
bwys a roddwn ni hefyd ar y dyb fod Wesley wedi ben- 
thycio y drychfeddwl oddiwrth y Morafiaid, a bod Hywel 
HarrÌ8 wedi ei gael oddiwrth Bryan Duppa. Os ben- 
thyciwyd ef, yr oedd y drychfeddwl, pan y gwisgodd 
gorff ac yr anadlwyd yn ei ffroenau anadl einioes gan 
dân y diwygiad, yn beth pur wahanol i ddim a fuasai 
o'r blaen. Na, y mae y class a'r seiat yn dyfiant union- 
gyrchol y Diwygiad Methodistaidd : a lle bynnag y mae 



Digitized 



byGoogle 



856 T DIWTGIAD mTHODISTAÇ>D. 

eyfeülachau cyffelyb gan gyfundebau eraiU, gellid yn 
hawdd ganfod, pe yr olrheinid yn fanwl, fod deuparth o 
yipryd y rhai hynny hef yd wedi dyf od o'r un ffynonneU. 
Emynyddiaeth o nawt arbennig sydd wedi tarddu o'r 
diwygiad hwn hefyd. Mae'n wir mai Iaaac Watts, Àng- 
hydffurfiwr uniongred, cyn toriad allan y diwygiad, a 
greodd emynyddiaeth Seisnig ; ond y mae i'r Diwygiad 
Methodistaidd ei ddalen neiUduol yn hanes emynnau. 
Gwyddai y diwygwyr am egnion ysprydol, meddiennid 
hwynt gan frwdfrydedd newydd, gwrthdystient &'u holl 
enaid yn erbyn y marweidd-dra egraidd oedd o'u deutu, 
a mynnai eu hemynnau gorffori yr holl deimladau hyn. 
Ni wnai dyrîau diaglaer caboledig, eithr lletwym, Dr. 
Watts, y tro iddynt hwy. Rhaid oedd i'r gwin newydd 
hwn gael coetrelau newyddion. Dynion newydd ddod 
o'r t&n — naturiol i'r rhai hynny fod ar d&n : (gwel The 
Congrtgationalùt, Medi, 1877, tudal. 514). Perthyn 
hyn mewn modd neillduol i bob cynhyrfiad : daw gwlad- 
garwch wedi ei gynhyrfu allan mewn cathlau byw, 
melusber. Tyr llanw uchel o deimladau crefyddol allan 
mewn odlau ysprydol cryfion. Gellir cael digonedd o 
f eirdd crefyddol, ar amseroedd tawel ; eithr ymdonniad 
allan i fywyd ysprydol yn unig sydd yn agor y ffordd i 
ffrwd gref o emynyddiaeth gyaegredig. Ni chymerodd 
hyn le hyd y Diwygiad Protestanaidd. Cyn hynny 
cenid ac addolid mewn Lladin anghyfiaith, ac oherwydd 
hynny ni ddisgynodd ysprydiaeth y fawl-g&n erioed yn 
gryf ar Gristionogaeth y Canol-Oesoedd, hyd yn oed pan 
ymwelid â'r Eglwys gan rywbeth tebyg i adfywiad cre- 
fyddol. Cynyrchion mynachod myfyrgar yn eu conglau 
unig ydoedd yr hen emynnau Lladin ; ac ni chwyddodd 
emynyddiaeth yr Eglwys yn afon gref, lifeiriol, hyd 
amser Luther. GorÛfwyd Germany gan emynnau 
grymus yn ffrydio allan o'i galon fawr ef ; a chanlynodd 
Uu o awenyddion eraül yn ei rawd. Ond nid feUy yr 
effeithiodd y Diwygiad Protestanaidd ar Loegr, pan yr 
aUforiwyd ef yma. Gwir iddo finio y deaU, cynhyrfu 
ynni, cryfhau rhyddid, a dyrchafu y deyrnas hon mewn 



Digitized 



byGoogle 



Y ^WYGIAD METH0DI8TAIDD. 367 

Uawer modd ; ond ni thywalltwyd ef ar Frydain, mewn 
un modd, yn yspryd mawl a chân. Dichon fod y rhan 
a gymerth y Llywodraeth yn y diwygiad yn Uoegr, a 
nedwedd neülduol duwinyddiaeth Ysgotland, yn rhyw 
gymaint o resymau dros hyn ; pa f odd bynnag, y ffaith 
ydyw na chyf ododd yn Lloegr nnrhyw emynnydd neill- 
duol yn yr unfed na'r eilfed ganrif-ar-bymtheg. Ceid, 
mae'n wir, nifer o feirdd cysegredig, megis Giles 
Fletcher, Syr John Davies, Quarles, Herbert, Henry 
Vaughan, a roent dafodau i wirioneddau ysprydol ac 
i'w profiadau eu hunain mewn caneuon; ond ni chyn- 
yrchwyd toraeth o emynnau i lawenhau calonnau cre- 
fyddol ac i gyfoethogi yr iaith. Gadawyd hynny heb ei 
wneyd hyd y ddeunawfed ganrif — canrif a ystyrir bob 
amser yn ddaearol ac arwynebol. Ar drothwy y ganrif 
honno y daeth emynnydd Puritaniaeth — Isaac Watts, 
i'r golwg. Ond nid bardd diwygiad mohono. Yr oedd 
Puritaniaeth wedi peri daeargrynfäu mewn byd ac 
eglwys, wedi cynyrchu Cromwell, Owen, a Bunyan, cyn. 
ei ysprydoli ef. Tra y mae ei emynnau yn llawn am- 
rywiaeth a Uyfnder, nid oes ynddynt yr angerddolrwydd 
hwnnw sydd yn tarddu o dân diwygiad crefyddol 
grymus. Feallai eu bod yn gyfoethocach mewn rhyw 
bethau o'r herwydd, eithr y maent yn brinach o wres 
bywyd. 

Charles Wesley, yn Lloegr, a Williams o Bantycelyn, 
yng Nghymru, oeddynt emynwyr y Diwygiad Method- 
istaidd. Ynddynt hwy y cafodd dafod i roddi myneg- 
iant iddo ei hunan. Fel awenyddion diwygiad safant 
byth ar eu pennau ei hunain. Mae'n debyg na chan- 
wyd erioed, ac na chenir byth, yn well nag y gwnaethant 
hwy, am anghenion dyfnion yr enaid, sefyllfaoedd jt 
yspryd, yr uchder a'r dyfnder hwnnw a berthyn i 
hanes ysprydol y credadyn. Yr hiraeth hwnnw am 
faddeuant a phurdeb, y llawenydd sydd drwy gredu, y 
sicrwydd a'r oruchafiaeth sydd i'w chael drwy ffydd, ei 
buddugoliaeth.ar y byd a'r bedd, a'r perlewygedd enaid 
hwnnw sydd i'w gael drwy yroruchafiaeth honno, ydynt 



Digitized 



byGoogle 



358 Y DIWYGIAD MRHODI1TA9D. 

yn rhedag drwy holl emynnam y diwygiad hwn. Hawdd 
eu hadnabod ymhob man, oherwydd ynddynt y mae ys- 
prydoedd yn cynneu ac eneidiau ar dân. Mae rhyw 
debygrwydd teuluaidd rhwng emynnau y Diwygiad 
Methodistaidd : nid oes boeibl eu camgymeryd. Gallai 
hyd yn oed nn cyfarwydd & Watts neu Doddridge gam- 
gymerÿd emyn anhysbys o'r eiddynt; ond anhawdd 
fyddai gwneyd hynny âg un o emynnau Charles Wesley 
neu Williams o Bantycelyn. Anfynych y cyfarfyddir 
â'r fath ystôr o allu desgrifiadol wedi ei roi ar dan ag s 
geir yn y ddau hyn. Rhagora Charles Wesley yn ei 
emynnau o ddigon ar bob peth arall a wnaeth ; eithr y 
mae Williamâ lawn cystal yn ei ddarnau meithion, 
megis " Theomemphus," •' Golwg ar Deyrnas Crist/' a'i 
Farwnadau, ag ydyw yn ei emynnau. Tr oedd amryw 
yn Lloegr a Chymru yn perthyn i'r un fintai — yn awen- 
yddion y diwygiad ; ac y mae ei berarogl ar emynnau yr 
oH t ond ni chynjrrchasant gymaint. Toplady, awdwr yr 
emyn fendigedíg, " Graig yr Oesoedd, ynot ti," ydoedd 
blentyn uniongyrchol y diwygiad ; ac er ei f od yn wrth- 
wynebydd pybyr i Charles Wesley mewn athrawiaeth, 
nid oes ammheuaeth na chyneuodd ei ganwyll yn ei dan 
ef. Rhagora ei emynyddiaeth lawer ar ei ddadleuaeth, 
am y rheswm eglur fod mwy o'r diwygiad yn y cyntaf 
nag yn yr olaf . Yng Nghymru hefyd ymddengys fod 
llawer, ar y dechreu, yn difyrru eu hunain wrth geisio 
cyf ansoddi emynnau : yr oedd pawb wedi derbyn o dân 
y diwygiad, ond nid pawb oedd wedi cael awen. Eithr 
goroesodd y cymhwysaf bawb o'r lleill : WillianiSy 
Morgan Rhys, Dafydd Morrus, <fec, yn unig oeddynt 
wedi cael y peth hwnnw a allai wneyd emynnau byw. Y 
mae yn amlwg fod Dafydd Jones o Gaio, un o'r Ang- 
hydffurfwyr, a chyfieithydd hyglod Salmau ac Emyn- 
nau Dr. Watts i'r iaith Gymraeg, wedi taro wrth dân y 
diwygiad ; oblegid ceir rhai o emynnau Watts a mwy " o 
flas tan " arnynt yn y cyfieithiad nag yn y gwreiddiol. 
I ganfod effaith y diwygiad yn y cyf eiriad hwn nid rhaid 
ond edrych dros lyfr fel Uyfryddiaeth y Cymry. Cyn 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGIÁD METH0DI8TAIDD. 359 

toriad aílan y diwygiad nid oes son am gyhoeddi emyn- 
nau, eithr yn fnan wedi ei doriad allan ceir Casgliad o 
Emynnau, Uymnau Detholedig, Alduia, Dyriau Duw- 
ioly ílymnau Duwiol, dcc, yn britho dalennau y llyfr. 
Amlwg i'r cynhyrfiad crefyddol hwn fod yn greadigaeth 
newydd i awen grefyddol Cymru; a cheir olyniaeth o 
gerddi "cysegredig wedi dilyn o hynny hyd-yn awrjsydd, 
yn amlwg, a naws y diwygiad arnynt. Ùn o'i blant, 
ac un o'r rhai amlycaf ohonynl, yn yr ystyr hon, ydoedd 
Ann Gruffydd. 

Peth arall nodweddiadol o'r Diwygiad Methodist- 
aidd ydoedd pregethu o nerth digyffelyb. Drwy bre- 
gethu y gwnaeth y symudiad hwn orchestion. Dyrchaf- 
wyd pregethu drwyddo, yng Nghymru yn enwedig, i 
safle nad ydoedd yn ei feddu yn flaenorol. Dyma yr 
adeg y daeth yr ynni, y dyhewyd ysprydol hwnnw sydd 
yn perthyn i wir bregethu, i mewn i weinidogaeth 
Cymru. Yr oedd y Diwygiad Methodistaidd, yn yr 
ystyr hon, fel esgyrn Eliseus — pan y deuai rhyw gorff 
marw i gyffyrddiad âg ef elai yn fyw yn y fan. Bywheid 
pregethu, ymhob man lle yr ydoedd yn farwaidd yn 
flaenorol, unwaith y deuai i gyffyrddiad â'r diwygiad. 
Cyfodai hyn o'r teimlad dwys angerddol a'i nodweddai. 
Teimlad yn creu dawn ydoedd, ys dywedai y diweddar 
Dr. Hughes (7 Lladmerydd, cyf. v., tudaí. 199). Nid 
dawn i barablu a feddylir, — y mae y ddawn honno, 
ysy waeth, yn weddol hawdd i'w chael ; eithr y ddawn i 
deimlo nes Uosgi, ac o losgi i lefaru, a llefaru nes rhoi 
pob peth ar dân. Dyma wir ddawn y Weinidogaeth. 
Nid bywiogrwydd naturiol, nid llithrigrwydd tafod, nid 
arucheledd meddyliau, yn unig; eithr y peth dieithr, 
gwynias, dienw hwnnw, a gyfodai o ddyfnder yspryd y 
dynion eu hunain, ac a ganlynai, yn ei effeithiau annes- 
grifiadwy, bregethu y diwygiad ymhob man. Er cy- 
maint y gwahaniaeth naturiol rhwng y diwygwyr â'u 
gilydd, eto canlynai yr un effeithiau eu pregethu yn 
wastad. Pregethai Jonathan Edwards allan o bapyr, 
uor dawel, heb symud llaw na throed ; ond disgynai y 



Digitized 



byGoogle 



160 T DIWTOIAD MSTH0DI8TAIDD. 

bobl yn gelaneddau meirwon wrth ei wrandaw, a thorent 
allan, ar j îcanol, i ruddfan+am ymwared. Pregethwr 
naturiol, o fpddwl rhesymegol, ac o draddodiad tawel, 
ydoedd John Weeley ; ni waeddai, ni ddyrchafai, ac ni 
pharai glywed ei lef yn yr heol, eithr enynnai ei weini- 
dogaeth fel tftn, lloegai yn eirias nee ysgubo p»b gwrth- 
wynebiad o'i flaen. Pwy na ddarllennodd hanee ei ym- 
weliad Sf Epworth, ei hen blwyf genedigol, a'r wythnoe 
o bregethu yno ar garreg fedd ei dadt Heriwn neb i 
ddangoe dim muty arddunol yn hanee pregethu yr oee- 
oedd. Mit Mehefìn y flwyddyn 1742 ydoedd. Gwrth- 
odatid iddo, gan y curad, gael pregethu yn yr eglwye 
yn hen bulpud ei dad ! cyhoeddwyd ef i bregethu yn y 
fynwent ; ac yno, ar feddrod ei dad, pregethodd am saith 
hwyrnoe yn olynol, i gynulleidfaoedd mawrion, ar y 
fath deetynau a'r rhai canlynol, — "Nid yw teyrnaa 
Dduw fwyd a diod," " Trwy ras yr ydych yn gadwedig," 
"Oî Dduw, bydd drugarog wrthyf fi, bechadur." Yr 
oedd y ilinynnau tyner a glymai deimlad y pregethwr 
wrth y 11©, golygfeydd ei hen ardal enedigol, a gweled 
wynebau hen gyfeillion ei faboed, yn ychwanegu yn 
fawr, iddo ef , at ddwysder yr adeg. Ond yr effeithiau 
oeddynt yn annesgrifiadwy. Cerrid ei wrandawyr, o 
feeur y cerbydaid, o flaen rhyw ynad o heddwch a drigai 
gerllaw, ar y dybiaeth fod y dylanwad dieithr ydoedd 
wedi eu meddiannu o fewn cylch awdurdod hwnnw. 
" Pa beth a wnaethantt" gofynai yr ynad. " Y maent 
yn honni bod yn well na phobl eraill ; ac, heblaw hynny, 
y maent yn gweddîo o foreu hyd hwyr," oedd yr ateb- 
iad. "A wnaethant ddim arallf' "Do," gwaeddai 
un hen wr o'r dorf , " oe gwelwch yn dda, syr, y maent 
wedi argyhoeddi fy ngwraig i. Cyn iddi fyned atynt yr 
oedd ganddi dafod, ond yrwan y mae hi mor ddiniwed 
a'r oen." " Ewch a nhw yn ol," ebe yr ustus, " a gad- 
ewch iddynt argyhoeddi holl bobl dafod-ddrwg y dref 
yma." A'r un effeithiau rhyfedd a ganlynent ei bre- 
gethu ef a'r diwygwyr eraill ymhob man lle yr elent 



Digitized 



byGoogle 



T DIWYGIÀD METHODISTAIDD. 361 

T mae pregethu ÿ Diwygiad Methodistaidd hefyd, 
fel ei emynyddiaeth, yn hâwdd ei adnabog. Hawdd 
adnabod, ymhob gwlad, weinidogaeth y ^yfundebau 
hynny ag y mae sawyr y tân hwn ar eu pregethẅyr. 
Cyf addefa yr ysgrif ennydd ei wendid, pe gwendid hefyd, 
aef ei awytfdf ryd am wrando pregethau ; ac y mae wedi 
cael cyfleusteran gweddol, o Damascus yn y Dwyraih i 
San Francisco yn y Gorllewin, i wrando pregethu, mewn 
dwy iaith ; a theimla yn sicr, ar ol gwrando ar bregeth- 
wyr o wahanol gyfundebau ac o wahanol genedloedd, 
íod yn aruthr hawdd adnabod pregethu âg ol y Diwyg- 
iad Methodistaidd arno, gan nad ym mha wlad y*i ceir. 
Mae rhyw sawyr arno naa ceir mohono oddieithr ar y 
rhai hynny a gyffyrddasant ag ef . Y mae rhyw olyn- 
iaeth ryfedd hefyd yn perthyn i'r pregethu hwn. Dy- 
wedir fod Christmas £vans wedi ei danio gan dan Robert 
Roberts o Glynnog, a Robert Roberts gan dân Daniel 
Rowland o Langeitho. Mewn erthygl ardderchog ar 
Christmas Evans, yn y Uyfr gwerthfawr hwnnw Cymru, 
dan olygiad y diweddar Owen Jones, Llandudno (cyf. i., 
tudal. 519), dywed awdwr yr ysgrif honno ddarfod i 
"ysprydiaeth newydd ddisgyn ar weinidogaeth Christ- 
mas Evans, wedi iddo f od yn gwrando ar Robert Roberts 
o Glynnog yn pregethu yn Rhydyclafrdy yn Lleyn." 
" Tr oedd y meddyliau ynof ," ebai Christmas Evans, 
"ond Robert Roberts roes allwedd y level i mi." Ym- 
ddengys, o hynny allan, ddarfod i ystafelloedd enaid 
Christmas Evans ymagor ; a ffrydiodd allan, o hynny 
hyd ei fedd, yn rhaiadrau digyffelyb, yr athrylith 
ryfeddaf a'r ddawn fwyaf arbennig a welodd Cymru 
erioed. Y mae ar goffa hefyd ddarfod i nifer IHosog 
o'r Anghydffurfwyr a flodeuent tuag amser toriad allan 
y diwygiad yng Nghymru, dderbyn yn helaeth o'i ys- 
pryd, ac y buont yn addurn i'r weinidogaeth, ac yn 
Uosgi yn ddìsglaer ym mhwlpudau y gwahanol gyfun- 
debau y perthynent iddynt. Yn eu plith gellid nodi 
Lewis Rees, John Thomas, a dyn ieuanc o ddoniau 



Digitized 



byGoogle 



363 T DIWTGIAO METHODI8TAIDD. 

seraffaidd, o'r enw Evan Wüliams, a fu farw yn 29 
mlwydd oed. 

Bwriadaaom ysgrifennu gair am gysylltiadau llen- 
yddol y Diwygiad Methodistaidd ; ond gwelwn, gan mor 
feithed yr ydym wedi myned, y rhaid i ni ymatal ; yn 
unig dywedwn mai anwybyddu y diwygiad a wnai ei 
gydoeawyr llenyddol. A narad yn gydmariaethol, yr 
oedd mwy o fywiogrwydd llenyddol, yn gyfamserol â'r 
diwygiad, yng Nghymrn nag yn Lloegr ; ond ymddygid 
ato gan lenorion pob nn o'r ddwy wlad fel pe buasai 
islaw aylw. Nid oes gan Macaulay, yr hwn yr oedd ei 
deulu yn dyfod o ganol traddodiadan goreu y " Clapham 
8ect" — y blaid Efengylaidd yn Eglwys Loegr, ond nn 
cyf eiriad byr at John Wealey ! Os f elly yr ydoedd yn 
Llocgr, Uawer mwy yr ydoedd felly yng Nghymrn. Ni 
restrwyd erioed mo Williams o Bantycelyn ymyag bcirdd 
Cymm hyd nea y cyfododd Hiraethog i wneyd cyfiawn- 
der âg ef. Nid oedd yn wiw gan un mor deg a dirag- 
farn a Gwallter Mechain ddodi ei enw ymysg y beirdd 
a dafolwyd ganddol Boneddigion ac offeiriaid oedd- 
ynt noddwyr llenyddiaeth, a beirdd clêr oeddynt eî 
choleddwyr gan mwyaf yng Nghymrn ar y pryd ; ac nis 
gallesid disgwyl i'r doabarthiadan hyn fwynhan na 
mawrhan peth o darddiad mor werinaidd a'r Diwygiad 
Methodistaidd. T mae dyddiadan cyfamserol yn dra 
dyddorol, ac yn llefarn drostynt en hnnaÙL Bn farw 
Lewys Morrus o Fon, William Wynn o Langynhafal, a 
Gmffydd Jones o Landdowror, o fewn ychydig o flyn- 
yddau i'w gilydd. Prin, mi goeliaf, y mae y ddaj 
gyntaf yn crybwyll enw yr addysgydd a wnaeth gymaint 
i Gymru, er ei fod yn cydoesi â hwynt, ac yn marw o 
fewn rhyw flwyddyn nen ddwy i'r nn amser a hwynt. 
Bn Hywel Harris, a Theophilus Evans, awdwr Drych y 
Prif Oeëocdd, fyw yn yr nn sir, a bnont farw o fewn dwy 
flynedd i'w gilydd ; a'r nnig sylw a wnaeth y Cymreigydd 
enwog am y diwygiad, am a wyddom ni, oedd cyhoeddi 
pregeth nen ddwy ar "Hanea Penboethni Diweddar," 
* gollwng ei dafod, yn Gymraeg (a'r fath Gymraeg!) 



Digitized 



byGoogle 



Y DIWYGIAD METHODI8TAIDD. 363 

mc yn Saesonaeg, ar y Diwygwyr. Bu Edward Richard 
o Ýstrad Meurig yn gymydog agos i Daniel Rowland o 
Langeitho; ond nid ydym yn tybied fod, yn ei gerddi 
ystwyth-ber, yr un crybwylliad am dano. Tebyg y tyb- 
iai hi yn drosedd ar chwaeth grybwyll am ei gymydog, 
" yr offeiriad crac." Bn Ieuan Brydydd Hir farw o 
f ewn rhyw dair blynedd i Peter Williams yr Esboniwr, 
a braidd yr unig grybwylliad a geir am dan* yn ei 
Iythyrau ydyw y canlynol : — " Am y Beibl Cymraeg â 
Nodau, y mae arnaf ofn na ddaw byth allan, ac nad 
ydyw'r dyn ychwaith ag sydd yn cymeryd y gorchwyl yn 
llaw gymhwys i'r gwaith. Ei enw yw Péter Wilüams ; 
un o'r Methodyddion ydyw. Ni fedr ddim iaitb iawn, 
na'i hysgrifennu chwaith, megis y mae rhai Uyfrau a 
ysgrifennodd yn tystio." (Gwaith Ieuan Brydydd Hir t 
tudal. 210). Ond erbyn heddyw y mae y rhod wedi troi, 
— rhaid i lenyddiaeth, yn Lloegr a Chymru, foeagrymu 
i'r Diwygiad Methodistaidd ; ac fe wna hynny yn ddi- 
rwgnach. Dywed Hare fod dynion, gyda symudiadau 
pwysig, fel anifeiliaid y maes gyda'r " maen cosi," pan 
y gosodir ef i fyny gyntaf , yn myned drwy dri chwrs o 
weithredu. T peth cyntaf a wneiff yr anifeiliaid ydyw 
rhythu eu Uygaid arno, gan ddweyd yn eu hiaith, O b'le 
daeth y f ath wrthrych i'r f ath le ; yr ail ydyw casglu eu 
holl nerth ynghyd i'w dwlcio ; a'r trydydd ydyw ei lyf u 
a'i ddefnyddio. Felly yn hollol gyda'r symudiad mawr 
hwn. Tn hapus iawn, y mae cyfnod y Uygadrythu a'r 
twlcio wedi myned heibio ; nid oes, weithian, ond edmyg- 
edd diledryw ohono ar bob llaw. Gweler mor barchus 
yr y8grifenna offeiriaid presennol Cymru am Grûffydd 
Jones o Landdowror : cymharer hynny â'r hyn a ddy- 
wedai offeiriaid ei oes a'i gymydogaeth ei hun am dano. 
(Llyfryddiaeth y Cymry, tudal. 432). Un o beryglon 
y diwygiad erbyn hyn ydyw nad oes iddo elynion, namyn 
rhai cuddiedig. 



Digitized 



byGoogle 



EBEN FARDD. 



OH blaen y dm dau rifyn o "Weithiau Bardd- 
onol " y Prif-f ardd o Glynnog Fawr, ac yn ol yr 
olwg a geir ar y rhai hyn, addawa fod, o ran ei 
bethau allanol, yn llyfr teilwng o'i gynnwysiad. Ond 
ar hyn o bryd nid ydym am fyned i sylwi arno yn ei 
bapyr na'i argraffwaith, nac ychwaith, pe yr ystyriem 
ttn hnnain yn deilwng, ar ei nodweddion Ùenyddol, — 
eaiíf hynny fod yn waith yr adolygydd. Â gawn ni 
lefaru am Iyfr fel am bersont Tr ydym ar gyffinian 
tiriogaeth barddoniaeth, a gwyddis mai nn o elfenan 
hanfodol barddoniaeth ydyw galln i bersonoli; gan 
hynny, paham na chawnt Os felly, dywedwn ein bod 
yn myned i edrych ar " Weithiau Eben Fardd," ac ar y 
prydydd ei honan mewn cysylltiad â hwy, — nid ar en 
safle yn y byd Uenyddol, ond ar eu perthynas &g 
egwyddorion mawrion moeeoldeb a chrefydd. Trwy 
rhyw ddeddf ryf edd o gymdeithaaiad nia geâir yn hawdd 
ddarllen gwaith nnrhyw awdwr, yn neilldnol awdwr o 
fardd, nad ymrithia peraonoliaeth yr awdwr ger bron y 
darllennydd; ac oa daw ei bersonoliaeth yno bydd ei 
gymeriad personol yn ncr o ganlyn. Owir nad ydyw 
pob nn o gynyrchion y meddwl yn awgrymn personol- 
iaeth mor gryf a'n gilydd. Gellir darllen cyfrol ar ryw 
gangen o wyddoniaeth heb deimlo nnrhyw ysfa i ddy- 
faln llawer pa fath ydyw yr awdwr. Tchydig ydya yn 
ei deimlo o bryder i wybod, heblaw fel mater o gywrein- 
rwydd, pa fath gymeriad moefol oedd gan Enclid y Mein- 
tonydd. Ond am y bardd, — yr awdwr ag aydd yn rhin- 
wedd ei swydd i roddi taf od i fynegiadan yr enaid, ffnrf i 
ofnan y gydwybod, a llais hyglyw i furmnron y aerch, — 
j mae ei berson a'i waith ef yn agos gymydogion. Wrth 
ddarllen barddoniaeth, yn anad dim arall, yr ydych yn 



Digitized 



byGoogle 



EEEN FARDD. 365 

teünlo fel pe byddai angel neu ellyll coffadwriaeth y 
bardd yn wastad yn y pellder yn gwylio cyfleusdra i 
ddyíod ymlaen i ddweyd ei hanes. 

Mewn oee f el yr eiddom ni yr ydym yn dra chwanog 
i dalu gwarogaeth i athrylith noeth ar wahan oddiwrth 
foesoldeb pur. Dilys nas gall gallu meddyliol cryf heb 
fod dan ddylanwad egwyddorion pur wneuthur llawer o 
les. Gall drystio a thynnu sylw, gall ffaglu a goleuo 
dros dymor, ond bydd y goleuni yn debycach i oleuni 
ffugiol yr hud-lewyn — goleuni ansefydlog yn cyfodi o 
falldod y gors leidiog — nag i oleuni pur a sefydlog y 
aeren. Trueni fod yn rhaid meddwl fel hyn am rai o 
berchenogion yr athrylith ddisgleiriaf . Wrth ddarllen 
Byron, Shelley, ac eraill llai eu nod, ac îs eu ehediad, yr 
ydys yn teimlo fod yr awyr yn afìach a heintus, — y mae 
eu moesoldeb pwdr f el yn llychwino gogoniant eu cyfan- 
aoddiadau. Cymharer, er engraifft, y teimlad wedi dar- 
llen Cowper ragor Byron. O ran gallu a math o ar- 
dymeredd f arddonol yr oedd y fantais o du yr olaf . Nid 
ydym chwaith yn dwyn i'r gymhariaeth fardd pen- 
brudd, flat felly, onide, buasem yn dwyn Toung ymlaen. 
Er fod Cowper yn tueddu at fod yn bruddglwyfus ei 
hunan, eto yr oedd ei awen o'r fath fwyaf nwyfus a 
hoenus — byddai wrth ei bodd pan yn cymdeithasu ft 
chŵn bychain, chwareus, neu yn canu î ysgyf arnogod y 
maes. Nid awen bendrist ydoedd f odd yn y byd. Ond 
mor wahanol yr ydych yn teimlo f od y dylanwad ragor 
wrth ddarllen caneuon goreu Byron. Yr ydych yn 
myned i ddarllen gweithiau yr olaf f el meddyg yn myned 
i ystafell heintus i weled ease o glefyd dieithr, er mwyn 
ychwanegu at brofìad ei alwedigaeth, gan ddianc oddi- 
yno mor ebrwydd ag y gall. Pa syniadau bynnag a 
goleddir ynghylch natur a haniad awen, — pa un bynnag 
a gredir o'r ddwy linell, — 

M Bi Iftrfar a'i hadfer hi, w 
ynteyUall, 

M Dawn nator pob dyn ytyw; H 



Digitized 



byGoogle 



366 nsif fuidd. 

eto, diamheu fod a fynno egwyddorion Uywodraethol j 
bardd Uwer â'i farddoniaeth, " T dyn da, o dryaor da. 
ei galon a ddwg allaa bethau da." T mae y syniadam 
fyddo gaa ddyn am Ddnw, am rinwedd a drygioni, êtc 9 
rn sicr o roddi eu Uiw ar hoU gynyrchion ei f eddwl. O 
ran hynny, nid ydyw gwahanol egnion gaUnoedd ei enaid 
namyn math o gyfryngau i'r egwyddorion hyn ddyf od î'r 
golwg. Pan y deuant drwy y deaU, gelwir hynny yn 
athryUth ; pan y deuant drwy yr ewyUys, gelwir hynny 
yn rhinwedd ; pan drwy y serchiadau, gelwir hynny yn 
gariad. Tn yr ystyr uchaf , y mae y prydf erth a'r da yn 
wattad yn canlyn eu gilydd, a'r un sydd graffaf i weled 
y cyntaf ydyw yr un sydd yn ymdeimlo ddyf naf â hawl- 
iau yr olâf . Olrheinia Ruskin, un o feirniaid goreu yr 
oee ar arluniaeth, ac felly, wrth gwrs, a Uawer ganddo 
i'w ddweyd am farddoniaeth, bob syniad pur am y pryd- 
ferth yn y greadigaeth, raddau lawer ymhellach na 
chanfyddiad noeth o wrthddyrch prydferth. T peth 
cyntaf ydyw gweled gwrthddrych yn meddu anaoddau 
prydferth, yr hyn a gynnyrcha deimlad boddhaus ; yna, 
canlynir hwnnw gan lawenydd, a chan gariad at y 
gwrthddrych. Canlynir hynny drachefn gan ym- 
deimlad o garedigrwydd mewn DeaUtwriaeth Uwch- 
raddol yn trefnu pethau yn y fath fodd; ac yn ddi- 
weddaf, ooronir y cyfan gan feddwl wedi ei lanw o 
deimladau o barch a diolchgarwch i'r Bod hwnnw a 
roddee i ni ddefnydd y fath deimladau. Os yw hyn yn 
wirionedd, gweür fod yr hyn a ddechreuodd mewn can- 
fyddiad noeth a syml o'r Prydferth, i ddiweddu mewn 
rhywbeth nas gellir ei alw yn llai nag addoU y Da. Felly 
ar dir Uenyddiaeth, yn gystal ag ar dir crefydd, gwir yw 
y gair, " Gwyn fyd y rhai pur o galon, canys hwy a wel- 
ant Dduw." Gofìdus na chawsom beth o farddoniaeth 
Eden cyn i bechod roddi ei sawyr arni, — dilys y buasaî 
yn tra rhagori ar farddoniaeth Olympus er mor uchel- 
grib ydyw ; ac ni newidiasem ddyfiroedd Paradwys am 
yr eiddo Helicon, er eu pereiddied, gan fod pechod wedi 
eu llychwino. 



Digitized 



byGoogle 



EBEN FABDD. 367 

Tr hyn yn bennaf a barodd i ni ysgrifennu y sylw- 
adau hyn oedd cydgyfarfyddiad dau amgylchiad, — i ni, 
fel y crybwyllasom ar y dechreu, ddyfod ar draws y rhif* 
ynnau cyn,taf o " Weithiau Barddonol " bardd Clynnog, 
& hefyd fod yn ardal y bardd yn ddiweddar yn lloÛ£ 
amryw hanesynau sydd yn aros eto yng nghof lliaws o'r 
trigolion am eu bardd Eben. Y mae rhyw swyn yn waa- 
tad mewn olrhain tarddiad afonydd, felly swynol yw 
olrhain ffrwd barddoniaeth mor loew a dilychwin a'r un 
bresennol, a'i chael yn ffynonellu mewn meddwl mor 
syml, calon mor hawddgar, ac yn cydredeg â buchedd 
mor Gristionogol a'r eiddo y Prif-fardd o Glynnog. 
Barddoniaeth goeth, a dillyn ; moesoldeb pur a llednais ; 
naws meddwl crefyddol — y cyfan yn cydgyfarfod mewn 
bardd a gydnabyddir yn gyffredinol yn uno tri anheb- 
gor awen, llygad i weled, calon i deimlo, a glewder a 
faidd gydfyned âg anian; nid bob dydd, ysywaeth, y 
ceir y fraint o fod yn dystion o'r f ath briodas ! Y fath 
fywyd ydoedd yr eiddo ef ! Mor ddirodres ei gymwyn- 
asau i grefydd ! Yr ydym yn gofidio na buasai gofod, 
neu rywbeth arall, yn caniatau i'w gyhoeddwyr roddi 
cofiant llawer helaethach o hono, yn cael ei ganlyn gan 
gofiannau allesid gasglu o eneuau amryw o'i gymydog- 
ion a ymddifyrent yn eu hadrodd. Y mae darllen 
barddoniaeth fel yr eiddo Eben Fardd yn amheuthyn 
mawr; ond buasai darllen cofiant helaeth a manwl o'i 
gymeriad yn llawn mor amheuthyn, ac yn debyg o fod 
y gwrth-ddogn mwyaf effeithiol i'r syniad sydd ar led 
fod yn rhaid i fardd, mewn trefn i gael ei edmygu fel 
çenius yng Nghymru, ymollwng i bob gormod rhysedd, 
ac amlygu ei dalent mewn annuwioldeb. Un peth sydd 
yn ein cymodi â llawer o gyffredinedd barddoniaeth 
Dafydd Ionawr ydyw y gallasai bardd y Drindod, wrth 
ganu yn iach i'r byd hwn, ddweyd yn ddifloesgni na 
chanodd efe linnell erioed i lygru neb. Byddai yn fardd- 
oniaeth pe dim ond «i hunan, i fardd allu dywedyd wrth 
adael ei gyd-ddynion " Ni lygrasom ni neb.*' Golwg 
uchel ar awen ydyw ei hystyried yn fath o ymddiried- 



Digitized 



byGoogle 



2#8 EBEH FARDD. 

afafth o eiddo Duw i ryw ddynion, a hjnny yn nnig i 
wnenthnr daioni. Math o ymddiriedaeth gytegredig, 
. "dybygŷf, yr ystyriai Eben ei awen, nad oedd ganddo» 
haui i'w chnddio yn y ddaear, nac i'w defnyddio i was- 
anaeth neb ond yr Hwn a'i rhoddes hi iddb. Edrychai 
ar bobpeth oddiar safle nchel egwyddorìon raoeeol pnr a 
•efydlog. Tr ydoedd yn ffyddlawn iddo ei hunan, felly 
canlynai f el y noe ar ol y dydd nas gallai fod yn ffala i'r 
nn enaid byw. Nid heb achoe yr ystyriai ei genedl ef 
y beirniad gonestaf yn y wlad ar ol Gwafiter Mecbaîn. 
Cynnyrch moeeoldeb pwdr ydyw beirniadaethan an- 
onest. Tr ydym mor aiddgar droa ein llenyddiaeth gen- 
edlaethol â neb pwy bynnag, ac yn cydymdeimlo yn 
fawr âg amcanion yr eisteddfodau, ond carasem weled 
tôn foeeol amryw o'r sefydliadan hyn yn llawer nwch. 
Ofnwn pe cyfodid y Uenni oddiar amryw o honynt y 
gwelid pethan tra rhyfedd. Nid annhebyg na welid, 
mewn nn cwr, fod bwyd-offrwm duwies yr Awen yn cael 
ei gymysgn gan mwyaf drwy wlybyron meddwol. 
Gwelid mewn man arall, fe ddichon, fardd yn myned o 
amgylch yr esgynlawr i werthn dwsin o englynion, ag 
oeddynt i ennill y gamp yn yr eUteddfod honno, i'r ffwl 
a roddai y geiniog nchaf am danynt, gan y bnasai yn 
anf ri i'w hawdwr en harddel ac yntan yn myned i ennill 
cadair y diwrnod hwnnw; eto buasai derbyn yehydig 
bree am danynt yn beth digon melns iddo. Dyweder a 
fynner imy " cylch cyfrin," nid ydyw egwyddorion 
moeeol neb rhyw lawer yn eu mantaie o fod ynddo. Pa 
nn bynnag ai cantor ai bardd fydd y gwr, a pha mor 
ddisglaer bynnag ei gymeriad yn myned i mewn ì'r 
cylch, odid nad meddwyn neu anffyddiwr, os nad pob nn 
o'r ddan, fydd efe cyn yr elo nemawr ymlaen i'r cyfrin- 
i<m. Ond dyma Eben Fardd wedi deall y cyfrinion a 
phob gwybodaeth farddol, a digon o'r ardymeredd 
farddonol ynddo i wneyd dwsin o feirdd cyffredin; eto 
trwy gydol oee led f aith o ymwneyd fi beirdd ac eistedd- 
fcdau, — beirniadn a chynllunio, wedi cadw i fyny 
gymeriad oedd yn gloewi hyd y diwedd. Bydd yn 



Digitized 



byGoogle 



EBEN FABDD. 

gywilydd i'r Wyddfa godi ei phen ymysg mynyddan jk 
byd, ac yn warth oesol i genedl y Cymry, oe gada*í\ 
çy&aint ag nn rhifyn o Weithiau y Prif -f ardd Ebea a« 
law y cyhoeddwyr, tra y mae pob hen ganenon tnasw a 
masweddol y» gwerthn wrth y cannoedd, ac yn neüldtfOl 
mewn oes ag y gelwir am argraffiad newydd o weithiau 
Twm o'r Naift ! Yn enw hawlian moes a chref ydd ; yn 
enw buddiannau goren ienenctyd ein gwlad ; yr ydym yn 
gobeithio y prynnir ac y darllennir y cyntaf , ac y gad- 
ewir y llall i ì>ydrn yn ei f edd haeddiannol ei hunan. 



Bl 



Digitized 



byGoogle 



ISLWYN. 

(DarUthJ. 



CEI8IWN grynhoi ein sylwadau arno i dri chyf- 
eiriad : — Y Dyh — Y Bardd— A'i Fabddoniaeth. 
1. Y Dth. — Gwaith bychan ydyw myned 
droa yr hyn a wyddya am dano fel dyn. Tebyg nad 
oet bardd enillodd le mor fawr iddo ei hunan yn llen- 
yddiaeth unrhyw wlad nen genedl ag y mae mor Ueied 
o le iddo yn haneaiaeth gyffredin y wlad honno. 
" Haneriaeth gyffredin " a ddywedasom. Y mae iddo 
le mawr yn haneaiaeth anphyff redin y wlad : ond nemawr 
ddim yng ngroniclan syml ffeithiau — dim ond " byw" a 
" marw" a " chiaddwyd" a cholofn syml ar ei fedd. 
Dyna bron yr oll. Ond yn hanee meddwl y wlad y mae 
iddo le arbennig. Dechreoodd ysgol newydd o f eirdd a 
barddoniaeth yng Nghymrn. Rhoddes symbyUad new- 
ydd i f eddwl y genedl nad ydym eto ond wedi gweled ei 
ddechreu. Bydd eneidiau mwyaf etholedig ieuenctid 
Cymru yn y dyfodol yn ymgynnuU at eu gilydd i'w 
ddarllen ac i'w aatudio. Credwn y ceir cyn hir yr /#- 
Iwyn Cult, fel y Browning Cult, a'r Rushin Ctdt, ymysg 
y Saeson. Tra y bydd mymryn o swyn yn y mtddylgar 
a'r cyfriniol mewn barddoniaeth ; tra y rhoddir pris mwy 
ar sylwedd nag ar «ŵn, — ar feddylgarwch dwfn naf ar 
ffleciadau dieaaid, parheir i edmygu y bardd hwn fwy- 

Mewn ychydig o frawddegau gelUr dweyd ei hoU 
hanes. WUUam Thomas oedd ei enw, mab i un o'r enw 
Morgan Thomas. Y mae yr oU o'i hane$ t mor beU ag 
y mae ffeithiau moeUon yn myned, ar ei gofgolofn, — 



Digitized 



byGoogle 



I8LWYN. 371 

ISLWTN. 

Ganwyd Ebrill 3, 1832. 
Bu f arw Tachwedd 20, 1878. 

Dyna yr oll sydd i'w ddweyd, o'r braidd. Bu fyw mor 
dawel a di-drwst, a bu farw mor ddi-sôn-am-hynny, fel 
y methasom, er cryn lawer o ymdrech, a chael yr un 
gair o son am y ff aith yn T Dry$orfa ỳ er ei f od yn f ab i 
flaenor, ac yn un o bregethwyr goreu Cymru, ac mewn 
Uawer ystyr y bardd goreu fu gan. y genedl Gymrcig 
erioed. Y mae droa bymtheng mlynedd er pan y cladd- 
wyd ef,* ac nid oes eto gofiant ohono! Dywedir fod 
cyfrolau o'i bregethau y gellid eu hargraffu, pe cyhoeddid 
hwynt. Y mae yr ychydig f arddoniaeth sydd ar ei ol 
yn wasgaredig draw ac yma ar hyd wyneb y maes — 
maes Uenyddiaeth gyfnodol Cymru ! Yr unig lyfr a 
gyhoeddwyd yn ystod ei fywyd oedd un bychan o dan 
yr enw " Barddoniaeth gan lúwyn;" a'r Uyfr a elwir 
"Caniadau Islwyn" ar ol ei farw! Àc yr ydym yn 
clywed mai ar silffoedd y cyhoeddwr yr erys y rhan 
amlaf o'r copîau o'r Uyfr hwn ! Bethf Â ydym byth 
i fod fel hynf Tra y mae sothach di-enaid a di-fardd- 
oniaeth o lyfrau i gael eu prynnu, beth bynnag am eu 
darllenî Ai fel hyn yr ydym i ymddwyn at un o feirdd 
mwy af Cymru f Os oes rhywbeth heblaw siarad i f od yn 
y Deffroad Cenedlaethol, disgwyUwn weled yn fuan rai 
o gyhoeddwyr Cymru yn ymgymeryd â dwyn aUan ar« 
griä&ad o hoU weithiau Islwyn, mewn Bhyddiaeth a 
Barddoniaeth, yn gyfrolau destlus, " fel na choUer dim.' 9 

BeUach am air yn fanylach am y dyn. Y mae 
blwyddyn ei enedigaeth wedi ei nodi aUan ganddo ef ei 
hunan yn ei ragUth enwog i'w Oaniadau « — 

M Fe"m ganwyd i yn mlwyddyn y Rtfdrm Bitt, 
A dyna pa 7 m yr wyf yn dwyn ystorm-bü 
Mor hyf i mewn i'r 8enedd Awenyddol, 
£r dychryn i Dorîaid mân-brydyddol." 

* Yn 1895 yr ysgrifeimwyd y sylwtdan hyn. 

Digitized by LjOOQ IC 



372 isLwro. 

Cofia pawb mai 1832 oedd bhryddyn y Rtform BüL 
Plentyn henaint ei dad ydoedd Ialwyn, a'r ieuengaf o 
deuln lluceog. Brodor oedd ei dad o Ystradgynlai», ym 
Morgannwg, a'r fam yn hamtn o Flaengwarne, Bont- 
newydd, Gái Fynwy. Ymnnodd ei dad a'i fam & chre- 
fydd yn hen eglwys y Goetre, Mynwy — nn o hen eglwyâ 
Hywel Harria, — a'r unig nn, dybygid, a eefydlodd efe 
yn y nr honno. Caf odd f anteiaion addyBg dda, gan f od 
ei rieni mewn amgylchiadau cyeurua. Bu yn yagol y 
pentref am dymhor; oddiyno aeth i Dredegar; wedi 
hynny i Oasnewydd ; yna i Bontfaen; ac yn ddiweddaf 
i Abertawy. Cymheüid Prifyagol arno yno; ond yn y 
cyfameer bn farw ei dad, a gorfu iddo fyned adref i 
gadw ei le. Cyf eiria at hynny mewn modd tarawiadol 
yn y llinellan canlynol ym Marwnad ei dad : — 

"Rhaid rwmndo beDach pn t galwo*r bjd— 
Ai alw 1 mewn, fv wrth y ddor cyhyd : 
Mm'b of«r edrych tnA*r gadair fawr 
Am ta ofalai am bob peth bob awr. w 

Bi frodyr oeddynt dir-feeurwyr ; dytgodd yntau yr nn 
gelfyddyd; ond nid ymarferodd nemawr & hi. Corff 
byr, eiddil, oedd ganddo ; ac yr oedd o dneddiadan gwyl- 
aidd a neilldnol o ddiymhongar. Drwy lawer o gymheü 
arno gan rai o'r dynion goreu a chraflFaf , cafwyd gan- 
ddo ymgymeryd ft'r Weinidogaeth. Bn Morgan Howell 
yn ei daer gymhell i bregethu. Oherwydd ei wylder 
cynhennid, trafferth fawr a gafwyd i'w wthio i'r pwlpud ; 
eithr wedi ei gael yno, gwnaeth f ardd-bregethwr heb ei 
gyfferyb. Dechreuodd bregethu yn y flwyddyn 1854; 
ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth yng 
Nghymanfa Llangeitho yn 1859. Clywais ef yn pre- 
gethu rai gweithiau ; ond ni chlywaia ef i f antais fawr, 
oherwydd gwendid oorfforol, Ueegedd ei iechyd ar y 
pryd. Fd y gallesid diagwyl, yr oedd ei bregethau yn 
llawn barddoniaeth ; ond nid barddoniaeth i swyno a 
synnu yn unig, ond barddoniaeth i aehub. Byddwn 
yn teimlo yn barod i ofyn ar ol gwrando rhai pregethau 



Digitized 



byGoogle 



ISLWYN. 873 

barddonol, Cui bonof—i ba beth 7 maent daî— gardd 
floden, yn lle bara y bywyd ; pwysian peraroglne, yn Ue 
dail y pren sydd yn iachan y Cenedloedd. Ond nid 
felly yr oedd pregethu Ulwyn. Tr oedd Crist, cnewyllyn 
yr Efengyl, yn cael y lle pennaf yn ei bregetHn. Hawdd 
canfod hynny oddiwrth ei destynan. Hoffai ymdroi 
tna Bethlehem, Gethsemane, a Chalfaria. Ac yn neill- 
dnol hoffai bregethn ar Orist yn y nefoedd, ac ar y nef- 
oedd yn ei pherthynae â Christ. £r dyddian David 
Jonee o Dreborth ni phregethodd neb bardd gymaint, 
nao ychwaith yn felneach, am y Nefoedd nag y gwnaeth 
lilwyn. Yr ydoedd yn nn o'r doebarth hwnnw o bre- 
gethwyr — y dosbarth goreu — all argraffn ei fater ar eich 
meddwl, beth bynnag am y teetyn. Gellwch ofyn am 
ambell i bregethwr, Beth oedd ei deetynt Y mae y 
teetyn yn y fan a'r fan, ond ni wyddom yn y byd beth 
oedd ganddo. Un arall — ac nn o'r dosbarth hwnnw 
ydoedd yntan — nifl gallech fod yn flicr o'r testyn, ond 
Çallech fod yn benderfynol o'r pwnc. Yr ydoedd wedi 
argraffn hwnnw yn annileadwy ar y meddwl. Dysgn 
Criflt oedd y mater ganddo pan y clywais i ef — Crist yn 
destyn efryd pob creadnr pnr ac nwchraddol yn llyw- 
odraeth Dnw, — dyna y pwnc. Y credadyn a'r angel, y 
dyn a'r cemb, ochr yn ochr ar y fainc yn dysgn Crist 1 
Nid anghofiaf y rhawg y bregeth na'r pregethwr. Pre- 
gethai ar y fath destynan a " Cyfaill a lŷn," " Fel pren 
afalan ymysg prennan y coed," " Nid amlygwyd eto beth 
a fyddwn," Ac. Y mae ei linellan tyner ar " Sabboth 
Gartref " yn dangos f el yr ydoedd yn cam y gwaith o 
bregethn. Acenion tyner hefyd a geir yn y ganig i'r 
u Hen Weinidog,"— 

M Y mae y gweision yn pregethn, 

A minnmu yma wedi methn; 

Y meddwl hwn tydd yn fy ngwaelu— 

Hwy sr y maee, e minnen*n ffMln. 
• • • « 

* Na f eddwl, Oh Oenadwr Hedd ! 
Am oarphwys nes yn mynwes bedcL 
Amser yw wythnot gweision Dnw, 
A'n Sabboth— Tragywyddoldeb ywT 



Digitized 



byGoogle 



374 I8LWYN. 

2. Y Babdd.— Ein hamcan yn y papyr hwn fydd des- 
grifio rhai o deithi awen Islwyn, a dangos y lle y mae 
wedi ei wneyd iddo ei hunan mewn barddoniaeth Gym- 
reig. Dechrenodd pan yn ieuanc iawn. Nid oedd dim 
awen yn ei deulu, ar a wyddis. Nid oee neb wedi 
awgrymu fod dim yn ei environment yn ei dneddu at 
hynny. Fel ffynnon yn bwrlwm ohoni ei hunan, felly 
ei awen yntau. Ni bn erioed yn beth a elwir bcardd 
llwyddiannuê, Cystadleuydd aflwyddiannns ar y cyfan 
ydoedd. EniUodd bedair cadair, sef "Y Nos," yn 
Bhyl; "Moses," yng Nghaergybi; "Cartref," yng 
NghaerffiU ; a'r " Nefoedd," yn Nhreherbert. Nid oedd 
yr un o'r rhai hyn yn gadeiriau Eisteddfod Genedlaethol. 
Hawdd deall paham nad ydoedd yn llwyddiannus. Un 
peth, nid ydoedd yn elubbable — yn glybiadwy. Brawd- 
oliaeth glybiadwy iawn ydyw beirdd Cymru wedi bod 
erioed. Peth arall, yr oedd yn fath o ddirgelwch i 
feirniaid Eisteddfodau Cymru. Nid oedd ganddynt un 
cydymdeimlad ft'r f ath farddoniaeth. Nid oedd ganddo 
ddigon o swn cydseiniaid yn clecian ; a byddai yn gwneyd 
yn hyf iawn ar y pedwar-mesur-ar-hugain yn fynych. 
Ac y'ngolwg rhai o glorianwyr yr Eisteddfod yr oedd 
hwnnw yn bechod anfaddeuoL Hefyd, yr ydoedd yn 
un o'r beirniaid mwyaf cydwybodol a gonest ei hunan 
pan yn beirniadu. Ni wyrai drwch y blewyn oddiwrth 
yr hyn a olygai yn iawnder; felly, gan na chanai efe 
bennill mwyn i ryw " hen nain o feirniad " pan y bydd&i 
hwnnw yn gystadleuydd, ni chanai yr hen nain honno 
iddo yntau pan fyddai yn cystadlu am y gadair. Yn 
Eisteddfod Genedlaethol Birkenhead, 1878, y bu yn 
beirniadu ddiweddaf ; ac f el hyn y danf onai at yr ysgrif- 
ennydd Medi 3, 1878:— "Disgwyliaf y bydd y ffug- 
enwau hyn, sef Cowper, Idwal, a Diwyd ar fy nghof 
mewn byd arall, gan faint y boen a gef ais i wneyd i fyny 
fy marn ostyngedig, ond gonest, cydrhyngddynt." Yn 
fuan— ar yr 20fed o Dachwedd dilynol— ehedodd ei 
enaid mawr i'r byd arall ; ac yr ydym yn sicr, beth byn- 
nag am gofio y ffugenwau, na fu cymeryd trafferth i 



Digitized 



byGoogle 



I8LWYN. 375 

wneyä i fyny ei f arn yn onest rhwng y gwahanol gys- 
tadleuwyr yn y byd hwn yn unrhyw rwystr iddo i f wyn- 
han golygfeydd y byd rhyfedd hwnnw. 

Bellach ceisiwn roddi rhyw syniad am yr hyn a 
dybiwn yn anhebgorion gwir f ardd. Hefyd, i ba raddan 
yr oedd Islwyn yn en meddn. Yr ydym yn hyf yn 
dyweyd fod Islwyn wedi cren cyfnod newydd yn mardd- 
oniaeth Cymrn. Ni bu dim o'i fath o'i flaen. Pan y 
daeth yr awen ddieithr, doreithiog hon i ddechreu bwrw 
ei chryman i'r cynhanaf , gwelodd barddoniaeth Cymru 
yn fnan fod yn rhaid iddi dynnn i lawr ei hysgnborian, 
ac adeiladu rhai mwy. Nid oedd yma ddim Ue i'w 
hysgubau hi. Bhaid i fân reolau ffoi ymaith. Yr oedd 
ei awen mor frenhinol, — yr oedd rhaid rhoi iddi " dra- 
gywyddol heol." Erbyn heddyw rhoddir mwy o bris ar 
f eddwl nag ar unrhyw wisg am dano ; y mae rhyw nif er 
o eneidiau dewisol wedi eu dwyn i weled prydferthwch 
gwirionedd tlws, neu ddyfnder cyfriniol meddylddrych 
ysprydol, fyddo yn llechu yn ddistaw ym myd mawr yr 
enaid. Y mae swn traed awen Islwyn wedi deffroi ad- 
sain yn ystafelloedd dieithraf a dyfnaf meddwl Cymru. 
Own am ddynion ieuainc o anianawd f arddonol wedi de- 
chreu dysgu meddwl uwch ben ei linellau. A'r fath 
gaffaeliad ardderchog ydyw hynny — dechreu meddwl ! 
Dihuno meddyliau sydd yn fraint. Fel y mae Brown- 
ing gwedi gwneyd hynny gyda'r Saeson, felly y mae 
yntau gyda'r Cymry. 

Yn ol y deffiniad a roddwn ni heddyw o farddon- 
iaeth, rhaid i'r Bardd feddu tri pheth, sef y gallu i 
greu, i ddych'mygu, ac i weithio allan. Mewn geiriau 
eraill, rhaid iddo fod yn Grëwr, yn Ddych'mygwr, ac yn 
Gelfyddydwr Uenyddol — Crcator, an Idcaliêt, and a 
Literary Artist. Yr ydym yn eu henwì yn ol eu pwys- 
igrwydd, ac hefyd, fel yr ydym ni yn deall, yn ol fel y 
maent i'w cael yn y Bardd Islwyn. Yn hyn, ni a dyb- 
iwn, y mae tebygolrwydd mawr yn Islwyn i Browning. 
Nid ydynt yn debyg i'w gilydd mewn llawer o bethau ; 
ond ym mantolaeth y pethau hyn y maent yn bur debyg. 



Digitized 



byGoogle 



376 I8LWYH. 

Y gallu creadigol sydd gryfaf yn y ddau; yna yr ideal- 
iêm; yna y gallu a'r medr llenyddol i gynüunio ac i 
weithio allan sydd waelaf yn y ddan. 

T mae y deffiniad a roddasom yn dwyn rhyw gyff elyb- 
rwydd i'r hen ddarnodiad Cymreig: — "Llygad i weled 
anian, calon ! deimlo anian, a glewder a faidd gydfyned 
ag anian." Dylid cymeryd y gair " anian " nid yn unig 
am y greadigaeth, ond am y bydysawd — holl diriogaeth 
bod yn gyfangwbl, gan gymeryd Dnw ei Hunan hefyd i 
fewn. Gwaith y bardd ydyw adgynyrchu hwn, a'i o$od 
allan yn ei gytyütiadau mwyaf pryd/erth a phur, a 
hynny mewn furf a diwyg lenyddol gain a chelfydd. 

(1). Gwelir, yn ol hyn, mai y gallu creadigol yw y 
pwysicaf i fardd ei feddu. Dyna yw ystyr eirdarddol y 
gair bardd, onidê? — " Poet," yn dyfod o poiein, to malce. 
Oelwir y gallu hwn weithiau yr inventive faculty. Cofier 
mai creu yn yr ystyr o ad-drefnu a olygir yma. Yn yr 
ystyr o greu o ddim, nid oes- ond un Crëwr yn 
bod. Eithr yn yr ystyr o ad-drefnu ac ad-lunio def- 
nyddiau y mae ei ddeall yma. Nid eu cofio, ond creu y 
defnyddiau, y mae y gallu hwn. Nid Cof ydyw, ond 
Dychymyg criol. Y mae rhai beirdd galluog hebddo 
ond i fesur bychan iawn. Dyna'r gwahaniaeth rhwng 
Byron a Shakespeare. Rhaid i Byron repeatio ei hunan 
ymhob character. Efe ydyw * Manfred, Don Juan, 
Childe Harold. Lle bynnag y bydd ei gymeriadau, efe 
ei hunan ydyw. Ond pwy glywodd am Shakespeare yn 
t*flu ei hunan allan ar ei ganvasî Y mae ef mor gyf- 
oethog o grebwyll. Creadigaethau newyddion ydyw ei 
greadigaethau i gyd, a'r crëwr ohonynt o'r golwg. Felly 
am Browning hefyd. Felly, ar raddeg lai, am Williams 
o Bantycelyn — Hiraethog hefyd, ac Eben Fardd. Ac 
felly y buasai Islwyn pe buasai yn canu yn yr arddull 
ddramatic. Lyrical yw ei farddoniaeth ef i gyd. Nid 
oes ganddo nemawr o'r elfen ddramayddol; ond y mae 
y^ gryf iawn yn yr elfen greadigol. 

Ond rhaid i'r bardd creadigol ddosbarthn ei ddef- 
nyddiau. Nis gall gymeryd yr oll. Y mae ei ddef- 



Digitized 



byGoogle 



I8LWTN. 377 

nyddiau yn ddiderfyn. T mae yr " anian " sydd ganddo 
i'w gweled, a llygaid ei awen greadigol, yn cynnwys pob 
peth o Dduw hyd at yr abwydyn — holl diriogaeth bodol- 
aeth. Er mwyn gorchfygn dylai rannn. Felly y mae 
y beirdd goreu yn gwneyd. Mae un jii desgrifio y 
grcacUgatth a natur; y mae y llall yn cymeryd byd 
mewnol yspryd dyn. Pe geir rhai yn f eirdd desgrifiadol 
— fel Solomon, yn Uefaru am bob peth, o'r gedrwydden 
yn Libanus hyd yr isop sydd yn tyfu o'r pared; rhai 
eraill, yr yspryd sydd mewn dyn. Byd yspryd dyn yw 
eu byd hwy. Felly y mae Islwyn. Yn hytrach, gallwn 
ei ddesgrifio yn llef aru am ddyn f el ei nod eithaf . Fe 
geir ganddo ddesgrifiadau o natur, yn enwedig golyg- 
f eydd Cymreig ; ond am ddyn y mae yn llef aru hyd yn 
oed drwy natur. Natur a dyn, a dyn drwy natur, dyna 
oedd ei deithi. Gallai fod ei grefydd a'i dduwinydd- 
iaeth wedi dylanwadu peth arno yn hyn. Mewn llythyr 
a ysgrifennodd at gyf aill cyfeiria at hynyma : 

" Yr oeddwn newydd ddarllen cyfrol fechan o farddoniaeth 
o waiih Emerson, ac anturiais awgryma yn fy Uythyr fod Uawer 
o debygolrwydd rhwng y ddan. Tn ei atebiad dywedai mai nid 
compliment bychan yr ystyriai gael «i gymhara ag Emenon fet 
bardd, er fod gwahaniaeth mawr yn eu duwinjrddiaeth. 
'Natur/ meddai, 'ydyw nnig gyfrwng Emerson at Ddow; ond 
yr wyf fi yn credu mewn Cyfryngwr gwttt' *' 

Llyfrbryf : Cymro, GorpÌL 12, 1894. 

Y Duw-ddyn, feallai, a roes gyfeiriad iach r*w fedd- 
yliau am Natur. Nid ydym heb deimlo weithiau mai 
rhyw fath o ddyheadau ac ymbalfaliadau Pantheistaidd 
fuasai llawer o'i farddoniaeth oni bai am ei Gristionog- 
aeth. 

Hefyd, bardd meddyliau ac nid amgylchtadau 
ydoedd. Oesyd bwys mawr ar hanes y meddwl, ac nád 
ar hanes personau. Dÿlid cymeryd y ddau ddywediad 
i'w ddesgrifio ef . Ts dy wed Pope a Syr W. Hamillton : 
" Efrydiaeth briodol dyn ydyw dyn." " Tn y bydysawd 
nid oes dim mawr ond dyn, ac mewn dyn nid oes dim 



Digitized 



byGoogle 



378 iffLWYif. 

mawr oddieithr meddwl." Mor lleied o hanes amgylch- 
iadau neb sydd gan Ielwyn 1 Canodd amryw ddarnaa 
felly, ond nid hanes yr amgylchiadan oeddynt, eithr 
hanes y dynion yn yr amgylchiadau ; ac argraf mtddyU 
iau y dynion hefyd. Marwnadan godidog a geir ganddo 
— hollol wahanol i bawb eraill. Nemawr o hanes geni a 
marw na byw, ond hanes eneidiau a meddylian. Bardd 
dyn ydyw — bardd meddyliau dyn; ac y mae yn rhoi 
hynny allan mewn duü canigol. Iawn y galwyd ei 
lyfrau yn " Farddoniaeth gan Islwyn," heb olygu un- 
rhyw ffurf ar farddoniaeth, a'r llyfr arall yn " Ganiadau 
gan Mwyn." Math o ganiadau syml ydynt. 

(2). Bhaid i'r gwir fardd fod yn idealiêt—yn meddu 
dychymyg wedi ei brìodi â'r pur a'r prydferth ymhob 
man. Dyma ydym yn ei ddeall wrth y gair idealism 
yn y cyayiltiad hwn. Rhaid iddo feddu ideals uchel. 
Nid tiriogaeth neillduol barddoniaeth ydyw desgrìfio 
pethau fel y maent; ond fel y dylent fod. Y mae y 
peth a elwir Sealüm yn beth gwrthun mewn barddon- 
iaeth. Nid digon fod gan fardd ddychymyg; rhaid i 
hwnnw fod wedi ei brìodi â'r pur a'r prydferth foeeol, 
a gwirionedd yn ei ffurfiau uchaf . 

Bhaid iddo feddu golygiadau cywir ar y natur 
ddynoly ar y natur Dduryfol, ac ar berthynasau y naill 
a'r Uall. Mewn gair, y mae y maee yn eang iawn. Y 
mae maee ei ddych'mygiad mor eang a maee ei greadig- 
aeth. Felly yr edrychai Islwyn ar ei faee. Gwran- 
dawer arno: — 

M Barddoniaeth, Farddaniaeth ! Pwy a ddyd 
Derfynnaii arnat ! Eans fel y nef 
Yw taen dy ymerodraeth f mae y byd, 
Ei greig, ei foroedd, a*i fynyddoedd ef 
Yn troi o'th amgylch, a chyfnndraeth gref 
dragwyddoldeb bethan, a*r holl aer 
O fewn gwelediad dy gerab-drem tèr. w 

Felly, y mae Duwinyddiaeth ac Athroniaeth, — pob 
gwyddor, pob celf , pob hanee. Nid oee dim dwyfol na 
dynol nad ydyw o fewn cylch y bardd— y gwir fardd. 



Digitized 



byGoogle 



I8LWYN. 379 

TJwchlaw pob peth, rhaid iddo weled pethau yn eu lliw- 
iau a'u cysylltáadau eu hunain ; a rhaid iddo f od yn ddyn 
pur, a'r galon yn uniawn ger bron Duw, i allu cynyrchu 
barddoniaeth gref . 

(3). Yr oedd Islwyn yn fwy f el creawdwr nag ydoedd 
fel dych'mygwr; ac yr oedd yn fwy yn y naill a'r llall 
nag ydoedd fel creftwr llenyddol. Celfyddydwr gwael 
ydoedd, a hynny o ddiofalwch, yn fynych. Dengys 
ddigon o allu yn y cyfeiriad hwn, pe buasai yn ewyllydo. 
T mae yn gallu cynllunio, gallu cynghaneddu, a chlymu 
geiriau yn eu gilydd, yn fedrus iawn; ond y mae yr 
olwg a gymer ar swyddogaeth barddoniaeth yn peri iddo 
ddisbrisio y pethau hyn yn hollol. Hawdd gweled yn 
ei Baglith y wedd a gymer efe. Ei ddeffiniad hefyd o 
Alexander Smith : " Cerbyd lle y merchyg meddyliau 
brenhinoL" Ond dylid cymeryd peth gofal gyda'r cer- 
byd rhag disgyn o'r pethau hyn i'r Uaid. Dim ond ei 
awdl ar " Moses " sydd wedi ei chynllunio o gwbl. T 
mae honno yn gywrain a destlus — yn profi beth allsai 
efe wneyd. T mae yn gynghaneddwr penigamp pan y 
ceiria. Gwel ei englynion i'r Atlantic Cable. (Nid 
ydynt yn ddiwall). T gallu i odli a ffurfio geiriau cyfan- 
sawdd: y mae wedi rhagori ar bawb yn hyn, — wedi dar- 
ganfod gallu y Oymraeg i ffurfio geiriau cyf ansawdd. Tr 
oedd ynddo rywbeth tebyg i ddiffyg chwaeth, neu yn 
hytrach diffyg barn. Hyn yw sail y gŵyn gyda golwg 
ar y meddylddrych am " yr angel-gawr mewn poenau — 
yn cerdded yn droednoeth dros danllyd fynyddau." T 
mae eiddilwch rhai yn cuddio lluaws o bechodau; ond 
beiddgarwch creadigol ei awen ef oedd yn ei beryglu yn 
hynyma. 

Cân yn well, yn ein bryd ni, mewn mesurau byrion 
na rhai hirion. Àc y mae hyn yn profi ei fod yn feistr 
perffaith ar odlau a mesurau, pe buasai ond yn ceisio. 

T mae peth o'r tywyllwch y cwynir o'i herwydd yn 
ei farddoniaeth yn cyfodi o hyn, sef ei f od wedi esgeuluso 
trefnu a chynllunio ei ddarnau. Rhaid gwneyd gwa- 
haniaeth rhwng hyn a'r gyfriniaeth ddofn «ydd ynddo. 



Digitized 



byGoogle 



380 ölwtw. 

Y mae hyn yn cyfodi yn hytrach o natur y meddyliau 
nag o'u dulL AngerddoUUb mawr sydd yn peri fòd 
Browning yn annealladwy, ond y gyfriniaeth ddofn yma 
tydd yn peri f od Iilwyn f elly. Cyfriniaeth natur sydd 
yn " Y mae yr oll yn gysegredig." Cyfriniaeth y natur 
ddynol aydd yn y dernyn ar yr " Enaid," " Oh Hapua 
Luddedig," àc. Ac eithrio hyn oll, y mae cryn lawer 
o'r tywyUwch yn cyfodi o aflerwch y bardd mewn cyn- 
Unnio a threfnu, peth y buaiai yn hawdd iddo ei hebgor. 

3. Bi Fiw)DOKIìith. — Nid awn i geisio doebarthu ei 
farddoniaeth. Y ffordd oreu ydyw edrych ar ei waith o 
gyfeiriad yr awdwr. Y mae rhai o'i ganiadau yn ddtê- 
çrifiadol, eraiU yn fewncl a chpfriniol, — oU yn gyaegredig 
eu ton. Dyma fardd na chanodd UnneU erioed i rygru 
y chwaeth buraf . Y mae rhai o angenrheidrwydd yn 
anhawdd eu deall, oherwydd eu bod yn ymsymud mewn 
tiriogaeth aruchel ; eraiU yn ganeuon toddedig a syml. 

Efe yw yr unig fardd athronyddol sydd wedi Uwyddo 
i gyfanaoddi emyn anfarwol. Rhy dỳn o fater, fel rheol, 
yw emynnau beirdd athronaidd. Nid ydynt yn ddigon 
llac i fod yn ganadwy. Ond fe genir ei rai ef tra y bydd 
peniUion Cymreig yn cael eu canu y'ngwlad y cystudd 
mawr. (Oweler tudal. 110—111 o'r Caniadau). Y 
mae yr emyn ddiweddaf [dyfynedig fel engraifft] yn 
neiUduol o debyg i emynnau Ieuan Olan Gkirionnydd, 
ond heb y prudd-der Uethol oedd yn Ieuan. Tra y byddwn 
gyda'r damau crefyddol, craffer hefyd ar " Cyfryngwr," 
tudal 26. Âc yn neillduol ar " Nia gaU y fflam eu difa 
hwy," tudal. 24. 

Bellach ni a ymfoddlonwn ar ddyfynnu o un dernyn 
barddonol yn unig, sef " Yb Anosl " — dernyn cyatad- 
leuol yn Eisteddfod Pwllheli, yn 1875. Yn un peth, y 
mae yn dra nodweddiadol o'r awdwr — y teetyn yn un o'r 
rhai mwyaf cydnaws ag ef. Dengys hefyd ei ddiffygion 
a'i ragoriaethau i berff eithrwydd : — 



Digitized 



byGoogle 



ISLWYN. 381 

A gaiff tj ysbryd i 
Ynff ngharchar defnydd dn 
Fydryddu'th hanfoacn, 

Oh Angel rhydd ! 
A gaiff carcharor tlawd 
Drwy rydlyd faran cnawd 
Dy wel'd, a'th alw'n frawd 

wlad y dydd ! 

Oh, braidd nad ydyw'n fai 
I nn sy gymaint llai, 
O fewn ei graaen glai, 

Dy envn cu! 
Myfi mewn cyfyng gell, 
A thi yn rhyddid pell 

Y tragwyddoldeb gwell 

Yn Nuwdod fry ! 

Adarwr crenlawn ddaeth, 
A'm dàl yn f ore wnaeth 

f ewn ei f aglan caeth, 

8ef pechod dn: 
Pan ddenì ar dv hynt 
Ar edyn dwyf ol wynt, 
Mae cof o'm rhydcüd gynt 

rm Uethn i. 

Ac eto 'rwy'n mwynhan 

Dy bell leferydd clan, 

Fel swn rhyw ddwyfol drai, 

Mae'n sisial hedd: 
Mae'n addaw agor áàr 

1 ryddid fel y môr^ 
I anfarwoldeb Ior, 

Tn draw i'r bedd. 

Mi ganaf, ysbryd gwyn, 

Y dagran-odlan hyn, 
Na chymer dithan'n syn 

Os lleddf en aain: 
Feallai cyn bo hir, 
Daw*r anthem vn fwy pnr, 
Daw seinian mil mwy clir 

1 foddi'r rhaì'n. 

Bhy sanctaidd yw*th ogoniant idd ei ganfod ; 
Ysprydol. mesis eiddo'th Ior, yw'th hanfod. 
Oh, wynfydedig fôd ! heb lwyth daearol 
ì'th dynnn i lawr o rwysg dy rod anf arwol. 



Digitized 



byGoogle 



383 ISLWYM«£ 

Tmddyrcha meddwl âyn i fynr weithian 
I fydoedd ysbryd pur, ryw dêg ororan>; 
Ond, fel y cerbyd dan y lâi awyren, 
Tỳn defnydd ef yn ol o*i ddwyfol wybren 
I ddyfnder f «1 y hedd : o nchder tngel 
Disgynir ef yn gydradd âV anifeL 

• • • • 

fieih oedd dy oedrmn pan y gwelaist Adda 
Tn rhodio hyd roe-lwybrau Eden gynta'? 
Pa beth âj ayndod wà'd dy hnnan ynddo, 
Ac arall ran na welaiet mo'ni eto 
Mewn nniad â'r Meddyliol? Yr oedd defnydd 
T dynol gorff bryd hynny mor ysplenydd 
A lhwiaur fore wawr, ac nid oedd eto 
Un hid o dranc nac o ddadfeiliad rnddo. 
Tál pechod yw marwolaeth : moeaol bnrdeb 
Mewn defnydd fo ag yspryd glwyt mewn undeb, 
Wna eicrhan i'r defnydd anfarwoldeb. 
44 T marwol Hvm f gyfodir ýn y diwedd, 
Trtm» lnsgid yn ei fawr iawn leagedd 

f an i f an am welliant— i'r " Ffynonnan," 

1 " ddwr y mÔT H — Hwn t fn» yn rfaaib i dònan 
Eigionan rhuol cystndd — Hwn a wisgir 

Aff anfarwoldeb pan y llwyr orphemr. 
Ah ! ni f nasai'n rhaid ei f arw fythol 
Pe y cadwasai'r hedyn crëadigol 
Blanesid ynddo yn y santaidd foran 
Tmhell o ddaear pechod a'i ororau. 
Pe y cadwasai dyn ei Un ddechrenad 
Nee gorphen tymhor ei amodol brofiad, 
Bnasai'i santaidd gorff yn traws-ymffurfio 
I led-ysbrydol agwedd t ac yn nofio 

hono'i hnnan, dros y glesni wybrol, 
Byw fachlnd haul, i'r pnr ororan dwyfoL 

• • • • 

Os yw y dorf yn Uawenhán 
Pan f yddo brenin yn neshân ; 
Os oes baneri yn yr wybr, 
Bwâu heirddion dros bob llwybr; 
Beth yw'r llawenydd deimlwch chwi, 
Angyfion y Baradwys fry, 
Pan fyddo sant, na'r eira'n wynach, 
Ar hwylio'i hynt, yn bnr, jro olliach, 

1 wlad, nas Eden dêg yn decach ! 
Bhowch inv fy ysbrydilwg enyd 
I wel'd ei lwybr i'r nefolfyd— 

T lydan ffordd agorai'r Dnw-ddyn 
Wrth esgyn f ry, f r saint ei ddilyn : 



Digitized 



byGoogle 



. I8LWYN. 383 



Mae sypiau fyrdd o flodag nefol 
A dyfwyd yn yr ardd drag'wyddol, 
Yn gwlawio dros y ffordU freninol: 
Eich dwylaw grogant uwch'ei Iwybr 
Enfyaan y drag'wyddol wýbr, 
Tu ol i'w gilydd, fil o filoedd— 
A dàn y rhai'n i nef y nefoedd ! 
Ac Oh! pan welo dỳrau'r ddinas, 
Pan welo'i ddarparedig balae 
I gyd o berL i gyd yn oarod, 
A'r Iesu'i Hun vn ei gyfarfod — 
Oh Fawredd ! rhyfyg fn 'nhaerineb, 
Nis gallaf sefyll yn ei wyneb, 
Tarêwch fi eto â dallineb ! 



Pan iÿddo'r meddyg wedi troi 
Ei gefn, a'r tenln'n ymçrynhoi 
I wrando ar fy ngair diweddaf , 
I dderbyn fy nghynghorion olaf— 
Boed rhai ohonoch,. frodyr gwiw, 
Yn anf onedig gan fy Nnw, 

ffylch îj ngwely-angan bach, 

1 ddwyn 1 f ro drag'wyddol iach 
Ysbryd na theimlodd ar y llawr 
Ond poen a siom a " chystndd mawr.' 



[Wrth gwrs fe wneid sylwadau ar bob darn gan y 
daruthydd, ond nid ydynt bwy wedi eu hyqgrifennu. — 
Ooltoydd.] 



Digitized 



byGoogle 



T PARCtt D. 8AUNDERS, D.D. 

(Nodion Cofadwriaethcl). 



M Hii memory kag will live alone 
In all onr hearU, as mournf ul light 
That hrooda aboye the f allen sun, 
And dweUi in heaven aalf tne night."— ftaayto*. 



PAN ofynnodd Golygydd T Geninen i ni ysgrif ennu 
ychydig nodion im y diweddar Dr. Saunders, nia 
gallem ymatal, oherwydd nid oea odid i bre- 
gethwT, gan nad o ba enwad y bo, nad oes ganddo ryw 
aipraffiadau, ie, dyfnion hefyd, am ymadawiad y fath 
bregethwT, a chan lawer o honom deimlad o chwithdod, 
fel hiraeth plant ar ol tad, oherwydd ei golli. Ond 
bbffem i bawb ddeall mai argraffiadaa cyntaf ar ol ym- 
adawiad mawr ydyw y sylwadau hyn, ac nid unrhyw 
ymgaia i geino desgrifio na dadelfennu y cymeriad. Bn 
Tennyson farw yn Lloegr a Dr. Saunders farw yng 
Nghymm tua'r nn adeg ; a daeth y ddwy f arwolaeth a'r 
geiriau nchod o eiddo bardd yr "In Memoriam " yn fyw 
iawn i'n meddwl. A phaham lait Onid Dr. Saunders, 
i íesur mawr, oedd Tennyson y pwlpnd Cymreigt Oeid 
yr un cyfuniad o athroniaeth a thlyani, — sylwadaeth ar 
ddynion ac ar natur, — ac, yn neilíduol, yr un cydym- 
deimlad â'r ytprydol, yn nodweddu pregethn y naill, ac 
yn rhedeg drwy farddoniaeth y Uall. 

Daeth y gydmariaeth sydd yn y llinellau prydferth 
a ddodasom uwchben yr ysgrif hon i'n meddwl yn 
fynych y dyddiau diweddaf. Ar ryw hwyrddydd o 
haf hir felyn tesog y mae yr haul, yn gynt na phryd, 



Digitized 



byGoogle 



DR. SAUNDEES. 385 

megis, yn suddo islaw y gorwel; ao wedi ei golli, am 
amser, nid oes ond e^ yn llepwi eich golygfa ymhob 
man. Ië, hyd yn oed pe cauech eich Uygaid, ni byddai 
yno ond adlewyrchiad y belen fawreddog o dân, fyddech 
newydd golli, yn fflamio yn y tywyllwch o dan eich am~ 
rantau. Nid ydych mewn tymher, y pryd hwnnw, i 
geisio dadelfennu ei oleuni, ond yn hytrach i gwyno eich 
colled ar ei ol. Mae y goleuad fu yn llywodraethu 
eich dydd wedi ei golli ; ac y mae yr adgof am ei ym- 
adawiad fel "goleuni trist" yn llenwi eich ffurfafen 
am "hanner y nos." Amser gwael fyddai hwnnw i 
chwi i droi yn seryddwr: rhaid i chwi aros ennyd 
ymhellach cyn y gellwch, mewn hamdden, efrydu hanes 
yr haul. Felly ninnau, yn y tudalennau canlynol; y 
mae yr adgof am yr un a f u yn Uenwi pwlpudau ein 
cymanfaoedd a'n cyfarfodydd pregethu yn ddigon byw 
i gynyrchu argraffiadau, a nemawr ddim arall. Caiff 
y byw-graffydd, mewn gwaed oer, roi y dyddiadau a'r 
ffeithiau, dadelfennu cymeriad y pregethwr, ac olrhain 
teithi ei feddwl; digon i ni fydd edrych ar y goleuni 
trist, — olion ei ymadawiad sydd, hyd yma, yn rhyw 
araf hofran uwch ein pen, nes llenwi ein ffurfafen 
fechan. Chwilio am dano yr ydym ymhob man. 
Gweled ei ddelw, megis, ymhob cyfeiriad, gan ei fod 
wedi suddo mor ddwfn i'n Uygaid. Dychmygu fel y 
buasai yn gweithredu yn yr amgylchiad hwn, fel y bu- 
asai yn pregethu yn y gymanfa acw, a meddwl fel y 
buasai yn addurno ein cyfarfodydd pregethu, ac yn 
rhoddi y fath foddlonrwydd i'r cynnulleidfaoedd. 

Y mae hi yn amser rhyfedd ar gyfundebau cre- 
fyddol Cymru y dyddiau hyn. Tybed ein bod yn ei 
osod at ein calonnau yn briodolf Daw geiriau Esaiah 
yn fyw iawn i'r meddwl : " Darfu am y cyfìawn, ac ni 
esyd neb at ei galon; a'r gwŷr trugarog a gymerìr 
ymaith, heb neb yn deall mai o flaen diygfyd y cymerir 
y cyfiawn ymaith. Efe a â i dangnefedd; hwy a or- 
phwysant yn eu hystafelloedd," àc. T fath gyŵrbyn- 
iad, onide! Bydd efe yn gorphwys yn ystafell tang- 
cl 



Digitized 



byGoogle 



M6 hl aauwnns. 

nsfedd, tra y rhai a adawyd yn gorfod wynebu y dym- 
hütt eu hunain, a hynny oherwydd diystyru rhybudd- 
iom. eu ffyddloniaid. Mae wefi myned yn hen ddy- 
wediad ystrydebol gennym, ar ddechreu pob galar- 
gerdd, ac ar drothwy pob ysgrif goff a, f od y oedyrn yn 
cwympo, a bod y gwylwyr yn cael eu cymeryd ymaith 
oddiar furiau Seion ; oad a f u adeg erioed yn hanee cyf - 
undebau crefyddol ein gwlad ag y mae cynifer yn coUi 
mor agoe at en gilyddt A fu adeg erìoed anhawddach 
hebgor dynion o nerth a phrofiadf Hwyrach nad ydyw 
ond cydgyf arfyddiad cyffredin mewn rhagluniaeth ; ond 
ym aicr dylai beri i galonnau bryderu. Sonir am rywrai, 
ar y rhai y daeth tcrfynau yr oeeoedd; rhaid i'r oee- 
oedd derfynu yn rhywle, ac feallai mai nyni ydynt y 
rhai hynny. "Arwydd ydyw fod Duw yn golygu 
rhyfel," ebe Matthew Henry, yn ei ddull cwta, awgrym- 
iadol ei hunan, " pan y mae jn galw adref ei lyagen- 
adon." Wele un o'r rhai anhawddaf ei hebgor wedi 
myned ! Oallwn ddweyd, ar ol ei golli, fel y Carthagin- 
iaid ar ol colli Hannibal, y bydd yn chwith i ni am dano 
yn nydd y frwydr. Pan y cryfhä y rhyfel yng 
Nghymru, rhwng crefydd ag ammheuaeth a bydol- 
rwydd yr oee, cawn deimlo ein bod wedi colli un oedd 
" fel deng mil ohonom ni." 

Tr oedd Dr. Saunders yn bregethwr; ac fel pre- 
gethwr y saif byth yn meddwl Cymru. Gwnaeth gy- 
maint a neb i gadw i fyny y gwerth a roddir ar bre- 
gethu yn ein gwlad. Cofier nad oes dim a geidw i fyny 
■afon gweinidogaeth yr Efengyl mewn gwlad ond tô o 
bregethwyr cwbl ymroddedig i'w gwaith, a'u hymrodd- 
iad yn fedr yn y gwaith. Eiddigeddai efe dros hyn. 
Ai nid oee berygl i hynyna fyned o gof y dydd- 
iau hynf Ai nid oee berygl i bethau ynglŷn 
wrth bregthu, yn beU neu agoe, lyncu y pregeihu o'r 
golwgt "Nid cymhesur i ni," ebai yr apoetoüon, 
" adael Oair Duw, a gwasanaethu byrddau." Y mae 
ambeM i bregethwr, ysywaeth, y dyddiau hyn t wedi 
myned yn goes i bob bwrdd, hyd nee nad oee ganddo 



Digitized 



byGoogle 



DB. SAUNDERS. 887 

goes i sefyll arni yn y pwlpud. " Eithr ni a barhawn," 
ebynt hwy, "mewn gweddi a gweinidogaeth y gair;" a 
dyna yr adeg yr oeddynt yn gweddio nes ysgwyd car- 
charau, a phregethu nes cynhyrfu dinasoedd a syna- 
gogau. Pan yn cychwyn ei weinidogaeth, cafodd Dr. 
Saunders y pwlpud Cymreig mewn safle urddasol, ac fe 
wnaeth lawer er cadw pregethu yn truchaf f el rhan o 
waith gweinidog yr Efengyl. Çysegrodd ei oes i'r 
pwlpud, llanwodd ef gydag urddas, a bu farw fel ty- 
wysog ynddo. Nif gallwn ddirnad y f ath effaith a garia 
hyn ar feddyliau eraill. Y mae yn ddrwg gennym 
weled tuedd mewn rhai i wneyd carreg lam o'r pwlpud 
i eegyn at rywbeth sydd, yn eu bryd hwy, yn uwch ùa 
phregethu. Drwg gennym hefyd weled erjaül yn tybied 
pregethu yn beth mor hawdd nes anghofio llafur ar 
gyf er y pwlpud. Digon diflas ydyw deall f od rhai gwŷr 
ieuainc, er goaod allui eu talentau disglaer eu hunain, 
yn ceisio dangoa pa mor hawdd iddynt hwy, bid sicr, 
ydyw llaf ur y pwlpud. Ymffrostiant mewn mor lleied 
o amser y gallant gynyrchu y pethau a alwant yn bre- 
gethau ; nid ydynt hwy byth yn cymeryd y drafferth o'u 
hysgrifennu, ac nid ydynt byth yn rhoi nemawr o amser 
atynt! Hawdd cyfansoddi pregethau! Ydyw, yn 
hawdd gwneyd pethau, pan y^u hysgrifennir nas gellir 
eu darllen, a phan y'u traddodir nas gellir eu gwran- 
daw. Ond y nwyddau a alwn ni yn bregethau, & swm 
dirf awr o lafur y mae y dynion a'u pregethant wejài eu 
cynnyrchu. Ai hawdd ydoedd cynnyrchu meddyliau 
fel yr eiddo yr Esgob Butler! ac mewn pregethau y cor- 
fforwyd y rhai hynny. Ai heb lafur y gallai Robert 
Hall gynnyrchu y syniadau dyrchafedig, y fligyrau 
clasurol, a'r delweddau mawreddog, a geir yn ei bre- 
gethauf Pregtthau seryddol ydoedd un o gamp-weith- 
iau Dr. Chalmers. Y mae 61 pob peth, ond segurdod 
meddwl, ar bregethau gorffenedig Henry Rees. Hawdd 
hefyd ydyw i bregethwr ffwdanu gyda phob peth, a rhoi 
gwehilion ei allu a'i dalentTr pwlpud; gwasgar ei ynni 
ymhob man, nes gwanychu ei hunan yn yr nnig fan y 



Digitized 



byGoogle 



388 DA. 8AÜNDMS. 

dylai fod yn gryf , sef yn y pwlpud. Temtír y dynion 
goreu yn fỳnych i roddi i gynadleddau a phwyllgoran yr 
hyn a fwriadwyd i'r pwlpucL Ymgroesai yr enwog P. 
W. Eobertaon, yn anad nnrhyw beth, rhag bod yn ddim 
ond pot pupur i roi blas i archwaeth afiach pobl Brighton 
ar bob peth. "/ wotdd to Ood I were not a mert 
peppcr-cruct to give relich to the palate of the Bright- 
oniani." Dywedai athrawon un o golegau cyfundebol 
Cymru wrthyf, yn ddiweddar, fod eglwyn wrth ymofyn 
am weinidogion iddynt, yn rhoddi i lawr, fel un o'u 
hamodau arbennig, eu bod yn alluog i ddysgu Tomc 
Solfa/ Mae hyn yn ddiau yn rhagorol yn ei le : a da 
fyddai cael y gweinidog yn ddyn Uawn ymhob peth : ond 
oe treulia ei amser i wneyd pob peth i bawb, ac ym- 
foddloni i fod yn eiddil lle y dylai fod yn gawr, y mae 
dydd drwg o flaen çyfundebau crefyddol Cymru. Ugain 
mlynedd o bregethu llegach, diafael, a suddai y cyîun- 
deb mwyaf llwyddiannus tydd yng Nghymru. Prif 
wert bywyd Dr. Saunders, pa fodd bynnag, ydoedd mai 
y pwlpud sydd i f od yn oruchaf : a dyma'r paham yr 
ydwyf yn çymeryd cymaint o of od i gyf eirio at hynyma. 
Yr oedd ei deyrngarwch i'r pwlpud yn ddiderfyn. Ni 
ddigwyddais i erioed ei weled mewn na phwyllgor na 
chynadledd. Mi dybiwn, oddiwrth rai o'r tylwadau 
coffadwriaethol a ysgrifenwyd wedi ei farw, gan rai a'i 
hadwaenent ef yn y çylchoedd hynny, nad ydoedd efe 
nemawr yn ei elf en yno ; eithr, f el y dywed Milton — 

M Hb ffiintthip . . . tomewhat crestfallciì, 
StaUúng with len unooiucionmble strìdes." 

Ond yn ei bwlpud, fel brenin ar ei onedd, y gwelais i 
ef bob amser ; a da gennyf hynny erbyn hyn. Yno yr 
ydoedd megis tywysog ymhlith Uu. Megis j dywedir 
fod Spenser yn fardd i feirdd, felly geUir dyweyd ei fod 
yntau yn bregêthwr i bregethwyr. Yr oedd ei weini- 
dogaeth, bob amser, yn ysprydoüaeth. Dygai chwi i 
hoffi y pwnc, ac ond odid i geisio cyfansoddi pregeth 
eich hunan arno. Galwai y Brenin Siarl Isaac Banrow 



Digitized 



byGoogle 



DB. 8A.UNDSB8. 389 

yn bregethwr annheg — the unfair preachcr, oherwydd ei 
f od yn dweyd pob peth oedd i'w ddweyd, ar bob teetyn, 
— yn ei ddyrnu allan yn Uwyr i'r ûs ac i'r gwellt. PeÚ 
iawn oddiwrth hynny ydoedd Dr. Sannders: gwnelai 
dastynau yn fyth-gofiadwy i chwi ; ond gwnelai i ddyn 
eu caru, ac ymhyfrydu ynddynt. Y mae adnod o 
deetyn, dan law ambell bregethwr, fel mwnglawdd — 
dim ond rhyw gyfran o'r fetel werthfawr ynddi, ac 
yntau, y pregethwr, f el wedi cymeryd hawl arno ; ac nid 
oes neb arall i'w weithio mwy. Ond y mae y testyn, 
dan law pregethwr arall, f el ffynnon f awr, yn bwrw allan 
ei gofer peraidd, ac yn agored i bawb. Mae un yn 
dangoe mor ddihysbyddol ydyw gallu y pregethwr; 
dengys y llall mor ddihysbydd ydyw cynnwys y testyn. 
Perthynai Dr. Saunders i'r dosbarth diweddaf: ym- 
agorai golygfeydd eang ar bob llaw i chwi, wrth iddo 
f yned ymlaen ; a themtid dyn weithiau i f yned i roi tro 
ar hyd-ddynt. Fel hyn yr yagrifenna un am dano, ar 
ol ei farwolaeth — un oedd yn ddiau yn gydnabyddus âg 
eí yn un o gyfnodau mwyaf llafurfawr ei fywyd : — " Yn 
y pwlpud y canolbwyntiai ei holl alluoedd a'i adnoddau. 
Yr oedd asbri pregethu yr Efengyl yn ysu ei holl natur. 
Dygai bob peth dan deyrnged i'w waith mawr." Y mae 
ger fy mron hefyd lythyr a dderbyniais oddiwrth un o 
weinidogion craffaf a mwyaf meddylgar y Methodistiaid 
Calfinaidd Cymreig yn yr America, — y Parch. D. 
Davies, M.A., Oshkoeh, Wisconsin; ac fel y canlyn y 
dywed yntau : — " Mwynheais ef yn hynod tra y bu yma 
gyda ni — f eUy yn y ty, yn ogystal ag yn y pwlpud. Bu 
ei ymweüad âg America yn lleshad cyffredinol i'r 
eglwysi. Traddododd 14 o bregethau anghyffredin yn 

a'r eglwyû cyfagos; a theimlir fod yn hawddach 

pregethu yno byth ar ol hynny. Yr oedd ei wrando yn 
codi awydd yn fy enaid am bregethu yn weU. Mae yn 
drueni na bae yr Efengyl yn cael ei phregethu yn fwy 
teüwng." 

Perthynai i ddosbarth o feddyUau prinion. Cyf- 
nnai yn gyfartal iawn, mi dybiwn, y gaUu i ddadan- 



Digitized 



byGoogle 



390 .m. i 

ioddi a'r gaUu i gyfoaod h«fyd. Ánfynych y oetd maa- 
toliad gwell yn yr un meddwL Yr ydoedd yn wreáddiol 
yn yr un yatyr ag yr oedd yr yipryd a ymsymudai ar 
wyncb y tryblith yn wreiddiol, i ddwyn creadigaeth i 
fod o*r defnyddiau oedd yn bod o'r blaen. Ao ni 
ehawoom erioed ein siomi am greadigaeth gan Dr. 
Saunden. Hwyrach fod y gallu i gyfanu, yn hytraeh 
na'r galln i fanyln, yn dyfod i'r golwg yn f wy yn mlyn- 
yddoedd diweddaf ei oes. Yr oedd ganddo lygad craff, 
yn eyniwair i bob man am ddefnyddiau i'w ddarlun, 
a Uaw gelfydd i'w Iiwio i berffeithrwydd, a chalon fawr 
i anadln bywyd ynddo nee ei wneyd yn beth byw. Un 
o brif elfennau ei nerth a'i boblogrwydd, fel pregethwr, 
ydoedd y galln i ganfod cyfaleddan (analogiee), ac i 
ddefnyddio cymhariaethau. . Dywed byw-graffydd 
Henry Reee f od y pregethwf mawr hwnnw wedi rhoé 
heibio, at ddiwedd ei oee, arf er cymhariaethan bron yn 
gwbl : ond yr oeddynt yn amlhan gan Dr. Sannders hyd 
y diwedd. Yr oedd angerddolrwydd nn am ddweyd yr 
Ef engyl yn perì iddo beidio en def nyddio ; tra yr oedd 
awydd y Uaìl am i'r Efengyl ddylanwadn ar ddynion 
yn peri iddo en defnyddio. Ond yr oeddynt ganddo ef , 
bob ameer, " megis af alan anr mewn gwaith arian cerf- 
iedig." Ië, mewn " gwaith/' cofier. Yr oedd digon o 
wirionedd a chyf anrwydd yn y bregeth i'w cadw yn en 
Ue, ao nid i ormeeü, fei y gwnant weithian, ar y pethan 
y ceind en dangoi drwyddynt. Fe gofia ei wrandawyr 
mai nn nodwedd a ddeuai i'r golwg yndra amlwg yn ei 
bregethan ydoedd ei gydymdeimlad &'r byd yeprydoL 
Nid oedd aylweddan mawrion mewn byd arall nn amaer 
yn nepell o'i feddwL Meddai gydnaweedd neiUdnol ft'r 
ysprydol. Soniai wrthyf yn nn o'r ymddiddanion di- 
weddaf a gefais gydag ef, am lyfrau Isaac Taylor, gan 
ryfeddu eu bod wedi myned gymaint o fri y dyddian 
hjm. Dywedai iddo eu hefrydu yn drwyadl, ac addun- 
edai fyned atynt drachefn, yn enwedig y Saturday Bmen- 
ing; a'r Phytical Theory of Another Life. Ond peU 
iawn ydoedd ei agotrwydd at y byd yaprydol e sawru 



Digitized 



byGoogle 



ML SAUNMHS. „ 991 

dim o'r peth a eilw George Eliot yn otherworldHnen. 
Byddai mor hawdd a naturiol iddo ef droi at Dduw, a 
phethau ysprydol, o ganol yr ymddiddan mwyaf cyff- 
redin, ag a f yddai i blentyn bach droi at ei dad ar ganol 
chwaren diniwed, ac edrych mewn cymnndeb ym 
myw ei lygaid. Nid anghofiaf y rhawg ei wrando yn 
pregethu, flynyddoedd lawer yn ol, ar nn o'i hoff bync- 
ian, sef nefoedd ac uffern mewn egwyddorion. Egwy- 
ddorion mawrion, yn rhedeg eu cwrs ymlaen, o'r aef- 
yllfa hon i'r un ddyfodol, ydoedd dedwyddwch y naill, 
a thrueni y llall. Darluniai hwynt gyda manylwch 
angerddol Dante, a chymmesuredd mawreddog Milton. 
Yr oedd ei hyawdledd yn ysgubol y noswaith honno. 
Ni bu nemawr o fwhwman i'm meddwl i, drwy gydol 
rhai dyddiau ar ol hynny, eithr myfyrio y fath le ofn- 
adwy y rhaid i hwnnw fod, Ue yr oedd Duw wedi hel 
holl ysgarthion ei lywodraeth iddo, a'r fath sefyllfa 
ogoneddus ydoedd honno lle yr oedd Duw wedi casglu 
hufen ei holl ymerodraeth ynghyd. Dywed ei edmyg- 
wyr wrthym mai syniadau y llyfr a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar dan yr enw Natural Law in the Spiritûal 
WoHd oeddynt, yn cael eu pregethu gan Gymro, flyn- 
yddoedd cyn bod y llyfr hwnnw wedi ei ysgrifennu. 
Hawdd gennyf gredu hynny : ond yn unig teimlwn eu 
bod yn gorwedd yn Uawer esmwythach, ar fy meddwl i, 
ym mhregeth Dr. Saunders nag yng ngosodiadau y 
llyfr galluog hwnnw. O'r awr honno allan ni bu arnai 
byth eisiau darllen Uenyddiaeth tragwyddol gosp. Aeth 
dadleuon sydd yn seüiedig, gan mwyaf , ar y syniad o 
barhad yn unig, yn ddiystyr yn fy ngolwg. Deffrowyi 
teimladau nad ant yn anghof byth, a rhoed bod i fedd* 
yliau sydd wedi bod yn gymdeithion oes. 

Yr oedd yn bregethwr urddatol; a 9 r urddas hwnnw, 
nid yn tarddu o fod y pregethwr yn ei honni iddo ei 
hunan, eithr yn ei roddi yn ddiwarafun, ac mewn math 
ó hunan-anghof ardderchog, yng ngwasanaeth yr 
Efengyl. Yr ydoedd yn areithydd diail. Nid oea 
eisiau profi hynny i'r rhai a'i dywsant : nid oes modd ei 



Digitized 



byGoogle 



S92 nm. a4unraBS. 

brofi i'r rhâi na chlywsant ef . Dywedir am hyawdledd 
Dr. Chalmers ei fod, fel llanw y môr, yn dyfod i mewn 
gyda rhnthr anorchfygol, gan lanw pob agen a chilfach, 
fel nad oedd dim i'w wneyd ond cymeryd eich boddi gaa 
y cenllif . Mae math arall o hyawdledd, Uawn mor an- 
wtthwynebol, eithr yn dawel— f el y wawr yn çyf odi ar y 
mynyddoedd. Çyfyd yr hanl gyda gwên, a chymer 
feddiant o gopäu y mynyddan bàn, o un i nn ; yna y mae 
yn graddol ennill y pantiau, y naUl ar ol y UaU, nee o'r 
diwedd y bydd goleuni hyfryd wedi boddi pob man. 
Eithr y mae y ddau foddi yn dra gwahanol, — un gan y 
môr, a'r UaU gan y wawr,— un drwy fynnu, a'r UaU 
drwy ennül,— un gyda rhuthr, a'r llall gyda gwên. 
Afraid hysbysu y darUennydd a'i clywodd mai y math 
diweddaf hwn oedd hyawdledd Dr. Saunden. Dyry y 
math diweddaf o hyawdledd fwy o chwareu teg i gelf- 
yddyd, gan gymeryd natur hefyd i f ewn ; tra y rhydd y 
cyntaf fwy o le i natur a throi celfyddyd allan. Tr 
ydoedd ei areithyddiaeth ef, fodd bynnag, yn berffaith 
waith natur. Tr oedd ei safiad yn areithyddol ; ac eto 
yn hoUol naturiol. Nid oes awgrym gan y rhai sydd yn 
ysgrifennu ei hanee, ar ol ei farw, ddarfod iddo erioed 
astudio rheolau areithyddiaeth yn bennodol. Cafodd 
yr areithydd, ynddo ef, ei eni ac nid ei wneyd. Tr 
oedd ganddo yntau ei ruthriadau; eithr ymdoniadau 
hyfryd oeddynt, ac nid rhuthrgyrchoedd cenUif.. 
Dyma'r pryd y dywedai y pethau bythgofiadwy, gwyn- 
ias, hynny, sydd wedi aros, ac yn debyg o aros yn hir 
yng nghof y rhai a'i clywsant. Diogelach ydoedd y 
pwlpud iddo, yr adegau hynny, na'r gynadledd, gan y 
cymerai rhywrai fantais anheg ar y pethau a ddywedai 
mewn cynadleddau drwy eu tynnu aUan o'u cyayUt- 
iadau. Ond gyda'r Efengyl yr oedd y dywediadau hyn 
yn ffurfio esgynebau bendigedig. Ergyd ddiweddaf y 
darlun fyddent yn gyffredin ; ac, yn Uaw arlunydd Uai 
medrus, gaUasent ddifetha y darlun; ond, gyda'i fedr 
*'i chwaeth ef, yr oeddynt, yn ddi-feth, yn ei orphen y 
peth cryfaf oedd yn boeibl. Clywais ef yn dywedyd 



Digitized 



byGoogle 



DB. 0ÂUHDS30. _ 393 

" Mai y diafol oedd un o'r inteUeeU cryfaf yn llywodr- 
aeth Duw," nee peri i mi deimlo, am foment, rhyw ias o 
edmygedd o'r diafol ei hnnan. Âdroddai nn o'i hen 
wrandawyr wrthym, y dydd o'r blaen, mai nn o osod- 
iadan ei bregeth nnwaith ydoedd, "Fod Duw yn achnb 
y byd mor gyflym ag sydd yn bosibl." Tr ydym yn ei 
gofio mewn pregeth ar " Fwynder Duw," pan yn dee- 
grifio mai rhai tebyg iddo Ei Hnnan fynnai Duw yn 
agoe ato, yn troi ar y gynulleidfa, gyda'r gwirionedd yn 
y ffurf o ofyniad beiddgar, "Tdech chi'n meddwl," 
meddai, " mai mintai o êcoundreh a fyn Duw i gwmpasu 
Si orseddt" 

Tr oedd yn Gymreigydd hyfedr, a gallasai ysgrif- 
ennu yn wych pe buasai wedi parhau i ysgrifennu hyd 
ddiwedd ei oes. Ond fel Uawer, cwynai, yn ei flyn- 
yddoedd olaf, oherwydd annhueddrwydd i ysgrifennu. 
Tsgrifennodd lawer ar un adeg i newyddiadur a olygid 
ganddo ; ond nid ydyw y math hwnnw o ysgrif ennu ond 
ysgrifennu ar dywod traeth trai, — fe ylch y llanw dra- 
noeth y cwbl ymaith i ebargofiant. Tr ydym yn tybied 
mai y peth mwyaf arhosol a ysgrifennwyd ganddo ydyw 
y pamphledyn grymus a gyhoeddwyd gan Mr. T. Gee, o 
Ddinbych, yn ddiweddar, sef , " Deffrown yn Gyfiawn." 
Testyn hwn ydyw def odaeth yn Eglwys Loegr : ac ys- 
tyriwn ef y peth mwyaf nerthol ac argyhoeddiadol a 
gyhoeddwyd erioed ar y pwnc yn yr iaith Gymraeg. 
Ond fel parablwr gwych, yn hytrach nag fel ysgrifen- 
nydd medrus, yr erys efe yng nghofion ei wlad. Mor 
bersain y parablai nee ein hadgofio o'r gair yn y Salm, 
" Tywalltwyd gras ar dy wefusau." Tr oedd ei lais a'i 
barabliad yn ymddangoe yn rhan mor hanfodol o'i ar- 
ddull fel nad ymddangosent yn ffrwyth llaf ur ac amcan 
o gwbl. Brawddegai yn nodedig o brydf erth a dillyn ; 
ond yr oedd hyn, dybiem ni, yn cyfodi o'i arddull, ac 
nid yn un math o addurn gosod. T mae iddo, ysywaeth, 
lu o efelychwyr yn hyn o beth; ond efelychwyr yn y 
peth sydd anefelychadwy ydynt, druain. Tr oedd efe 
yn brawddegu yn rhwysgf awr a naturiol ; ond y maent 



Digitized 



byGoogle 



394 DE. SATJOTEBS, 

hwy fel dynion yn cerdded ar ysludfachau (êtütê), — yr 
ydych yn ofni, bob moment, en gweled yn cwympo i'r 
Uawr. Darfu i lu o ysgrifenwyr Seistig ddinystrío 
natnrioldeb eu harddnll wrth geisio efelychn paradozes 
Macanlay : y mae to o siaradwyr, nn ai yn ymwybodol 
nén anymwybodol iddynt en hunain, a chysgod braw- 
ddegau Dr. Saunders fel yn hofran uwchben rhannan 
dechreuol y bregeth, hyd nee y gwreeogant ac yr anghof- 
iant bawb a phob peth, — a'r hunan-anghof hwn, wedi'r 
cyfan, ydyw rhagoriaeth pob ymadroddwr cyhoeddne. 

Oallu mawr Ebeneser Morria, meddid, ydoedd gaUu 
i ardderchogi pethau plaen yr Efengyl : nis gwyddom 
am neb, yn y dyddiau diweddaf hyn, a allai wneyd 
pethau plaen yr Efengyl yn fwy nrddasol na Dr. 
Saunders. Nis gallwn ddweyd pa fodd yr oedd pethau 
syml yn myned yn bethau ardderchog o dan ei ddwylaw. 
Owisgai hwynt ; ac eto nid yn y wisg yr oedd y peth : 
Uefarai hwynt, ac nid yn y Uefaru yn unig yr oedd y 
ddawn; meddai ar ryw gyfaredd ddieithr, anesbon- 
iadwy, fel siaradwr, nes gwisgo y pethau cyffredin y 
cyffyrddai â hwynt â diwyg urddasol. Dywedir am 
Dr. Johnson fod ei frithyUiaid yn Uefaru fel morfilod — 
Hiê little fUhtt talk like whcdtt; ond gallu rhad a chyff- 
redin ei wala ydyw hwn, — gaUu i wneyd i bethau bych- 
ain siarad yn fawr drwy ormodiaeth. Nid am hwnnw 
yr ydym yn son. Dywedai Dr. Saunders hanesyn digon 
cyffredin, ac ni cheisiai y pregethwr byth eich denn i 
f eddwl ei f od yn ddim amgen na chyffredin ; oblegid yr 
oedd ei ardduU ef y fwyaf gonest a dihoced yn bod : ond 
byddai y pethau cyffredin hyn, pan yn ei law ef, mor 
urddasol, ac yn gweddu mor dda i osod aUan bethau yr 
Efengyl, nes y teimlech braidd mai i hynny y dygwyd 
hwynt i fod. Weithiau braich o bennill fyddai wedi ei 
daro, wrth glywed y brawd a bregethai gydag ef yn ei 
roi allan, — neu ystori wledig a adroddid wrtho : ond yn 
ebrwydd y cyffyrddai ef fi hwynt, deuent yn newydd yn 
y fan. Yr ydym yn cofio, wedi gwrando un o'i bre- 
gethau, adrodd iddo hanesyn a dybiem ni yn taro ar un 



Digitized 



byGoogle 



DB. 8AUNDEBS. 896 

o'r materion oedd gan4do : y tro nesai y clywsom y bre- 
geth yr oedd yr haneeyn yno, wedi ei ddiofg o bob man- 
ylion dibwys, tithr yno yn ei hanfod, wedi ei wau i fewn 
yn brydferth i fater y bregeth, ac heb ddim o'r cyff- 
redinol a'i nodweddai pan yr adroddasom ef iddo. 
Meddai rhyw gyifyrddiad swyn â phob peth y taraw%i 
ei law arno ; a meddai galon f awr yn Uosgi o gariad at 
eneidiau dynion ac at Grist, fel ag i droi pob peth yn 
waaanaethgar i'r Efengyl a bregethai gyda'r fath 
urddas. Mewn gair, dyn byw yn pregethu Crist byw 
ydoedd. 

Tr ydoedd yn bregethwr poblogaidd; eithr cadwodd 
ei hunan, droe ei oes, heb i'r poblogrwydd hwnnw droi 
yn unrhyw niwaid moesol iddo. Un o'r prif eifennau 
yn ei boblogrwydd, i'r rhai a'i hadwaenent, ydoedd 
rhoi gwybod f od dynoliaeth f awr ardderchog bob amser 
y tu ol i'r bregeth. Hawdd i bregethwr poblogaidd, 
gyda Methodistiaid Calfinaidd Cymru, golli ei bersonol- 
iaeth yn ei bregethu. Pregetha gymaint o fan i fan, 
f el na bydd o nemawr wahaniaeth pa fath ddyn a fydd 
mewn unrhyw f an. T mae gan Cardinal Newman bre- 
geth anghyffredin ar " Ddylanwad Personol yn Foddion 
i Ledaenu y Gwirionedd," sydd yn dangos fod dynion 
yn cael eu harwain, i raddau helaeth, gan gymeriadau 
ac nid gan ymresymiadau, — fod bywydiu dysgawdwyr 
yn fwy heintus na'u syniadau. Dyma un elfen fawr yn 
nylanwad Dr. Saunders, yn enwedig yn ei ddylanwad ar 
weinidogion ieuangach nag ef ei hun. Gwyddent na 
chaent eu bradychu ganddo, na'u siomi ynddo. Cadwodd 
hyn i fyny drwy ystod holl flynyddoedd ei boblogrwydd. 
Pwy mor beil oddiwrth bob math o rodres a hunan ag 
efef Tn awyrgylch afiach, weithiau, ein cymanfaoedd 
a'n cyrddau pregethu, cadwodd ei hun mor glir oddi- 
wrth bob math o wagedd ag yr oedd ei safle. Tn y cyf- 
arfodydd pregethu, ac yn yr odfa ddau o'r gloch, deuai, 
er yn lleeg, i wrando gweinidogaeth ei frodyr ieuainc 
anenwog, neu cyfodai wrid i wyneb y pregethwr ieuanc 



Digitized 



byGoogle 



-»96 



DB. SAUHDSB8. 



wrth ofyn ei ganiatad i abeenoÜ ei hunan oblegid gwen- 
did. Adroddwjd i ni yttori ddarfod iddo berswadio 
gwr cymarol ieuanc i gael pregethu am ryw chwarter 
awr o'i flaen, ac y caffai yntau yr holl amser iddo ei 
hunan. Ei resymau droe hynny ydoedd ei fod ef yn 
*fer dyfod i'r Ue hwnnw yn fynych, tra yr oedd ei 
gyfaiU ienanc yn berffaith ddieithr. FeUy y bn: 
gwnaeth ychydig sylwadau, a chiliodd o'r neiUdn ymhen 
yehydig fanudau. Owyddai y gwr ienanc y gaUaaai ym- 
ddiried ei hnnan iddo ef. Nid ydym yn gaUu aicrhan 
gwirionedd yr hanes ; ond y mae mawrfrydigrwydd Dr. 
8annden mor amlwg ynddo, fel y mae yn dra naturiol 
iddo i f od yn ddilys. Mor beU oddiwrth bob peth iael- 
wael ydoedd ! Adlewyrchai hyd yn oed ei gamgymer- 
iadan anrhydedd arno ; a dangoaai ei dramgwyddiadau 
nn mor'ddihoced ydoedd. Yr oedd ffynnon o dynerwch 
yn ei natur ; ond byddai honno ar brydian yn ymf erwi 
alian yn lUfeiriant o eiddigedd sanctaidd, nes carío pob 
peth o'i flaen. Dywedir fod masnachwr yn Brighton 
yn cadw darlun o'r pregethwr hynod F. W. Bobarteon 
mewn yttafeU y tu ol i'w siop; a phan y temtfd ef i 
wneyd rhywbeth iael, annheilwng, rhyw un o driciau isel 
masnach, yr elai yn ebrwydd i'r yttafeU i edrych ar y 
darlun, ac y deuai yn ol wedi ei nerthu i orchfygu y 
demtasiwn. "Wedi gweled ei wyneb ef, syr," ebai, 
" teimlwn nae gaUwn ei wneuthur, — ei fod yn gwbl am- 
mhoeibl i mi." Dylai yr adgof am wynebpryd Dr. 
8aundera roi i'r holl rai a'i hadwaenent yatyr newydd i 
anrhydedd, a ptíeri fod yn anhawddach iddynt gyflawni 
dim fyddo'n isel-waei 

Rhaid i ni beUach dynnu y nodion hyn i derfyn : 
blodeuglwm a gaeglasom ar frya ydynt, i'w rhoi ar f edd 
nn a fawr garem. Hoffaeem iddynt fod yn fwy per- 
aawruB. Cyn terfynu, fodd bynnag, da gennym ailu 
yagrifennu adroddiad o rai o'i brofiadan gogoneddus 
cyn y cyfnewid mawr. Nid ydynt ond yr hyn a fuasem 
yn ei ddisgwyl oddiwrtho ef. Ymddangoaaaant mewn 



Digitized 



byGoogle 



DB. 8AUNDBB8. 397 

newyddiadur ;* a phriodol, dybiem ni, eu rhoi yma 
mewn ffurf mwy parhaol. Coeliwn eu bod y syniadau 
tawel, mwyaf aruchel, a glywyd erioed. 

"Yn ei gystudd diweddaf ni aoniai ond ychydig am farw o 
gwbl: ac mer bell ag y gaflem ddeall, nid ydoedcf yn meddwl 
nemawr am dano. 8yn-syllai yn barhanB i dragywyddoldeb, — 
yno yr ydoedd yn byw; ond yr oedd y cyfnewidiadau oedd 
rnyngddo â*r byd hwnnw braiòfd yn hollol ddianc ei aylw. Un 
no8 oabboth, pan yr oedd nifer o frodyr a chwiorydd wedi ym- 
gynuU i'r ty 1 gyd-addoli ftg ef, cododd gẁr y Uèn, a chawsom 
gip-drem ar ei broflad crefyddol. ' Diolch yn fawr i chwi am 
ddod,' meddai ; ' ond ni ddaethoch a dim newydd i mi, nid 
ydych wedi gwneyd dim yma heno nad ydwyf wedi ei wneyd 

Sanwaith fy hun, ac yn parhan i'w wneyd yn gyaon. Mae yn 
da gennyf eich hyabysn nad vdwyf yn byw yn dlawd. Nid 
wyf mewn nn modd dan draed amhenon ac ofnan; yr wyf yn 
bvw mewn awyr glir, ddiçymylau hollol, ac uwchlaw iddynt 
oíl, ac yn cymeryd yn gamataol mai i'r nefoedd yr ydwyf yn 
myned ; a gobeithio nad wyf yn camaynied. Yr ydwyf yn rhyw 
hanner cyagu mewn dwfalwch perffaith. Bum am wythnoaan 
yn methn cyagu o ran fy nghorff ; ond yn awr yr ydwyf yn medru 
cysgu yn rhagorol,— cyagu gormod o boaibl,— cyagu o ran fy 
nghorff a chya^u hefyd o ran fy meddwl, heb ofaln am ddnn. 
xt ydwyf wèdi bod yn pryderu dipvn, ac vn meddwl Uawer, am 
dragywyddoldeb, ac am bob gwedd boaibl ar dragywyddoldeb. 
Nidwyf heb dybied y posibilrwydd i mi fvned trwy gyfnewid- 
iadau lawer yn y byd hwnnw; cyfnewidiadau ddichon fod yn 
gymaint a marw,— nid yn hollol yr un fath o boaibl, ond eto yn 
gymaint cyfnewidiad a marw— marw unwaith, dwy waith, tair 
gwaith, a phedair çwaith, ac, o boaibl, ganwaith: mae tra- 
gywyddoldeb yn faith iawn. Dichon y ŵdd Uawer ffurf ar 
fodolaeth yn y byd hwnnw, gan y byddwn ynddo yn ddi- 
ddiwedd; ond yr wyf bellach wedi gallu' ymgymodi à thra- 
gywyddoldeb ar ei hyd, ac à phob ffurf ddichonadwy arno yn 
Ieen Griat. Yr wyf yn meddwl ei mentro hi yn right dawel, 
heb ofni dim; gobeitmo nad wyf yn twyllo fy hun.' Nid ydym 
yn galln yagrifennu ond y geiriau, yr oedd rhywbeth yn y flefar» 
lad ohonynt naa gallwn anghoflo byth. 9 * 

Yr ydym yn gweled ei fod yn cartrefu, yn awr ei 
ymddatodiad, gÿda'r gwirioneddau y bu yn byw i'w 
pregethu yn ei fywyd. " Meddwl am bob gwedd boeibl 

* Cyfeirio yr ydym at yr yspifan rhagoroi a r^hoeddwyd yn 
F Ooleuad tuag adeg ei f arwolaeth. Eleo y darUenydd yno, a 
chaifl bob manylion. 



Digitized 



byGoogle 



398 DB. BAUNDEBS. 

ar dragywyddoldeb ;" ac " ymgymodi ft phob ffurf ddî- 
ehonadwy arno yn Iera Grist," ydynt eiriau sydd yn 
canlyn dyn yn hir. Ai nid oes wyneb arall i ddarhm 
mawreddog Esaiah, pan y darlnniai uffern odditanodd 
yn ymgynhyrfu i gyfarfod " mab y wawrddydd " wrth 
ei ddyf odiad. Pa f aint mwy y gallem ninnan dybio f od 
y nefoedd oddinchod yn cynhyrfu i gyfarfod âg nn o 
wir feibion y wawrddydd, wrth ei ddyfodiad i mewn 
iddi, a'i holl dywysogion a'i breninoedd yn cyfodi o'u 
gorsafoedd i'w longyfarch fel eu brawd, f el un a fu yn 
gweithio dan lygaid y Meistr Mawr, fel un a fu yn 
ffyddlon hyd angeu a hyd y goron hefyd, fel un a wnaeth 
un bunt yn ddeg, ac y rhoddwyd iddo awdurdod ar 
ddeg dinas. 

Ni chawsom y cyfleustra i fod yn ei angladd, pan yr 
oedd miloedd Cymru yn dilyn ei elor i gladdfa Aber- 
dar. Ond y mae bedd y Parch. D. Saunders, D.D., i 
ni yn wastad yn Uygaid yr haul, hynny ydyw, yn Uygaid 
yr haul hwnnw sydd yn tywynnu bob amaer y tu draw 
i'r bedd, neu, yn hytrach, drwy y bedd — nad ydyw y 
bedd namyn ffenestr iddo i dywynnu drwyddi. OoU- 
asom glywed ei bregeth f awr ar y geiriau, " Âm hynny, 
diddenwch eich gilydd ft'r ymadroddion hyn/' er inni 
amryw weithiau ofyn iddo am dani ; ond clywsom ef yn 
dweyd pethau mor garedig am y bedd nes ein dygymod 
â myned iddo ; yn neillduol clywsom ef yn dwyn bywyd 
ac anfarwoldeb i dywynnu mor gryf arno nes ei gynesu 
i'w waeiod. Huned yno hyd y wawrddydd. Taraw- 
iadol, uwch ei feddrod, ydyw y geiriau a ddywedir am y 
Pererin pan y cafodd lety noswaith yn y palas Pryd- 
ferth, "y ty a adeüadwyd gan Arglwydd y bryn, er 
mwyn adfywio a diogelu pererinion: 99 "A oosodaalht 

T PSRSRHr I OBWSDD MIWN OOB UWCHYSTA JELL BAKO à'I 
IRNI8TB YN AGOBBD TUA CHODIAD TB HAUL : BNW TB 
T8TAFBLL OBDD TaNGNBTEDD, LLB TB HUNODD HTD T 

wawbddtdd; tna btb a ddbffbodd ac a GANODD." 



Digitized 



byGoogle 



YK EGWYS YN DEML. 

(Araeth ar Natur Eglwyê). 



TAIR gwaith yn ei ddau lythyr at y Corinthiaid y 
mae Paul yn dwyn o flaen meddyliau aelodau yr 
eglwys honno, a hynny gydag amcan neillduol, 
y drychfeddwl o'u bod yn deml i Dduw. Yn ei epistol 
cyntaf (pen. üi. 16) dywed, "Oni wyddoch chwi mai 
teml Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo ynochl" 
Drachefn, ymhellach ymlaen yn yr un llythyr dywed 
(pen. vi. 19), " Oni wyddoch chwi fod eich corff yn deml 
i'r Ysbryd Glân sydd ynocht" Yna, yn ei ail lythyr 
atynt (pen. vi. 16), daw â'r un meddylddrych i mewn yn 
y geiriau grymus canlynol : — " A pha gydf od sydd 
rhwng teml Duw ac eilunod? canys teml y Duw byw 
ydych chwi." Gwir y gallai un feddwl mai at gorff pob 
credadyn yn unigol y cyfeirir yn yr ail gysylltiad a 
nodir uchod, ac nid at y saint yn eu cymeriad corffor- 
edig f el teml i Orist. Ond wrth graffu f e welir mai y 
peth sydd wedi rhoi y wedd bersonol, "Oni wyddoch 
chwi fod eich corff yn demlf" ar y geiriad yna yw, y 
pechod neillduol y rhybuddia yr apostol hwynt rhagddo, 
sef y pechod o odineb, hanfod yr hwn yw y camddef- 
nydd a wneir o'r corff. Eglur ydyw fod corff pob cred- 
adyn unigol yn deml i'r Ysbryd Glan, a bod y gwir- 
ionedd hwn yn cael ei gynnwys yn y cysylltiad uchod, 
ac yn cael ei ddysgu mewn amrywiol fannau yn yr Ys- 
grythyr. Ond ystyr bellaf geiriau Paul yn y cysyllt- 
iadau hyn ydyw, fod y saint, gyda'u gilydd, ac f el y 
maent oil wedi eu huno â Christ, ac yn ymgynnull yn ei 
«nw, yn deml iddo drwy ei Ysbryd. 



Digitized 



byGoogle 



400 TR IGLWTS TH DEML. 

Bob tro y dwg Paul y gair teml o flaen y Corinth- 
iaid, fe wni hynny yn y ffurf o gwestiwn, yr hyn aydd 
yn arwydd yn ddiau o angerddolrwydd teimlad mawr. 
T mae f el pe yn synnu na baent yn ymdeimlo yn fwy 
â'r hyn oeddynt, ao fe dry arnynt gyda sydynrwydd 
angerddol, ac, yn y ffnrf o ofyniad — "Oni wyddoch 
chwi mai teml Duw ydychl" — "Pa gydfod sydd rhwng 
teml Duw ao eilunodî" — awgryma iddynt, os nad oedd- 
ynt yn gwybod, y dylasent fod. Ac wrth gysylltu y 
mannau hyn, Ue y dwg yr apostol y gwirionedd hwn, 
fod yr eglwyi yn detnl, gyda'u gilydd, fe welir ei fod 
yn ei ddwyn ymlaen i feddyginiaethu yr eglwys yng 
Nghorinth gyda golwg ar ddau o bechodau yr oedd wedi 
•uddo i'w gafael, sef yr ymbleidio diddiwedd oedd yn eu 
myig, a'u diffyg o ymdeimlad priodol o'u neülduad i 
Dduw a'u hymgysegriad i Grist. Ei deml Ef oeddynt, 
gan hynny dylaaent f od yn un ; Ef e oedd yn preewylio 
ynddynt, am Hynny dylasent ymlanhau oddiwrth " bofc 
halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan berffeithio sancteidd- 
rwydd yn ofn Duw." Yr oeddynt i fod yn un, ac yr 
oeddynt i f od yn l&n ; ac yr oedd eu hundod a'u cysegr- 
edigaeth i gyf odi o'u bod yn breewylf od i Dduw trwy ei 
Ysbryd. Y mae teml i fod yn un, ac hefyd i fod yn 
lân. Felly dyma y ddau gyf eiliornad y mae y syniad o 
fod yr eglwyi yn deml yn feddyginiaeth iddynt, sef ym- 
bleidiaeth ac anghyscgrtdigacth. Dal hyn o âaen 
meddwl y Corinthiaid oedd y cymhelliad cryfaf, yn 
marn yr apostol, i'w cadw yn un, a'u cadw yn ddi- 
lychwin yng nghanol y byd halogedig ydoedd o'u 
cwmpas. 

Y mae, debygem, eiiieu dal yr un peth* i fyny yn ein 
dyddiau ninnau. Braidd na ddywedem fod y eyniad 
priodol am eglwyi mewn perygl o gael ei golli. Ceir 
rhai yn tra dyrchafu y peth a alwant "yr eglwy»;" ac 
erbyn ymholi, nid ydyw yr hyn a olygant wrth eglwys 
amgeff nag adeilad o feini nftdd, o fewn yr hwn y eérir 
ymlaen ddefodau rhwyagfawr ar amaerau nodedig. Yn 
yr eithaf arall ceir dynion yn llefaru am eçlwyi megis 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YN DEML. 401 

pe na byddai ond math o glwb cymdeithasol a gerìr 
ymlaen yn ol dullìau dynol, ac í amcanion dynol yn 
unig ! Mae y ddau eithaf yn cydgyf arf od mewn dar- 
ostwng y syniad gwirioneddol am yr hyn sydd yn gwneyd 
i fyny eglwys y Duw byw. Y defodwr manwl, wrth 
dra-dyrchafu y pethau allanol — y plisgyn, sydd lawn 
mor bell oddiwrth y gwirionedd â'r dyn anianol sydd 
yn gwneyd math o socìal club o honL Teml ydyw, 
meddai Paul, ac wrth ddyweyd hyn cyfyd hi i'w thir- 
iogaeth ei hunan, i fod yn gymundeb y saint ac yn gyn- 
nùlleidfa y ffyddloniaid. "Duw sydd ofnadwy iawn 
yng nghynnulleidfa y saint, ac i'w arswydo yn ei holl 
amgylchoedd." 

Yn awr, y peth sydd yn ei gwneyd yn deml ydy w f od 
Criet, drwy ti Têbryd, yn preswylio ynddi. Y mae, 
mewn gwirionedd, yn breswylfod i Dduw drwy yr Ys- 
bryd, a phob maen sydd ynddi yn faen bywiol, a hithau 
yn dŷ ysbrydol, a'r saint ynddi yn offeiriadaeth sanct- 
aidd, yn offrymu aberthau ysbrydol, cymeradwy gan 
Dduw drwy Iesu Grist. Ac wrth graffu yn fanwl ar y 
cysylltiadau, yn y tri man, yn ei lythyrau at y Corinth- 
iaid, lle y gesyd yr apostol yr eglwys allan fel teml, íe 
geir dau wirionedd, sef fod preswyliad yr Ysbryd Glân 
yn yr eglwys yn rhwymyn ci hundeb, ac yn egwyddor 
fawr ei chyêegrtdigaeth a'i sancteiddrwydd. 

I. PRE8WYLIAD YB YSBBYD GLAN YN YB EGLWY8, FEL 

teml, yn bhwymyn ei hündeb : " Oni wyddoch chwi mai 
teml Duw ydych, a bod Ysbryd Duw yn trigo ynoch! 
. . . canys sanctaidd yw teml Duw, yr hon ydych 
chwi." Un yw yr Eglwys, un yw ei Duw; sanctaidd 
yw yr eglwys, sanctaidd yw Duw, ac megis y mae hi yn 
cyfranogi o sancteiddrwydd Duw, felly hefyd y mae yn 
cyfranogi o undod y Duwdod. Y mae Duw yn gwar- 
chod gydag eiddigedd sanctaidd droe ei hundod : " Os 
Uygra neb deml Duw, Duw a lygra hwnnw." Fe fỳn 
Duw weled fod ei hundeb di-lychwin i gael ei gadw yn 
ddi-drais. Pwy bynnag sydd euog o geisio ammharu 
ei hundeb, sydd euog o gysegr-yspeüiad o'r fath fwyaf 

Dl 



Digitized 



byGoogle 



402 TH EGLWTS TN DKML. 

ysgeler. Pan ddarllenwyd y llythyr hwn yn Eglwya 
Corinth, gallem dybied fod yr olwg hon ar undod yr 
Eglwys wedi disgyn ar feddyliau y rhaí cnawdol — y rhai 
bach yng Nghrist, oedd yn en plith, gyda newydd-deb 
darganfyddiaou Undxl teml ydoedd undod yr 
Eglwyt; cwlwm tangnefedd a gysylltai ei haelodan â'u 
gilydd — cwlwm nas gallai neb ei roddi ond yr Ysbryd 
Gl&n, ac na feiddiai neb geisio ei ddatod heb ymyryd 
&g un o'r pethan mwyaf dwyfol mewn bod. 

Nid oes gennym hamdden heddyw i aros i geisio 
daogos y gwahaniaeth rhwng teml a theyrnas, — beth yw 
y gwahaniaeth rhwng yr Eglwys fel teml a'r meddyl- 
ddrych o Deyrnas Nefoedd, y sonia ein Harglwydd mor 
fynych am danof Pwnc dyddorol a ffrwythlawn 
ryfeddol yw hwn. Mynych y sonia ein Hiachawdwr 
am "Deyrnas Dduw," a "Theyrnas Nefoedd," ac 
ychydig o weithiau am yr Eglwys, tra nad ydyw yr ym- 
adrodd teymas mor amlwg gan Paul. Eithr sonia am 
y gair Eglwys dros driugain o weithiau! Paham 
hynny! Hefyd, nid arhoswn, heddyw, gyda'r rhan- 
iadau a wneir, weithiau, ar yr eglwys yn weledig ac an- 
weledig, yn fìlwriaethus ac yn orfoleddus. Rhaniadau 
cyfleus i ddynion lefaru am danynt o safle y ddaear 
ydynt. Y mae dau berygi yn cyfodi o hyn, sef , i ddyn- 
ion feddwl fod mwy nag un Eglwys, a hefyd mai y rhan 
fechan — yr enwad neülduol, neu y blaid arbennig y 
perthynant hwy iddi yw y wir a'r unig Eglwys. Nid 
oes ond un Duw, un Crist, un Ysbryd Glân, ac nid oes 
yn bosibl bod ond un Eglwys. Y mae y llinellau sydd 
yn ei rhannu i weledig ac anweledig, <fec, yn cyfodi 
gan mwyaf o'n hedrychiad ni, oddiar y safbwynt neill- 
duol y byddwn yn edrych arni, ac nid yn cyffwrdd o 
gwbl fi hanfod undod yr Eglwys. Edrych Duw arni yn 
un, edrych awdwr yr Epistol at yr Hebreaid (pen. xii. 
22 — 24) arni yn un, a pho uwchaf fydd ein safle ninnau 
i edrych arni, gwelwn Iai o'i rhaniadau a mwy o'i hun- 
dod. Hawdd i ni hefyd ydyw meddwl mai y rhan 
fechan sydd yn dyfod o fewn cylch ein gwelediad ni 



Digitized 



byGoogle 



YB BGLWY8 YN DEML. 403 

ydyw yr oll o honi. Y mae bod yn agoe at ryw ran 
neülduol o'r Eglwys weledig, fel ei gelwir, yn anfantais 
yn gystal ag yn fantais. Pe gofynnid i ddyn sydd yn 
byw ar y ddaear, " A welsoch chwi y blaned a elwir y 
ddaear erioed V '' Oallai ateb a dyweyd, " Wel, do, ar 
ei gwyneb hi yr ydwyf fi yn byw." Eithr dyma nn o'r 
rhesymau cryfaf droe gredu na welodd efe mo honi yn 
iawn erioed — ei fod yn byw arni. Y mae yn byw yn 
rhy agos ati i'w gweled oll, a'i gweled yn iawn. Felly 
am yr Eglwys, nid ein henwad bychan ni mo honi, y 
mae yn eangach nag y gallwn ni ei chymeryd i fewn, 
yng nghylch cyfyng ein gwelediad ar y ddaear. Yn 
hytrach na rhoddi arbenigrwydd ar rannn yr Eglwys, 
gwell gennym athrawiaeth yr hen emyn Gymreig : — 

" Mae Eglwys Dduw trwy'r ddae'r a*r nef yn un, 
Y meirw a'r byw a'u» cydsain yn gytnn ; 
• Teilwng yw 'r Oen ' medd seintiau yn y nef ; 
•Teilwrtg yw 'r Oen ' yw 'n llafar ni a'n llef. H 

Dysgeidiaeth ardderchog yw hon, ac mor wir ag ydyw o 
ardderchog. " Teilwng yw yr Oen " yw y trwyddair 
am fynediad i mewn i'r gymdeithas hon ymhob byd. 
Lle bynnag y mae teyrngarwch i'r Oen, dyna Ue y mae 
eglwys, a lle bynnag nad oes hyn, er y dichon fod yno 
adeiladau gwychion a seremoniau lawer, a phob peth 
allanol yn ddi-brin, nid oes yno eglwys. 

Yn awr, rhwymyn undeb y gymdeithas oruchel hon 
ydyw preswyliad Crist ynddi, drwy ei Ysbryd. Mae 
pob aelod ynddi wedi ei uno â Christ gan yr Ysbryd 
Glan, felly math o angenrheidrwydd ysbrydol ydyw eu 
bod yn un â'u gilydd. Defnyddir amryw ffugyrau yn 
y Beibl i osod allan yr eglwys yn ei hundeb, megis 
pren a changhennau, adeilad a syífaen, corff ac aelodau, 
gŵr a gwraig. Awgryma amledd y cymhariaethau fod 
rhyw elfennau yn yr undeb hwn nas gall un ffugr ei 
osod allan, na chwaith yr oll gyda'u gilydd. Y maent 
yn torri i lawr yn un neu arall o'r pethau canlynol: 
un ai nid ydynt yn gallu gosod allan rinwedd presennol 



Digitized 



byGoogle 



404 TB SGLWYS YH DSML. 

yr undeb, neu nid ydynt yn gaUu gosod aüau y parhad 
di-dranc a berthyn iddo. Pan y ceir un dosbarth o 
gymhariaethau yn gosod allan y nodwedd gyntaf , bydd- 
ant yn colli, drachefn, yn y peth diweddaf. Y mae 
amryw o undebau y ddaear yn dibynnu am eu nerth 
*r ryw gyfranogiad o fywyd wedi bod — rhyw actau 
wedi bod f ac felly yn colli yr arbenigrwydd a roddant 
ar f od y bywyd yn rhedeg drwyddynt yn awr ; ond yn 
undeb yr eglwys, yn ei Phen a'i haelodau, y mae y 
by wyd ysbrydol yn ffrydio drwyddynt yn awr, — y mae 
pob un yn cyfranogi yn barhaus o fywyd ysprydol y 
Pen, yn gymaint a'u bod yn aelodau byw o'i gorff dir- 
geledig Ef . Hefyd undeb ydyw nad oes hadau dad- 
feiliad ynddo. Am holl undebau y ddaear, y maent 
f el y byd y maent yn rhan o hono, ag elf ennau ymddad- 
feiliad ynddynt. Os sylfaen ac adeilad, oe pren a chang- 
hennau, os oorff ac aelodau, y mae un i ddadfeilio, y 
llall i grino, a'r Uall i heneiddio. Ângeu o ryw fath 
sydd yn niwedd hanee pob un o honynt. Ond dyma 
undeb preeennol a thragywyddol. Nis gaUai undebau 
cyffredin ein byd ni fod hyd yn oed yn gymhariaeth 
i osod hwn aUan. FeUy nid cymhariaeth yn hoUol mo'r 
gair teml gan Paul ; ni ddywed f od y saint mcgit teml, 
ond eu bod yn deml — yn dŷ ysbrydol iddo Ef . Y mae 
yn rhywbeth mwy, dybygid, na ffugr noeth yn unig. 
Ond aiff ein Harglwydd Iesu Orist, wrth ddesgrifio yr 
undeb hwn, yn uwch fyth; aiff at undeb y Personau 
Dwyfol yn yr hanfod, u Fel y byddont oU yn un ; megis 
yr wyt ti, y Tad, ynof fi, a minnau ynot ti ; fel y bydd- 
ont hwythau un ynom ni : f el y credo y byd mai tydi 
a'm hanfonaist i," Ioan zvii. 21. I osod aUan yr undeb 
hwn yn ei nodweddion uwchaf, yr oedd raid esgyn i'r 
nefoedd, at undeb sydd, nid yn unig yn gyffelybiaeth 
o hono, eithr sydd hefyd mewn rhyw ystyr dirgeledig yn 
achos o hono. Yma dyrchefir undeb yr eglwys i'r 
cwmni mwyaf urddasol. Undeb ag y mae yr Ysbryd 
Ol&n yn rhwymyn ei fod, dybygid, ydyw hwn hefyd, — 
Efe ydyw rhwymyn undeb y Drindod Fendigaid. Y 



Digitized 



byGoogle 



TB B0LWY8 YN DBML. 405 

Tad yw gwreiddyn y Drindod, y Mab yw y Cyfrwng 
mawr — y Gair sydd yn amlygu y Drindod, a'r Ysbryd 
sydd yn eu huno. Mewn adnod fawr ag ystyr ddofn, 
gyfriniol, iddi, yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid 
(pen. ii. 11), dengys yr apostol mai yr hyn ydyw ei ys- 
bryd i ddyn dyna ydyw ei ysbryd i Dduw hefyd. 
'* Canys pa ddyn a edwyn bethau dyn ond ysbryd dyn 
yr hwn sydd ynddo ef! felly hefyd pethau Duw nìd 
edwyn neb ond Ysbryd Duw." Os nad ydym yn cam- 
ddeall, y peth a ddengys yr apostol yma ydyw, fel y 
mae dyn yn adnabod ei hunan drwy ei ysbryd, felly 
drwy ei Ysbryd y mae Duw yn adnabod ei hunan. Ond 
ai nid allwn ninnau ddefnyddio y gyfatebiaeth 
ymhellach, ac ymresymu mai drwy ei ysbryd y mae dyn 
yn cael ei uno hefyd — ar wahan oddiwrth ei ysbryd, ni 
byddai ond pen ac aelodau; felly rhwymyn undod y 
Duwdod yw ei Ysbryd? Y mae a fynno yr Ysbryd 
Glân â phob undeb ysbrydol, ac y mae pob undeb y mae 
a fynno efe âg ef yn oruchel a dirgeledig ei natur, ac 
yn dragywyddol ei barhad. Nid undebau "hyd oni 
wahano angeu " ydynt. Undeb y Personau Dwyfol â'u 
gilydd yn yr Hanfod, undeb y ddwy natur â'u gilydd 
ym Mherson y Gwaredwr, undeb y saint â Christ, ac 
undeb y saint â'u gilydd yn yr eglwys ; y mae a fynno 
yr un â'r unrhyw Ysbryd â hwynt oll, ac y maent oll o'r 
un gwehelyth. A'i breswyliad Eì yn yr eglwya fel teml 
sydd hefyd yn gwneyd y deml yn un. 

Dyma, gan hynny, y drychfeddwl ardderchog a ddal- 
iai yr apostol o flaen aelodau eglwyi Corinth, i ymlid 
ymaith yr ysbryd ymbleidio oedd yn eu mysg. " Oni 
wyddoch chwi mai teml Duw ydych V Yr oedd methu 
sylweddoli hyn yn dangos diffyg mawr o ysbrydolrwydd 
yn eu plith. Try arnynt gyda'r angerddolrwydd 
mwyaf , a chyda chwestiwn miniog. Deil hwynt yn euog 
o dorri ar undod y deml, a llychwino ei sancteidd- 
rwydd. Paham yr oeddynt yn cymeryd darnau o'r 
deml ac yn cysylltu eu hunain â'r rhai hynnyt Paham 
yr oeddynt mor ffol a chymeryd rhan, tra yr oedd yr oll 



Digitized 



byGoogle 



406 YB BOLWYS YH DDCL 

yn eiddo iddyntt "Pwy gan hynny yw Paul, a phwy 
Apolos, ond gweinidogion drwy y rhai y credasoch chwi, 
ac fel y rhoddes yr Arglwydd i hob unî" Tna, yn fwy 
angerddol fyth, dywed, yn hytrach na'ch bod yn eiddo 
Paul, y mae Paul yn eiddoch chwi. Ië, y mae pob 
peth yn eiddo chwi. " Pa nn bynnag ai Paul, ai Apolos, 
ai Cephas, ai y byd, ai bywyd, ai angeu, ai pethau pre- 
aennol, ai pethau i ddyf od ; y mae pob peth yn eiddoch 
chwi, a chwithau yn eiddo Crist, a Christ yn eiddo 
Duw," 1 Cor. ii. 22, 23. Wrth ddifetha undod teml 
Duw, wrth gysegr-ysbeilio y deml, yr ydych yn eich hys- 
beilio eich hunain o'ch cyfoeth pennaf. Pe gellid 
cyfodi ein hegiwyâ i iylweddoli hyn byddai y f eddyg- 
iniaeth fwyaf effeithiol i bob math o ymraniadan ac 
ymbleidiaeth yn eu myag. 

Ond wrth son am yr undeb goruchel hwn, dylem 
gofìo mai undeb ydyw sydd yn dyfod i'r golwg drwy yr 
amrywiaeth mwyaf prydftrth. Undeb bywyd ac nid 
undeb celfyddyd ydyw ef. Nid undeb peiriant ac nid 
undeb tryblith didrefn ydyw. Tn hytrach undeb 
gardd ydyw yn Uawn o ffrwythau dymunol, undeb maes 
yn llawn o dyfiant iachua. T mae diíf aethwch sych y 
Sahara yn Uawn o unffurnaeth rhyfedd — pob tywodyn 
f el pe ar ei lŵ am f od yr un ffurf â thywodyn arall ; 
ond cyfyd ei unffurfiaeth o absenoldeb ac nid o bre- 
sennoldeb bywyd. Undod anialdir crasboeth ydyw. 
Eithr daw yr undeb hwn i'r golwg mewn amrywiaeth 
gogoneddus. A'r un Tsbryd ag sydd yn rhwymyn 
yr undeb sydd hefyd yn ffynhonneU yr amrywiaeth. 
Dangosir hynny yn dra tharawiadol gan yr apostol yn 
pen. xii. 1—12 o'i Epistol cyntaf at y Corinthiaid. Hon 
yw yr adran f awr Ue y dysgir unoliaeth yr eglwys yng 
nghanol amrywiaeth diderfyn. Dangosir yma fel yr 
oedd y nefoedd newydd a'r ddaear newydd a ddygwyd i 
fod tuag adeg y Pentecost yn gwenu yng ngwanwyn 
eu hieuenctyd, o dan belydrau Haul y Cyfiawnder. 
8onir am " amryw ddoniau," " amryw weinidogaethau," 
ac "amiyw weithrediadau/' eithr " yr un Tsbryd," " yr 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YN DEML. 407 

un Arglwydd," a'r "un Duw." Yna yn canlyn (adn. 
8 — 11) ceir rhestr o dri thrioedd o ddoniau ysbrydol, y 
rhai y gellir profì eu gwirionedd drwy fod y rhai a'u 
medd yn gallu dywedyd "yr Arglwydd Iesu," y rhai 
hefyd a roddid i bob un gyda'r un amcan, sef , " er lles- 
hâd " yr holl aelodau o gorff Crist, ac a gyf rennid gan yr 
un Gweinyddydd Mawr, sef, "Yr un â'r unrhyw Ys- 
bryd," " gan rannu i bob un o'r neilldu megis y mae yn 
ewyllysio. ,, Ffurf uwchaf prycjferthwch ydyw am- 
rywiaeth mewn unoliaeth, ac unoliaeth mewn amryw- 
iaeth, a pho uchaf fyddo natur yr unoliaeth, eangaf yn 
y byd y bydd yr amrywiaeth. 

Gan hynny, y mae y swyn sydd i rai meddyliau yn y 
Babaeth yn beth hollol gyfeiliornus ac afìach. Y mae 
hi wedi aberthu yr amrywiaeth prydferth sydd bob 
amser yn nodweddu y wir eglwys, i ryw fath o unffurf- 
iaeth ymddangosiadol, yr hwn sydd, yn ei wraidd, yn 
hollol ddynol, a chan ei fod wedi gwthio ei hunan i le y 
dwyfol, sydd, hefyd, yn ddieflíg. Eto dyma y math o 
unoliaeth sydd wedi dallu rhai o feddyliau uwchaf 
Lloegr, ac yn denu rhai llai na hwynt i ddyheu am ryw 
fath o undeb, â gamenwir felly, â'r Babaethl Dyn 
sydd yng nghraidd Pabyddiaeth — dyn wedi gwthio ei 
hunan i le yr Ysbryd Glan, ac yn galw ei hunan, ac yn 
cael ei alw, yn " Ficer Crist," a chylch ei awdurdod yn 
cael ei alw yn "Esgobaeth Sanctaidd" (Eoly See). 
Dyma y cabledd mwyaf y gellir meddwl am dano ! Nid 
oes ond un "Esgobaeth Sanctaidd," a honno ydyw y 
deml Ue yr eistedd y Diddanydd Arall ynddi, ac nid oee 
ond un "Ficer Crist," a hwnnw yw yr Ysbryd Glân. 
Mae y Babaeth yn rhwyd-waith rhyfedd — unffurf a 
chymleth, ond pan y treiddiwch i ganol y gwêoedd hyn, 
yno chwi a gewch un dyn, megis rhyw bryf copyn mawr, 
yn ganolbwynt*yr holl unoliaeth ymddangosiadus hwn, 
y canmolir cymaint arno! Yno y mae "megis Duw, 
yn eistedd yn nheml Duw, ac yn ei ddangos ei hun mai 
Duw ydyw," 2 Thes. ii. 4. Y gwas, ysywaeth, wedi 
gwthio Meistr y deml allan o honi. Y mae undod 



Digitized 



byGoogle 



406 YB BGLWT8 TM DOIL 

cnawdol y Babaeth, yr ymffroetir cymaint ynddo, wedi 
ei brynnii lawer iawn yn rhy ddrud, ar draul dioraeddu 
yr Ttbryd Glân o'i le yn y deml, yr hyn sydd yr nn peth 
yn hollol a theyrnf radwriaeth yn erbyn Crist fel Pen ei 
eglwys. Tr nn peth hefyd ydyw perygl eglwysi eraill, 
a chyfundeban eraill, agoeach atom. Gall Eglwys Loegr 
wthio defodaeth a chlerigaeth farw i le yr Ttbryd Glân. 
lë, gall Tmneillduaeth Cymru wthio peirianwaith 
celfyddydol i'w le, a thrwy hynny ei wthio allan. T 
mae gennym le cryf i ddrwgdybio pob unffurfiaeth 
ddefodol a pheiriannol, " canyt lle y mae Tsbryd yr Ar- 
giwydd, yno y mae rhyddid." Gellwch wthio rhwyd- 
waith o urddau eglwysig neu seremoniau rhwysgfawr i 
sancteiddiolaf y deml, i gymylu gogoniant yr Tsbryd 
tydd yn pretwylio ynddi. Gall eglwysi Tmneillduol 
ddwyn i mewn i'r eglwysi ddulliau bydol, dulliau wedi 
eu dysgu yn y gwahanol gynghorau gwladol, a chasglu 
ynghyd fwyafrif o ddynion anianol, a gor-bleidleisio 
(out-vote) yr Tsbryd Glân yng nghanol y deml ! Wrth 
gwrs y mae llais yr Tsbryd yn dyfod i'r golwg drwy lais 
y credinwyr a llais yr Tsgrythyr. Clustfeiniwn i 
wrando ar y lleisiau hyn. T penderfyniad eglwysig 
goreu a ysgrif ennwyd i Iawr gan un ysgrif ennydd eglwys 
erioed sydd yn geirío fel y canlyn : — " Canys gwelwyd 
yn dda gan yr Tsbryd Gl&n, a chennym ninnau," Act. 
zv. 28. GweddîWn am i ysbryd y peth byw ymsymud 
yng nghanol yr olwynion ,a disgwyliwn yn weddîgar am 
gyfarwyddyd yr Tsbryd Glân yn ein holl symudiadau 
yn ei demL 

II. Prsswtliad tr Tsbryd Glan th tr Eolwts fbl 

TBHL TN BOWTDDOR FAWR BI CHT8BORBDIOABTH A*I 8AKCT- 

biddrwtdd. Hyn a ddysgir yn arbennig gan Paul yn 
y ddau gysylltiad diweddaf Ile y sonia am yr Eglwys fel 
teml (1 Cor. vi. 19, 2 Cor. vi. 16). Tn y cysylltiad 
cyntaf o'r ddau ymdrecha i gyfodi meddyliau y Cor- 
inthiaid hyn i edrych ar odineb, pechod ag yr oeddynt, 
lawer o honynt, dybygid, wedi bod yn ddarostyngedig 
îddo, a phechod y blinid yr Eglwys honno ar y pryd 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YK DBML. 409 

ganddo, yn drosedd yn erbyn y corff — oorff ag oedd yn 
gartref i ysbryd, a'r corff a'r ysbryd hwnnw wedi eu 
cysegru i fod yn rhan o deml fawr yr Ysbryd Gl»n. Yn 
y cy8ylltiad diweddaf dengys iddynt mor anweddaidd 
ydoedd iddynt hwy, a hwythau yn demlau i'r Ysbryd 
Glan, ymgysylltu â'r gwleddoedd a'r cyfathrachau am- 
mheus oedd yn ninas eilunaddolgar Corinth. " Pa gyd- 
f od sydd rhwng teml Duw ac eilunod f canys teml y Duw 
byw ydych chwi." 

Grellid meddwl fod yn Eglwys Corinth dri math o 
aelodau, sef y rhai ysbrydol, y rhai cnawdol, a'r rhai 
anianol, ac y maent, y tri dosbarth, i'w cael yn Eglwysi 
Cymru y dyddiau hyn. Am y rhai ysbrydol nid oedd 
raid iddynt hwy wrth fân-reolau a chyfarwyddiadau pa 
fodd i weithredu, gan fod ganddynt synwyr ysbrydol 
wedi ymarfer i ddosbarthu drwg a da. Yn yr eithaf 
arall yr oedd y rhai anianol, y rhai oeddynt, ysywaeth, 
rywfodd neu gilydd, wedi dyfod i gysylltiad mewn enw 
â'r Eglwys, eithr ofer hollol rhoi egwyddor na rheol i'w 
cyfarwyddo hwy, gan nad oeddynt yn derbyn y pethau 
sydd o Ysbryd Duw. Yr oedd un dosbarth uwchlaw 
deddf a'r llall y tu allan i gylch deddf . Yn y canol yr 
oedd y rhai cnawdol — "y rhai bach yng Nghrist" (1 
Cor. iii. 1), y rhai yr oedd raid iddynt wrth laeth ac nid 
bwyd, a thybygid mai y rhai hynny oedd lîosocaf yn 
Eglwys Corinth ar y pryd. Plant oeddynt, a phe dan- 
fonasai yr Apostol gyfres o fân-reolau iddynt, plant fu- 
asent byth. Yn hytrach na hynny dyry iddynt 
egwyddor fawr fel hon i farnu pethau wrthi — beth 
oedd yn gweddu i deml y Duw byw. Dylent gofìo 
ymhob man mai teml y Duw byw oeddynt hwy. Yr 
oedd ganddynt ddrygau pendant i ymgadw rhagddynt 
a phethau eraill ammheus, — rhai pethau a'u drygedd 
ynddynt eu hunain, pethau eraill a'u drygedd yn yr am- 
gylchiadau, ond nid oedd y naill na'r llall yn gweddu 
i rai a honnent fod yn deml i'r Duw byw. Y mae yn 
ysbrydoliaeth, yn gystal a bod yn ysbrydoledig, i feddwf 
fel y mae yr Apostol yn cyflwyno iddynt wirionedd 



Digitized 



byGoogle 



410 TB SGLWT8 TW DSML. 

mawr fel hwn i farnu pethau wrtho. Tybier hefyd y 
fath rai oeddynt a'r fath rai fuont ! Wele gynnuUiad 
o honynt, Inddewon a Chenedloedd, llawer o honynt yn 
gaethion ac ychydig yn rhyddion, y mwyafrif yn dlod- 
ion, ac ychydig yn foneddigion. T mae creithian en 
pechodan ar en hwynebau, a dyfnach creithian ar eu 
cymeriadau. Maidd yr Apostol ddwyn rheetr ddn o 
bechodau y buont yn euog o'u cyflawni, " Eithr chwi a 
olchwyd, eithr chwi a aancteiddiwyd, eithr chwi a gyf- 
iawnhawyd." Tn awr y maent yn deml gysegredig i 
Oritt ac yn breswylfod i'w Tsbryd aanctaidd Ef. T 
fath arddunedd gwirioneddol sydd yn hyn! T fath 
gymhelliad i fod yn lân ! " Am hynny gan fod gennym 
yr addewidion hyn, anwylyd, ymlanhawn oddiwrth bob 
halogrwydd cnawd ac ysbryd, gan berffeithio sancteidd- 
rwydd yn ofn Duw." 

T mae ein hamseroedd ninnau yn debyg mewn am- 
ryw bethau i ddyddiau y r Apostol. Cwmpasir ein hael- 
odau eglwysig gan lawer math o bethau. Ceir rhai o 
honynt yn bethau nad oes eisieu moment o ystyriaeth i 
benderfynu pa un ai drwg ai da ydynt — y maent yn 
benderfynol ddrygionus. Y mae yn ein plith doraeth o 
bethau ammheus hefyd — pethau y gofynnir cwestiynau 
gan yr ieuanc di-brofiad yn eu cylch. Llawer o gyn- 
nulliadau lle y gofynnir, Ai drwg ai da myned iddynt. 
Mae y cwestiynau a ofynnir yn profi eu bod, o leiaf , yn 
bethau ammheus. Pe gofynasid y cwestiynau hyn i 
Paul diau y buasai yntau yn ateb gyda chwestiwn arall, 
"Oni wyddoch chwi mai teml Duw ydychf' Buasai 
yn troi yn ol arnynt gydag angerddoldeb mawr gan 
ofyn, A oeddynt hwy yn tybied fod y pethau a geisient 
yn gweddu iddynt, a oeddynt yn gyson a'u bod yn 
demlau i'r Tsbryd Olant 

Mae'n deilwng o'n sylw hefyd mai y gair a ddef- 
nyddid am y rhan gysegredicaf o'r deml — y Sancteidd- 
iolaf, cartref y presennoldeb Dwyfol, a ddefnyddir yn 
yr holl fannau hyn gan yr Apostol. Arferid dau air 
sjwahanol, nn am y cysegr sancteiddiolaf , a'r IIäII am yr 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YN DEML. 411 

oll o'r deml a'i chynteddau gyda'u güydd. Erbyn 
amser Paul y mae y gaìr mwyaf cysegredig yn myned am 
yr oll o'r deml, ac erbyn gweledigaethau Ioan, y mae y 
sancteiddiolaf, nid yn unig wedi gorchuddio y cyn- 
teddau allanol, eithr yr holl ddinas i gyd ! " A theml 
ni welais ynddi," ebe y gweledydd ysbrydoledig, a hynny 
am y rheswm fod yr holl ddinas wedi myned yn deml. 
A dyma y gwir dreigUad ar bethau — nid bydoli y deml 
eithr temleiddio y byd. Hon yw y ffordd i ddileu y 
gwahaniaeth rhwng y cysegredig a'r anghysegredig, nid 
drwy ddigysegru y deml, eithr drwy gysegru y byd. 
Dyma hanfod y gwahaniaeth rhwng Sosialaeth y byd a 
Sosialaeth Gristionogol — y cyfeiriad gwahanol o ba un y 
mae y ddau yn cychwyn. Y mae y diweddaf yn 
cychwyn yn yr Eglwys ac yn teithio i gyfeîriad y byd, 
gan gymeryd gydag ef egwyddorion mawrion Cristion- 
ogaeth i lefeinio y byd, tra y mae y UaU yn cychwyn o'r 
byd ac yn teithio i gyfeiriad yr Eglwys, gan ddwyn i 
mewn egwyddorion y byd i lygru yr Eglwys. Mae un 
wedi ei eni o hâd Uygredig, wedi ei genedlu gan ysbryd 
y byd, ac felly, yn ei hanfod, yn hoUol selfish a sectdar, 
er yr hoU ymddangosiad o haelfrydedd a berthyn iddo, 
tra y mae y llall wedi ei eni yn y deml ac o genedliad 
Ysbryd Duw, er i'r ar-brawf ftestj cyntaf a wnaed arno, 
yn yr Eglwys foreuol, droi allan yn fethiant. Diau 
fod yr Eglwys Gristionogol ar hyd yr oesoedd wedi 
esgeuluso yn ormodol y cwestiynau hyn, a gallwn fod 
yn sicr y bydd raid i Eglwysi Cymru, a hynny yn y dy- 
fodol agos hefyd, wynebu y cwestiynau mawrion cym- 
deithasol sydd yn cynniwair ar draws ac ar hyd cyfan- 
dir Ewrop yn y dyddiau hyn ; ond nid ydyw hynny yn 
peri y rhaid i ni anwybyddu egwyddorion tragywyddol 
sydd yn gwahaniaethu byd ac eglwys. Tybier am y 
cais o ffurfìo Eglwys a'i galw yn Eglwys Llafur — Labour 
Church/ Y mae dyfod a gwahaniaeth bydol fel hyn i'r 
deml yn ei halogi. Un o egwyddorion y byd ydyw 
rhannu dynion i feibion llafur a pherchenogion cyfalaf. 
Cofier, cwestiwn mawr yw hwn, a'r dynion sydd yn 



Digitized 



byGoogle 



412 TB EGLWY8 TN DSML. 

meddti mwyaf o ysbryd Crìit yw y rhai goreu i sefyil 
uwch ei ben. Fe wrthododd Crist unwaith rannu 
etifeddiaeth, fe wrthodai yn awr i chwi droi ei Eglwys, 
nn ran o honi i gael ei rhoddi i feibion üaf ur, a'r rhan 
arall i berchenogion cyfalaf. Ar yr nn pryd, y rhai 
oedd wedi yfed helaethaf o ddysgeidiaeth Crist f uasai y 
rhai cymhwysaf i rannu yr etifeddiaeth. Dychymyger 
tm Paul yn sefydlu Eglwys yn Corinth neu yn Colossa, 
un i gaethion a'r llall i feiatriaid, ni chawsai neb ond 
rhai fel Oneeimua fyned i un, na neb ond rhai o'r un 
doebarth â Philemon fyned i'r llall! Na, gwell na 
hynny. Tr oedd efe yn deaü Cristionogaeth, " O her- 
wydd trwy un Ytbryd y bedyddiwyd ni oll yn un corff , 
pa un bynnag ai Iuddewon ai Groegwyr, ai caethion ai 
rhyddion, ac ni a ddiodwyd oll i un ysbryd" (1 Cor. 
xii. 13). " Canys nid oes nac Iuddew na Groegwr, nid 
oes na chaeth na rhydd; . . . canya chwi oll un 
ydych yng Nghrist Iesu " (Gal. iii. 28). Ác nid oedd 
ryfedd gennym ni ddarllen beth fu diwedd un o'r ym- 
drechion diweddaf i sefydlu un o'r Eglwysi Llafur hyn. 
Aeth yn hen ac oedranua yn fuan, a bu agos iddi a di- 
flannu, a chyn ei diflannu— y Sabboth olaf o'i bodol- 
aeth, fe wahoddwyd y cyn-weinidog i bregethu ei phre- 
geth angladdol, a'r Sabboth dilynol llanwyd y Ûe yr 
arferai ymgasglu iddo gan gynnulleidfa galonnog o 
Primitire Methodists. Daeth iddi yr hyn a haeddaL 

Un o anghenion mawr ein hamserau ni ydyw dyr- 
chafu ein tyniadau am yr Eglwys fel teml — am ei glen- 
did a'i chysegredigaeth. Tŷ ysbrydol wedi ei adeiladu 
o feini bywiol ydyw, ac oddi mewn y mae y freninol 
offeiriadaeth yn offrymu aberthau ysbrydol. Tr hyn 
sydd yn gosod gogoniant arni ydyw yr Hwn sydd yn 
trigo ynddi a'r rhai sydd yn gwasanaethu ger ei fron. 
Pa enwau bynnag geir arnynt yn y Beibl dynodant 
hollol gysegredigaeth. Y maent yn ffyddloniaid yng 
Nghrist Iesu ac yn gymundeb y saint, dynion ffyddlawn 
i Grist, a rhai wedi eu neillduo i'w wasanaeth Ef. 
Edrych arni yn y wedd hon fyddai ei dyrchaf u yn ei 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YN DEML. 413 

phethau mwyaf . Edrych ar y pethau sydd yn han- 
fodol iddi ac nid ar y pethau sydd yn ddamweiniol o'i 
hamgylch. Nid ydyw y meini a'r meteloedd, y coed a'r 
cerrig, y marmor a'r aur, y defodau rhwysgfawr, ond y 
pethau allanol — ei phethau lleiaf : y peth mawr, sydd yn 
ei gwneyd y peth ydyw, yw fod y Presennoldeb Dwyfol 
yn ei Sancteiddiolaf . Cartref y Duw byw ydyw ; ac y 
mae Duw yn ofnadwy yng nghynnulleidfa ei saint ac 
i'w arswydo yn ei holl amgylchoedd. Iddo Ef y mae 
mawl yn cael ei roddi, iddo Ef yr offrymir y gweddiau, 
ac am dano Ef y pregethir ac y dysgir yn y deml. Crist 
drwy ei Ysbryd yw y Shechinah. Gogoniant y babell 
yn ísrael oedd yr Hwn oedd yn byw ynddi. Gallasai 
fod yn Gilgal a Shiloh balasau gwychach, ond tai i'w 
pherchenogion oeddynt ac nid i Dduw. Hwn oedd yr 
unig dŷ i Dduw i fyw ynddo. Er mai crwyn daear- 
foch oedd ei dô, eto yr oedd Duw yn byw o dan y tô 
hwnnw. Y pwnc mawr ydyw pwy sydd yn preswylio 
yn sancteiddiolaf yr Eglwys. Yr oedd hen demlau yr 
Aipht yn fawreddog dros ben, bu Moses yn cerdded 
lawer gwaith rhwng eu colofnau cerfìedig a'u muriau o 
f eini naddedig. Tebyg na bu ar y ddaear eu gwychach 
erioed; ond erbyn cerdded ymlaen i'w lleoedd cysegr- 
edicaf dichon mai celain sarff neu epa, neu ysgerbwd 
aderyn aflan, a addolid yno ! Dacw yr Hebrewr rhyw 
ddiwrnod yn nhir Midian, ac wele berth yn llosgi gan 
dân a'r berth heb ei difa. Syml iawn, gellid meddwl, 
oedd yr olygf a. Perthen y bu yn coginio ei ymborth 
lawer gwaith yn yr anialwch wrth rai cyffelyb iddi. 
Na! y mae rhywbeth dwyfol yn hon. Mae Duw 
Abraham, Isaac, a Jacob yn llefaru o ganol hon. Aeth 
y ddaear yn ddaear sanctaidd o dan ei draed yn y fan, 
aeth y wialen oedd yn ei law yn offeryn i wneyd gwyrth- 
iau! Rhaid oedd diosg ei esgidiau oddiam ei draed. 
Gwnaiff presennoldeb Duw bethau cyffredin yn bethau 
anghyffredin. Gellwch gerdded Eglwysi Cadeiriol — 
Eglwysi hanesyddol enwocaf y byd, yng nghanol marmor 
naddedig, ond erbyn myned ymlaen i'w lleoedd mwyaf 



Digitized 



byGoogle 



414 TB BGLWT8 TM DSML. 

cytegredig beth a geir yno ond dyn yn ceisio dynwared 
Cyfryngwr! Dyn ffaeledig wedi taflu ei hunan rhwng' 
yr addolwr a'i Dduw ! Dyn yn ceisio goeod ei hnnan 
yn ile Crist a'i Tsbryd ! Nid ydyw amgen nag addoii 
epa. Dyn wedi ymgymeryd a bod yn offeiriad rhwng 
dynion a Duw, ac yn gweddîo mewn iaith anhyall i'r 
bobl, gan drin a thrafod ordinhadau y deml, a thrwy 
ryw rin gyfareddol yn honni gallu trawsnewid arwydd- 
ion syml i f od yn sylweddau ysbrydol ! O ! rhodder i ni 
hen gymundebau hen Tmneülduwyr Cymru, neu Gyf- 
amodwyr Tsgotland, pan nad oedd ganddynt ond cyf- 
leuaderau dynion ar ffo. Dan gysgod y clogwyn, yn yr 
ogof, yn yr ysgubor, gwnelent y lleoedd hynny yn 
demlau i'r Duw byw. 

T mae dwy ochr i wasanaeth y deml, sef y wyneb 
sydd tuag at Dduw mewn offrymu mawl a gweddiau iddo, 
a'r wyneb arall sydd tuag at yr addolwyr, ^ef y dat- 
guddiad a ddyry Duw o hono ei hun i'r addolwyr yn yr 
Eglwys. Tr Iesu yw Cyfryngwr y naill a'r UaÚ, a'r 
Tsbryd Glan yw y Cymhellydd, — drwy Grist ac yn help 
yr Tsbryd y gwneir pob peth yn y deml. Breninol 
offeiriadaeth mewn teml yw y saint pan yn addoli. Nid 
offeiriadaeth un dyn, ond offeiriadaeth y Duw-ddyn. 
Mae yma ymwneyd uniongyrchol yr addolwyr â Duw, a 
datguddiad neillduol o Dduw i'r addolwyr. " Drwyddo 
£f y mae i ni ein dau ddyfodfa mewn un ysbryd at y 
Tad." Da gennym fod y Protestaniaid yn rhoddi bri ar 
y ddwy ochr f el eu gilydd. Nid oes gan Eglwys Rhufain 
le ond i un ran yn unig. T peth a elwir ganddynt hwy 
" y gwasanaeth " yw pob peth, — y mae yr offeiriad wedi 
gwthio yr athraw allan o'r deml — yr offeiriad, ysywaeth, 
ydyw canolbwynt eu cyfundrefn hwy. Dywed Paul ar 
fin ei angeu, " I'r hon (sef yr Efengyl) y'm gosodwyd i 
yn bregethwr ac yn apostol, ac yn athraw y Cenedl- 
oedd." Ni sonia ei fod wedi ei osod yn offeiriad. Dylid 
cofío mai dysgeidiaeth mewn teml ydyw pob dysgn 
ynglŷn â'r Eglwys. Mae ynddi ddigon o le i ddulliau y 
byd o gyfrannu addysg, ond rhaid eu cysegru oll i wai- 



Digitized 



byGoogle 



YR EOLWY8 YN DEML. 415 

anaèth y deml. Dyma gyfododd ddysgu plant bach i 
sillebu Cymraeg, yn adeg cyfodiad yr Ysgol Sabbothol, 
yng Nghymro, yn waith i Grist, — gwaith cysegredig 
teml ydoedd. 

Hyn hefyd sydd yn gwneyd pregethu yr Efengyl yn 
waith ar ei ben ei hun — gwaith teml ydyw. Ië, hyd yn 
oed pan y gwneir ef yn y byd, ac i'r byd, dylai y pre- 
gethwr gofio mai gwas y deml ydyw. Hyn a esyd 
wahaniaeth hanfodol rhwng pregethu Crist ac areithio 
y byd. Nid areithiwr i egluro pethau bydol mo'r pre- 
gethwr, eithr cyfrwng i Ysbryd Duw weithredu drwy- 
ddo i gyhoeddi newyddion da i'r byd. Os creffir ar hyn 
nid oes eisieu i'r pregethwr fod yn hir heb deimlo y 
gwahaniaeth rhwng y bregeth a'r araeth. Nid rhaid 
iddo ef fyned i drafferth i chwilio am ei destyn, y mae 
hwnnw ganddo, " Ni fernais i mi wybod dim yn eich 
plith ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio." 
Dyma destyn mawr gweinidogaeth yr Ysbryd Glân, a 
dylai y pregethwr wybod mai dyma ei destyn yntau 
hefyd. Ac nid yr Ysbryd Glân, ychwaith, yn rhyw ail 
allu ond yn Feistr. Nid yr Ysbryd Glân yn rhyw ddy- 
lanwad i gael ei ddefnyddio gan y pregethwr, eithr y 
pregethwr yn offeryn i gael ei ddefnyddio gan yr Ys- 
bryd. Llestri teml ydyw pregethwyr yr Efengyl i fod, i 
gael eu llenwi gan yr Ysbryd Glân, ac i fod yn feddiant 
hollol iddo. 

Y mae y gweddlo hefyd yn wasanaeth teml. Y 
gwres-fesurydd ymhob eglwys ydyw ei chyfarfod 
gweddi. Drwy hwn y daw yr Ysbryd Glân i'r golwg 
amlycaf , ac os tristëir Ef , yn hwn y teimlir ei absennol- 
deb gyntaf . Profir gwirionedd hyn yn yr eglwysi hynny 
sydd, drwy gwerylon ac ymbleidiau, &c, wecü ymbell- 
hau oddiwrtho. Hefyd, ai nid y rhai mwyaf ysbrydol 
ymhob eglwys ac ymhob cyfundeb yw y rhai ffyddlonaf 
i'r cyfarfodydd hyn? Y mae bywyd ysbrydol y deml 
yn ffrydio i'r golwg yn y cyfarfod gweddi. Yma yr 
ydych, megis Ioan gyda'i Arglwydd, yn pwyso ar fynwes 
yr Ysbryd ac yn gwrando curiadau ei galon ! " Os cyd- 



Digitized 



byGoogle 



416 TB SOLWYS TN DKXL. 

synia dau o honoch ar y ddaear," M&tt. xviii. 19. Dyma 
ddarlun yr Iachawdwr o gyfarfod gweddi yr eglwya. 
Ond cr&ffer ar y gair " cydsynio." Nid cydsynio â'u 
gilydd a feddylir, eithr cydsynio £ rhyw Un Mawr sydd 
a'i breeennoldeb mor f awr f el nad oes eisien dyweyd ei 
enw. Tstyr arbennig y gair cydsynio, yn y fan hon, 
ydyw gwneyd cynghanedd (symphonyj. Pe ŵyr y 
cerddoríon fod rhyw nn nôd safonol, ac y mae yr hoH 
nodan eraill i gydgordio £ hwnnw. Felly yng 
ngweddîan y deml, y nod safonol ydyw hwnnw a roddir 
gan yr Ysbryd, a rhaid dwyn yr holl nodan eraill i gyd- 
sain beraidd â hwnnw cyn y bydd yno " gydsynio " yn 
ystyr nwchaf y gair. Oan hynny, dywedai y chwaer 
grefyddol honno wirionedd prydferth, pan yr edliwid 
iddi, gan rywnn, nad oedd ond hi yn bresennol yn y cyf- 
arfod gweddi, a gwirionedd ydoedd mor gywir ag 
ydoedd o brydferth, fod yno bedwar yn bresennol, ond 
nad oedd ond nn yn weledig — fod y Tad a'r Mab a'r 
Ysbryd Glán yn bresennol, er nad ydoedd ond un yn y 
golwg. Credwn fod yno symphony gan fod yr Tsbryd 
wedi ei dwyn i gynghanedd â'r Tri Bendigaid. 

T mae rhan arall yn perthyn i'r eglwys y dylid oofio, 
ac yn enwedig yn y dyddian hyn, mai rhan o wasanaeth 
teml ydyw, sef ei mawl, — y mae a fynno yr Tsbryd 
Olân mewn modd neilldnol fig ef . Dyl&i fod yr ym- 
deimlad o gysegredigaeth yn rhedeg drwyddo. Da gen- 
nym ddeall fod arweinwyr y canu yn ein cynnnlleidf a- 
oedd, ac yn arbennig arweinwyr ein cymanfaoedd 
oerddorol, yn ddynion crefyddol en hnnain, ac yn 
gwneyd eu goreu i gyfodi tôn caniadaeth y cysegr ymhob 
man. Dyger a fynner o ddnllian y byd i fewn; ond 
cofier en bedyddio oll i GrisC cyn en defnyddio. Tn 
nhenln Cain, ysywaeth, yr oedd Jubal wedi ei eni; ei 
anffawd yn hytrach na'i fai, fe allai, oedd hynny. 
Gwnel&i delynau gwychion, yn ddiau, ac organan heb 
eu cyffelyb; ond prin y buasai cynnulleidfaoedd teulu 
£noa mab Seth, pan y dechreuwyd galw ar enw yr Ar- 



Digitized 



byGoogle 



YR EGLWY8 YN DEML. 417 

glwydd, yn caniatau iddynt ddwyn y cyfryw i dŷ yr 
Arglwydd heb yn gyntaf eu cysegru. 

Hefyd dylid cadw mewn golwg mai mawl cyfred- 
inol yr holl gynnulleidfa ydyw i fod, ac nid ffrwyth 
llafur cyflog rhyw ychydig. Os felly, yr ydym yn 
myned yn ol at ysbryd a llythyren yr Hen Oruchwyl- 
iaeth. Yn y deml gynt yr oedd offeiriaid neillduol yn 
offrymu a chantorion neillduol yn canu. Eithr yn awr 
y mae yr holl saint yn offeiriaid, ac felly y mae yr holl 
fawl yn gyffredinol. Felly y desgrifir canu yr eglwys 
yn y Testament Newydd. Y mae gan " bob un Salm," 
y maent i " lefaru wrth eu gilydd mewn Salmau a 
hymnau ac odlau ysbrydol," y maent i " ddysgu a rhy- 
buddio bawb eu gilydd mewn Salmau a Hymnau." Er 
ein bod fel cenedl gyfoethoced mewn emynnau da ag 
odid i genedl ar y ddaear, ag eithrio yr Iuddewon, eto 
prin y tybiwn fod mwyafrif ein hemynnau yn ddigon 
cyffredinol. Mae lliaws o honynt yn rhy bersonol i'r 
deml ; emynnau i'w mwynhau mewn cylchoedd dirgel a 
theuluaidd ydyw llawer o honynt. Dylem ystyried mai 
mawl teml ydyw ein mawl i fod. Ac nid rhedeg i'r 
deml i ymdwymno o herwydd ei bod yn oer allan yn y 
byd yn gymaint, eithr myned yno i dywallt allan ein 
hysbryd mewn addoliad a mawl. " Canys aethwn 
gyda'r gynnulleidfa, cerddwn gyda hwynt i dŷ Dduw, 
mewn sain can a moliant, fel tyrfa yn cadw gwŷl." Y 
peth a roddai urddas sanctaidd ar ganu cynnulleidfa- 
oedd Cymru fyddai eu bod, gyda'r holl fedr sydd gan- 
ddynt, yn sylweddoli eu bod yn dyfod " i fynydd Sion, 
ac i ddinas y Duw byw, y Jerusalem nefol, ac at fyrdd- 
iwn o angelion, i gymanfa a chynnulleidfa y rhai cyntaf- 
anedig." Pan y daeth y gwragedd yn finteioedd at 
ddrws pabell yr Arglwydd, canfu Moses eu bod wedi 
dwyn eu drychau, y pethau y gwelent eu hunain yn- 
ddynt, yn aberth, a chymerodd yntau y drychau ac a'u 
toddodd oll yn un nöe bres f awr at wasanaeth y cysegr ; 
felly dylai ein teimladau personol ymdoddi yn un 
anthem o fawl i Dduw yng nghanol ei deml. 
sl 



Digitized 



byGoogle 



418 TR BGLWYB YN DEML. 

Preswyliad yr Ysbryd yn y denü a wnaiff ei hor- 

dinhadau neillduol, megis Bedydd a Swper yr Arglwydd, 

yn wir gyfryngau gras. Perygl Defodaeth ydyw gor- 

ddyrchafu y rhai hyn, perygl Ymneillduaeth ydyw eu 

darostwng. Y ffordd y deuir i edrych yn iawn arnynt 

ydyw eu cysylltu â'r Ysbryd Glan. Nid ydynt yn 

bethau i'w carìo yma ac acw ar hyd teiau — pethau teml 

ydynt, ac nid oes ystyr iddynt ar wahan oddiwrthi. 

Gall yr " offeiriad " (y mae rhai yn honni yr enw 

hwnnw, ysywaeth, yng Nghymru), yn berffaith gyson 

âg ef ei hunan, eu cario o gwmpaa, oblegid y mae efe 

yn ymgymeryd â phethau mawrion. Y mae ei fedydd 

ef yn ailenedigaeth, lle bynnag y'i gweinyddir, a than 

ei ddwylaw cyf areddol ef aiff y dernyn bara a'r ychydig 

win yn sylweddau ysbrydol; ond am weinidog ymneill- 

duol nid gyda'r fath honiadau a hyn yr ordeinir ef. 

Cadwer yr ordinhadau, gan hynny, yn y deml, ac oe, o 

dan amgylchiadau neillduol iawn, y gwelir y doethineb 

o fyned â hwynt, weithiau, allan, gofaler am fyned â 

darn da o'r deml gyda hwy. Gofaler am gyfarfod 

gweddi a niîer o'r rhai mwyaf ysbrydol i fod gyda 

hwynt. Dau eithafion peryglus sydd yng Nghymru yn 

awr, — y perygl o'u diosg o bob urddas, a pherygl arall 

llawn cymaint ydyw eu gwisgo a choeg-ddillad a rhod- 

res. Cadwer Cymru rhag y fath ffolineb! Sylwedd- 

oler eu bod yn gyfryngau drwy y rhai yr amlyga yr Ys- 

bryd Glân ei hun. Gallant fod yng nghanol adeiladau 

gwychion, yng nghanol rhwysg a mawredd allanoi, eto 

heb i'r Ysbryd ddyweyd dim wrthynt. Yn y rhyfel- 

gyrch rhwng y wlad hon ac Abyssinia, flynyddoedd 

lawer yn ol, yr oedd gan y Prydeiniaid trlegraph poles a 

gwifrau trydanol yn rhedeg arnynt, er mantais iddynt 

lefaru drwyddynt. Gadawyd y polion ar eu pennau 

gan y Prydeiniaid, wrth adael y wlad, eithr cymerasant 

y gwifrau trydanol ymaith. Aeth yr Abyssiniaid dru- 

ain, wrth feddwl y fath gyfleustra fuasai y fath ddyfais 

iddynt hwytbau, i'w dynwared, a gosodasant wifrau i 

redeg o bolyn i bolyn, eithr, ow ! nid òedd gwefr yn y 



Digitized 



byGoogle 



YR EGLWY8 YN DEML. 419 

gwifr, ac felly ni ddywedid gair drwyddynt! Rhaid 
cysylltu yr ordinhadau â phreswyliad yr Ysbryd Glân 
cyn y daw dim cymundeb ysbrydol drwyddynt. 

Sylweddoli ei bod yn deml i'r Ysbryd hefyd a bair 
i'r eglwys ymwrthod â phob cysylltiad anachaidd â'r 
byd. Y mae gwir gysylltiad eglwys â gwladwriaeth yn 
un o gwestiynau mawrion hanes. Yn hanes yr Hebre- 
aid yr oedd y ddau yn un, canys Dwyflywiaeth (Thco- 
cracy) ydoedd y Wladwriaeth Iuddewig. Ni ddarfu i 
eglwys y canrifoedd geisio gwneyd dim â'r wladwriaeth, 
o herwydd eglwys erlidiedig yn y daeargelloedd a'r 
catacombê ydoedd. Ond felly aeth dan wraidd gor- 
seddfeinciau y Ceeariaid ! Bu Eglwys Rhufain yn y 
Canoloesoedd yn ceisio datrys y pwnc hwn drwy i'r 
eglwys weithiau estyn ei nodded dros y byd, bryd arall 
y byd dros yr eglwys. Byddai y byd weithiau yn car- 
charu yr eglwys, a hithau yn ei thro yn ysgymuno y 
byd, nes yr aeth o'r diwedd, o fod yn ddyweddi Crist, 
i fod yn ordderchwraig y byd ! Mae cenedloedd Pro- 
testanaidd Ewrop, er ys canrifau, yn ceisio penderfynu 
y mater gyda'r pethau a alwant hwy yn Eglwysi Cen- 
edlaethol. Ceisiodd Puritaniaeth Lloegr Newydd sef- 
ydlu math o Thcocracy, eithr daeth y Rcvoìution ac a 
chwalodd y cyfan ymaith, a byth er hynny y mae y byd 
a'r eglwys yn y Cyfandir Mawy hwnnw yn ffynnu yn 
llawer gwell ar wahan. Dyma fater yr ydym ninnau 
yn y deyrnas hon yn ei ganol yn awr. Hwn yw craidd 
y pwnc sydd yn cynhyrfu y wlad hon ar hyn o bryd, 
sef, Addysg Grefyddol. Rhaid, yn ein bryd ni, aredig 
cydwybodau Ymneillduwyr y deyrnas yn ddyfnach ar 
y mater hwn. Caiff y byd ddyfod i'r deml i addoli — 
caiff offrwm ynddi ei aur, a'i thus, a'i fyrr, ond iddo 
wneyd hynny yn wirfoddol ; ond nid oes iddo, fel y cyf- 
ryw, hawl i ddyfod i mewn i reoleiddio gweithrediadau 
y deml. Nid cwestiwn o ychydig o arian ydyw, nid 
cwestiwn o pwy a gaiff ychydig bunnoedd o ddegwm, 
eithr cyfyd hyn o'r egwyddorion mawrion sydd yn ei 
gwneyd yn ammhosibl priodi byd ac eglwys â'u gilydd, 



Digitized 



byGoogle 



430 TB SCLWT8 TH DXML. 

heb wneyd putain o'r eglwys a gorthrymydd o'r byd. 
Buaaai Paul yn llefain allan "Pa gydfod!" Gair tra 
neüldnol yw y gair a ddarllennir yn " gydfod " yn yr 
adnod, a'r cyfieithiad goreu o hono i iaith ffaaiynol y 
dydd a fyddai, "Pa compromitct" Nîa gellir com- 
promiáo y deml £'r byd, nia gall y byd reoleiddio yr 
eglwyt heb ymyryd & branian breninol ei Phen, a chy- 
mylu gogoniant yr Tsbryd aydd yn trigo ynddi. 

T syniad hwn am yr eglwys fel teml sydd yn cadw 
yn fyw ym meddylian y rhai mwyaf ysbrydol y dyhenad 
am undeb yn yr eglwys, fe, am fwy o hono bob dydd. 
Tn y dechren yr oeddym yn son am amrywiaeth er yr 
nndeb, yn awr yr ydym yn aon am nndeb er yr amryw- 
iaeth. Nid ydynt yn hollol yr nn peth, ac nid ydynt 
yn groes i'w gilydd. T mae nndeb yn llenwi yr awyr- 
gylch grefyddol y dyddian hyn, ac y mae yr ysbrydoedd 
mwyaf cydnaws âg Tsbryd y deml yn teimlo ei fod yn 
bod er yr holl amrywiaeth. Tn ol dywediad cyrhaedd- 
bell Coleridge, y maent yn galln gwahaniaethu heb ym- 
rannn, ac felly oegoi aism, ac yn galln nno heb gymysgu, 
ac felly osgoi heresí. T mae meddylian nchaf yr Eglwys 
Gristionogol yn gallu gwneyd hyn yn awr, — gallu 
gwahaniaethu yn y pethau bychain, cymhariaethol ddi- 
bwys, a theimlo yn un yn y pethau mawr sylfaenol. T 
mae eu gwaith yn amrywio yn y pethau dibwys yn 
ychwanegu at brydferthwch y deml, y mae eu gwaith yn 
uno yn y pethau hanfodol yn ychwanegu at ei chadernid. 

Ni hoffem weled holl arwyneb Cjrmru jtl grefyddol, 
yn rhyw un parc mawr cauedig, ac yn feddiant hollol i 
ryw un enwad crefyddol, droB i hynnw fod yn Pethod- 
istiaeth Calfinaidd. Edrych yn brydferthach, dybygem 
ni, fel y mae, a diwyîlir hi yn well. Tn Ffrainc ediych 
arwyneb y wlad yn dra gwahanol i lawer parth o Loegr. 
Ceir gweled y wlad, nid yn rhyw barciau mawrion, 
eang, eithr wedi ei rhannu yn llanerchi bychain, tlys- 
ion, lle y mae pob congl dan ddiwylliad perffaith. T 
rheswm am hynny, meddir, ydyw fod Deddf Cyntaf- 
anedigaeth (Primogeniture) wedi ei diddymu yno, fel 



Digitized 



byGoogle 



TB EGLWY8 TH DEML. 421 

nad ydyw y brawd hynaf , am ei fod felly, yn etifeddu y 
cyfan, eithr rhaid iddo rannu gyda'i frodyr a'i chwior- 
ydd ieuengach nag ef . Y canìyniad ydyw fod gwyneb 
y wlad yn brydferthach, a phob congl yn cael ei 
hamaethu yn well. Felly am Gymru yn grefyddol. I 
ni, edrych pentrefì a threflannau Cymru, gyda'u haddol- 
dai aml, yn brydferth odiaeth. Bydd rhai yn edrych 
ar ein gwahanol gapelau yn drychineb, ac yn gynnyrch 
rhywbeth y maent yn gweled yn dda ei alw yn fiism. 
Gwell gennym ni ei gweled fel y mae na phe buasai yn 
rhyw un parc mawr i ryw frawd hynaf o enwad, er i 
hwnnw honni gallu olrhain ei achau i fyny i ddyddiau 
yr Apostolion. Bu ein gwlad, ysywaeth, yn hir felly, 
a gŵyr pawb ei bod yn hagr ac anniwylledig y pryd 
hwnnw. Yn awr, gymaint yn brydferthach ydyw ; ac 
fel y diwyllir hi, bob congl o honi! Y mae yn fân 
ffermydd ac yn erddi i gyd, ac y mae prydferthwch y 
blodau a'r coed ffrwythlawn yn cuddio y gwrychoedd o'r 
golwg. Fferm y Trefnyddion Calfìnaidd, fferm y 
Trefnyddion Wesleyaidd, a gweinidog i ofalu am bob 
cylchdaith. Fferm ein brodyr yr Annibynwyr, wedi ei 
rhannu yn erddi prydferth, a garddwr i ofalu am bob 
gardd, a fferm y Bedyddwyr yr un modd. Ac y mae 
pawb o honom yn ddigon parod, yn ddiau, i'n brawd 
hynaf gael pob chwareu teg, ond iddo gadw ei arddwr 
ei hunan. "Ni chenfìgena Ephraim wrth Judah, ac ni 
chyfynga Judah ar Ephraim." 

Yng nghanol yr holl wahaniaethau y mae yr ym- 
deimlad o undeb yn ddwfn ym mynwes pawb sydd yn 
caru ein Harglwydd Iesu Grist o galon bur. Megis y 
gwnaeth Duw o un gwaed bob cenedl o ddynion i bre* 
swylio ar wyneb y ddaear, eto yr ydym yn annog pob 
cenedl i gadw i fyny ei nodweddion cenedlaethol. Ac 
er y gwahaniaeth iaith a lliw, <fec, y mae yr ymdeimlad 
o undod yn ddwfn yng nghalon y ddynoliaeth. Felly y 
gaUwn ddyweyd am yr holl enwadau Protcstanaidd, vc 
yn neillduol am y rhai Ymneülduol, fod iddynt eu lle 
a'u gwaitb, a bod yr ymdeimlad o undeb yn ddwfn yng 



Digitized 



byGoogle 



422 Y* BGLWT8 TN DSML. 

nghalon pob un o honynt. Ac Efe a wnaeth o un ys- 
bryd bob enwad o Gristionogion i breswylio ar wyneb y 
ddaear (Gristionogol) ac a bennodd yr amseroedd rhag- 
oaodedig a therfynnau eu preswylfod hwynt, fel y ceis- 
ient undeb ysbrydol, oa gallent ymbalfalu am dano ef , 
a'i gael, " er nad ydyw efe yn ddiau nepell oddiwrth bob 
un o honom ; oblegid ynddo Ef yr ydym ni yn byw, yn 
8ymud, ac yn bod, megis ag y dywedodd rhai o'ch 
poetau chwi eich hunain, canys ei hiliogaeth Ef ydym 
ni." A phwy oedd y poet a ganodd brydferthaf am yr 
undcb hv/nî — Matthew Arnold. Mewn can dlos des- 
grifia bysgotwr Saxonaidd tlawd, ar un o lennydd 
Lloegr, yn pysgota yn ei gwch yn y nos, ac yn cael 
gwcledigaeth ysplenydd. Yn lle ei fwthyn bychan ei 
hunan fe welai ar y lan deml fawreddog wedi ei goleuo 
yn ogoneddus, a'r gerddoriaeth a'r mawl hyfrytaf a 
glywsai erioed yn ymddyrchafu o honi. Gweledigaeth 
/endigedig i'r pysgotwr tlawd yn y nos. Ac mewn dwy 
linell, cyn diwedd y gân, dyry y bardd y rheswm paham 
y cafodd y weledigaeth, sef o herwydd fod yr Iesu gydag 
ef yn ei gwch : — 

" Saxon Fiaher ! Thou hast had with thee 
The Fisher from the Lake of Galilee." 

— Ysbrydolrwydd personol oedd yr achos o'r weledig- 
aeth, yn allanol ; felly y rhai mwyaf ysbrydol ymysg yr 
enwadau Cristionogol sydd yn ymdeimlo fwyaf â'r un- 
deb sydd yn eu plith. 

Ond y mae y deml i ymeangu droa yr holl ddinas yn 
y man. Dyma wers fawr hanes yn ogystal a thystiol- 
aeth prophwydoliaeth. Y mae yr eglwys fel cymdeithas 
eisoes wedi goroesi pob peth arall, yn hanes y byd. 
Gwelodd gyfodiad a dadfeiliad holl ymerodraethau 
patriarchaidd y Dwyrain; gwelodd Weriniaethau ieu- 
ainc Groeg yn cyf odi ac yn gwywo ; yr oedd hi yn bod 
pan adeiladodd Romulus furiau Rhufain, ac yn gryfach 
pan yrwyd allan yr ymerawdwr diweddaf o'r ddinas 
dragywyddol. Y mae ganddi law wedi bod yn ffurnad 



Digitized 



byGoogle 



YB EGLWY8 YN DEML. 423 

gwareiddiad gwledydd goreu Cyfandir Ewrop, ac y 
maent wedi ffynnu i'r gràddau y buont deyrngarol iddi 
hi. Ac y mae hi yn ymestyn dros y ddinas, ac y mae y 
ddinas i fod yn fyd, yn y man. " Ac Efe a'm dug i 
ymaith yn yr Ysbryd i fynydd mawr ac uchel, ac a 
ddangosodd i mi y ddinas fawr, Jerusalem Sanctaidd, 
yn disgyn allan o'r nef, oddiwrth Dduw." Ac y mae ei 
phyrth yn edrych tua phedwar ban y byd : "O du y 
dwyrain, tri phorth ; o du y gogledd, tri phorth ;oduy 
deau, tri phorth ; o du y gorllewin, tri phorth." 



Digitized 



byGoogle 



CAERSARFON : 

Argra?~xyi gan Girmniy Cyhoeddwyr Cymreig (Cyj.), 
Stryddfa'r "Genedl." 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



VB 38609 




Digitized 



byGoogle 



Digitized 



byGoogle 



